Book __- 


PALACE  PHOTO  CO., 


132   BOLD  ST.,   LIVERPOOL. 


Cofiant 

Y  Parch. 

O.  R.  Owen, 

Glandwr  a  Lerpwl. 


GAN    Y   PARCH. 


Of  L.    ROBERTS, 

Awdwr  "  Y  Dyn  Ieuanc,"  "  Lloffion  Grawnwin,"  etc, 


Lerpwl  :  Argraphwyd  gan  Evans 
Sons  a  Foulkes,  Swyddfa'r  .... 
"Brython,"  356-8a  Stanley  Road. 
1909, 


-Da  ( 


In  Exchange 
TheNat.Libr'yofWaleB 
Aug.    1^28 


RHAGYMADRODD. 

Wele  y  Cofiant  yr  ymgymerais  a'i  ysgrifennu,  ar  gais 
y  teulu,  i'm  cyfaill  y  Parch.  O.  R.  Owen,  yn  awr  wedi  ei 
orffen,  ac  yn  cael  ei  anfon  allan  i  sylw  a  derbyniad 
caredig  y  darllennydd.  Gwyddwn,  wrth  gychwyn 
ar  hyn  o  orchwyl,  mai  prin  fyddai  y  defnyddiau  ;  ond 
gwyddwn  hefyd  fod  swyn  mawr  ym  mhersonoliaeth 
brydferth  y  gwrthrych  i  lu  o'm  cyd-genedl.  Clywais 
lawer  yn  dweyd  mai  Pregethwr  yn  unig  ydoedd  Mr. 
Owen  ;  ond  fy  ateb  i'r  cyfryw  a  fyddai  ei  fod  yn 
Bregethivr,  ac  fod  y  ffaith  honno  ynddi  ei  hun  yn  ddigon 
i'w  wneud  yn  ddyddorol  i'r  rhai  sydd  yn  cam  pregethu 
a  phregethwyr  Cymru.  Fy  neges  o'r  dechreu  i'r  diwedd 
ydoedd  ysgrifennu  hanes  bywyd  Pregethwr,  a  hyderaf 
fy  mod  i  ryw  raddau  wedi  Uwyddo.  Y  mae  y  ffaith 
fod  dros  ddeuddeg  cant  o  enwau  wedi  eu  derbyn  fel 
tanysgrifwyr  i'r  gyfrol  cyn  ei  dygiad  allan,  yn  brawf 
fod  ein  cyfaill  wedi  cyrraedd  safle  uchel  ym  mhulpud 
Cymru.  Hyderaf  na  fydd  darllen  y  gwaith  hwn  yn 
achos  i  neb  feddwl  yn  is  o'n  cyfaill,  ond  yn  hytrach 
yn  uwch. 

Wrth  baratoi  y  gwaith,  cefais  help  mawr  gan  amryw 
gyfeillion,  ac  yr  wyf  yn  ddiolchgar  nodedig  iddynt  oil. 
Yr  wyf  yn  arbennig  dan  ddyled  i  Mr.  Elwyn  Owen, 
mab  hynaf  ein  hanwyl  frawd,  yr  hwn  a  roddodd  i  mi  bob 
cymorth  yn  ei  allu,  ac  a  ymgymerodd  yn  hollol  a'r 
cyfrifoldeb  o  gyhoeddi  y  gyfrol.  Hefyd  i  Mr.  John 
Owen,  Reading,  brawd  ;  a  Miss  L.  M.  Owen,  chwaer, 
Athrawes  mewn  Cymraeg  dan  Fwrdd  Addysg  Caer- 
dydd,  yr  hon  a  roddodd  i  mi  lawer  o  ddefnyddiau  ar 
gyfer  y  penodau  cyntaf ;  Mr.  Harry  H.  Roberts, 
Lerpwl,  a  Mr.  J.  H.  James,  Pontygafel,  am  ddar- 
luniau  arbennig  ar  gyfer  y  gyfrol  ;   y  Parch.  H.  Guion 


IV. 

Jones,  Bethel,  Llandderfel,  am  f  any  lion  ynghylch  ei 
ewythr,  y  Parch.  Caleb  Guion.  Ymhellach,  yr  wyf 
dan  ddyled  neilltuol  i'r  cyfeillion  a  ysgrifenasant  i  mi 
eu  hadgofion  ar  gyfer  y  Cofiant ;  gan  y  ceir  eu  henwau 
gyda'u  cynhyrchion,  nid  oes  angen  eu  rhoddi  yma. 
Nid  llai  dyledus  ydwyf  yn  ddiau  i'r  Beirdd  am  eu  cyn- 
hyrchion arbennig  a  geir  yn  y  gyfrol  hon.  Yr  oeddwn 
ar  y  dechreu  wedi  arfaethu  rhoddi  amryw  o  bregethau 
i  f ewn,  ond  aeth  y  gof od  yn  brin,  a  boddlonwyd  ar  roddi 
dwy  bregeth  yn  unig  fel  teg  engraifft  o  arddull  a  dawn 
ein  hanwyl  frawd. 

Blwyddyn  i  heddyw,  yr  oedd  ein  cyfaill  Mr.  Owen 
gyda  mi  yn  gwasanaethu  mewn  angladd,  ac  ychydig  a 
feddyliais  i  na  neb  arall  y  diwrnod  hwnnw  y  buaswn 
ymhen  y  nwyddyn  i'r  diwrnod  yn  ysgrifennu  Rhag- 
ymadrodd  i'w  gyfrol  goffa  ef  ei  hun.  Mor  chwith 
ydyw  troion  bywyd  !  Bellach  nid  oes  gennyf  ond 
dymuno  bendith  y  Goruchaf  i  orffwys  ar  y  gyfrol. 

Yr  eiddoch  yn  wasanaethgar, 

0.  L.  ROBERTS. 

7  Hampstead  Road,  Liverpool, 
Mehefin  22,   1909. 


CYNHWYSIAD. 

Y  Cofiant  : 

TUPAL. 

Pennod  I.  Y  Rhieni  a'r  Cartref 1 

II.  Y  Capel  a'r  Ysgol 14 

III.  Y  Bachgen  Bregethwr 25 

IV.  Paratoi  i  Waith 35 

V.  Y  Gweinidog  Ieuanc  a'i  Faes 48 

VI.  Yn  y  Gwaith 60 

VII.  Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd 76 

VIII.  Symud  i  Lerpwl  a'i  lafur  yno 94 

IX.  Heulwen  a  Chwmwl 115 

X.  Y  Pregethwr  Poblogaidd 121 

XI.  Maes  y  Gymanfa 140 

XII.  Llwyfan  y  Darlithydd 154 

XIII.  Yr  Emynydd  a'i  Emynau 167 

XIV.  Yn  ddioddefgar  mewn   cystudd..l75 

XV.  Croesi'r  Afon  yn  y  Nos 190 

XVI.  Lie  bedd  yng  Nglandwr     195 

Teyrnged  yr  Awen  : 

Gan  Elfed 203 

Gan  Pedrog 208 

Gan  Hawen 210 

Gan  y  Parch.  John  Thomas,  Merthyr 215 

Dwy  Bregeth  : 

I.  •'  Yr  Iesu'n  rhodio  ar  y  mor  "    215 

II.  "  Aros  yng  nghariad  Crist  "     229 


DARLUNIAU. 

Y  Parch.  O.  R.  Owen     Wyneb-ddarlun. 

Moylon i  wynebu  tudal.        I 

Mr.  O.  R.  Owen  yn  bymtheg  oed  ...         ,,  ,,  35 

CAPEii  Gland wr    „  „  60 

Capel  Cefnypant „  ,,  76 

Capel  Park  Road     „  ,,  94 

Y  Villa  „  „         114 

Y  Parch,  a  Mrs.  O.  R.  Owen  „  „         203 


CYWIRIADAU 


Tudalen    38,  yn    lie   Mr.   Aaron   Thomas,   darllener  Mr. 
Aeron  Thomas. 

Tudalen    57,    yn    lie   Mr.    Joseph    Lewis,  darllener    Mr. 
Josuah  Lewis. 


Cofiant  y  Parch.  O.  R.  Owen, 


PENNOD   I. 


H?  IRbteni  a'r  Cartret 

Pymtheng  mlynedd  a  deugain  i  eleni,  sef  Mawrth 
28ain,  1854,  mewn  bwthyn  bychan  o'r  enw  Y  Gelli, 
ar  dir  y  Plas,  Glynarthen,  plwyf  Penybryn, 
swydd  Aberteifi,  y  ganwyd  i  wr  a  gwraig  ieuanc 
o'r  enwau  John  a  Mary  Owen  eu  cyntaf-anedig, 
a  galwyd  ef  ar  yr  enw  Owen  Rhys  Owen  ;  a  dilyn 
hanes  camrau  y  plentyn  hwnnw,  yr  hwn  a  ddaeth 
yn  un  o  bregethwyr  mwyaf  poblogaidd  ei  wlad, 
fydd  ein  hamcan  yn  hyn  o  gyfrol.  Yr  oedd  y 
rhieni  hyn  yn  perthyn  yn  hollol  i  werin  eu  gwlad. 
Nis  gallasai  yr  un  ohonynt  ymffrostio  mewn 
gwaedoliaeth  uchel,  ac  nid  oedd  ganddynt  dra- 
ddodiadau  teuluaidd  amgen  na'r  cyffredin  i 
ymffrostio  ynddynt.  Yr  oedd  John  Owen,  y  tad, 
yn  fab  i  wr  o'r  enw  Owen  Owen,  a  breswyliai 
mewn  fferm  neu  dyddyn  bychan  a  adnabyddid 
wrth  yr  enw  Penyparc,  ger  cap  el  yr  Anibynwyr 
yn  Hawen ;  ond  hannai  yn  wreiddiol  o  ardal 
Llanarth  yn  yr  un  sir,  a  pherthynai  i'r  un  teulu 
a  Mr.  Morgan  Evans,  Y.H.,  Oakford.     Yn  ei  gan 

B 


2  Cofiant  0.  R.  Owen. 

i'r  "  Afon  Llethi "  gan  y  Parch.  John  Davies, 
Glandwr  (Short  Gymro),  a  rhagflaenydd  Mr.  0.  R. 
Owen  yn  Glandwr,  ceir  cyfeiriad  parchus  at  hen 
daid  i'n  gwrthrych  o'r  enw  Caleb,  yr  hwn  oedd  yn 
wr  nodedig  am  ei  ddoniau  gweddi,  fel  amryw  ereill 
o'r  achau.  Yr  oedd  y  diweddar  Barch.  Moses 
Rees,  o'r  Groeswen,  yn  berthynas  agos  iddo,  ac 
y  mae  amryw  bregethwyr  ereill  yn  perthyn  i'r 
un  llinach,  megis  y  Parch.  John  Owen  (T.C.), 
Llanarth  ;  E.  C.  Davies,  Ynyshir,  Morgannwg  ; 
a'r  diweddar  Mr.  Owen  Davies,  a  fu  am  ychydig 
fisoedd  yn  weinidog  ar  yr  eglwys  yn  Nefyn,  ond  a 
dorrwyd  i  lawr  gan  angau  yn  gynnar. 

Daeth  John  Owen,  tad  ein  gwrthrych,  i  fewn 
yn  fwy  na'r  cyffredin  am  fanteision  addysg,  ag 
ystyried  ei  amgylchiadau  a  manteision  addysg 
prin  y  dyddiau  hynny  mewn  ardaloedd  gwledig. 
Dysgodd  ddarllen  Cymraeg  a  Saesneg  yn  fore,  a 
daeth  i  fedru  siarad  Saesneg  yn  rhwydd,  yr  hyn  a 
ystyrid  yn  orchestgamp  yn  y  cylchoedd  hynny 
yn  yr  amser  hwnnw.  Cyn  dyfodiad  y  reilffyrdd 
i  Gymru,  yr  oedd  galw  mawr  yn  y  rhannau  gwledig 
am  rai  i  gario  nwyddau  y  fTermydd  i'r  trefydd 
a'r  gweithfeydd.  Yn  gynnar  ar  ei  fywyd,  cymer- 
odd  John  Owen  at  yr  alwedigaeth  honno,  a  bu  am 
flynyddau  yn  teithio  gyda  cherbyd  yn  cael  ei 
dynnu  gan  ddau  geffyl  i'r  Blaenau,  Mynwy,  bob 
pythefnos,  gyda  nwyddau  yr  "  hen  sir  "    i'r   can- 


Y  Rhieni  a'r  Cartref.  3 

noedd  lawer  o  blant  swydd  Aberteifi,  yn  ogystal 
ag  ereill,  oedd  wedi  ymfudo  i'r  gweithfeydd. 
Llawer  o  ddifyrwch  a  gafodd  y  plant  mewn  blyn- 
yddau  diweddarach  wrth  wrando  ar  eu  tad  yn 
adrodd  gyda  hwyl  hanes  y  teithio  trwy  Lanym- 
ddyfri  ac  Aberhonddu,  a'r  derbyniad  siriol  a  gai 
yn  y  Blaenau,  a'r  negeseuon  lawer,  mewn  gair  yn 
ogystal  ag  mewn  nwyddau,  fyddai  ganddo  i'w 
cyflwyno  i'r  hen  drigolion  o  ardal  Hawen  a  Glyn- 
arthen  oedd  wedi  gwladychu  ym  Mynwy.  Yn 
ei  waith  fel  cariwr,  enillodd  John  Owen  radd  dda 
ymysc  ei  gydnabod :  daeth  yn  gynnar  ar  ei 
fywyd  i  fTafr  y  prif  amaethwyr  yn  y  gymdogaeth, 
ac  yr  oedd  gan  yr  yswain  a  breswyliai  ym  Mhlas 
Gwernant,  ger  Haw  ei  gartref,  ymddiried  mawr 
ynddo.  Bu  lawer  gwaith  ar  negesau  pwysig  dros 
y  teulu  hwnnw  yn  Cheltenham  ac  ereill  o  drefydd 
mawrion  Lloegr.  Trwy  ymgymysgu  a'r  byd  o'r 
tu  allan  fel  hyn,  cafodd  ei  syniadau  eu  heangu  yn 
fawr  o'u  cymharu  a'r  eiddo  tyddynwyr  cyffredin 
y  gymdogaeth.  Nid  oedd  John  Owen  heb  ei 
golliadau  mwy  nag  ereill,  ond  yr  oedd  ganddo 
feddwl  cryf,  a  gwybodaeth  eang  o'i  gymharu  a'i 
gymdogion  cyffredin.  Yr  oedd  yn  gymwynasgar 
a  charedig,  a'r  rhai  agosaf  ato  a  werthfawrogent 
ei  ragoriaethau  fwyaf.  Pan  o  gylch  pedair  ar 
bymtheg  ar  hugain  oed  y  daeth  John  Owen  i 
gysylltiad  priodasol  a  Mary  James,  yr  hon  a  fu 


4  Cofiant  0.  R.  Owen. 

iddo  trwy  gydol  ei  hoes  yn  wraig  nodedig  o 
ffyddlon,  ac  yn  fam  ardderchog  i'r  plant  a 
anwyd  iddynt .  Merch  y doedd  hi  i  Abraham  J ames, 
yr  hwn  yntau  hefyd  ydoedd  yn  dwyn  ymlaen 
y  gwaith  o  garrier  yn  y  gymdogaeth,  ac  yn  byw, 
fel  y  gwelsom,  yn  y  Gelli.  Digon  cyfyng  a  gwasg- 
edig  ydoedd  amgylchiadau  Abraham  James,  a 
gorfu  i  Mary  fyned  dros  y  nyth  yn  gynnar  i 
wasanaethu ;  a  phan  yn  forwyn  yn  y  Farmyard, 
perthynol  i  Gwernant,  heb  fod  ymhell  o'r  ardal, 
y  daeth  John  Owen  a  hithau  i  gydnabyddiaeth 
a'u  gilydd.  Wedi  bod  yn  cadw  cwmni  am  rai 
blynyddau,  priodwyd  hwy  yn  1853 — y  gwr  ieuanc 
erbyn  hyn  yn  39ain  mlwydd  oed,  a'r  wraig  ieuanc 
ond  prin  yn  ugain  oed.  Am  rai  misoedd  wedi 
priodi,  a  chyn  gwneud  cartref  iddynt  eu  hunain, 
arhosai  y  wraig  ieuanc  gyda'i  rhieni  yn  y  Gelli, 
ac  yno,  fel  y  gwelsom,  y  ganwyd  eu  cyntaf- 
anedig,  sef  gwrthrych  y  Cofiant  hwn.  Y  ty  cyntaf 
yr  aeth  y  par  ieuanc  a'r  baban  i  fyw  iddo  ydoedd 
Rhydypentre,  ger  11  aw  Hawen,  plwyf  Troedyr- 
aur  ;  ond  prin  flwyddyn  yn  unig  y  buont  yno, 
oblegid  cawn  hwy  yn  1856,  pan  yr  ydoedd  Owen 
yn  ddwyflwydd  oed,  yn  symud  i  fferm  lied  fawr 
o'r  enw  "  Y  Moylon,"  yn  yr  hon  y  treuliasant 
eu  bywyd  priodasol  o  dros  chwarter  canrif ;  ond 
yr  oeddynt  wedi  symud  oddi  yno  i  fferm  o'r  enw 
Llwyn  Eos  rai  blynyddau  cyn  eu  marw.     Modd 


Y  Rhieni  ar  Cartref.  5 

bynnag,  ynglyn  a'r  Moylon  yr  oedd  holl  atgofion 
mebyd  ein  gwrthrych.  Wedi  ymsefydlu  yn  y 
Moylon,  ymunodd  Mary  Owen  a'r  eglwys  yn 
Hawen,  lie  yr  oedd  ei  phriod  eisoes  yn  aelod. 
Yr  oedd  hithau  hyd  hynny  yn  aelod  o'r  eglwys  yn 
Glynarthen.  Yr  oedd  Mary  Owen  o'i  mebyd  yn 
ferch  ragorol,  o  gymeriad  prydferth  a  llednais, 
a  phrofodd  ei  hun  yn  fam  ardderchog.  Ni  chafodd 
ddim  manteision  addysg  gwerth  son  am  danynt : 
yn  wir,  hanner  diwrnod  o  ysgol  ddyddiol  a  gafodd 
yn  ei  hoes  ;  ond  trwy  gymorth  yr  Ysgol  Sabothol, 
dysgodd  ddarllen  Cymraeg  yn  dda,  ac  yr  oedd  y 
Beibl  yn  gydymaith  parhaus  iddi :  gwyddai  p'le 
i  droi  ynddo  am  gymorth  at  bob  amgylchiad  ; 
addysg  hwn,  ynghyda'i  gallu  cynhenid  ei  hun,  a'i 
gwnaeth  yn  wraig  a  mam  na  fu  ei  gwell  yng 
Nghymru.  Yr  oedd  yn  berthynas  bell  o  ochr  ei 
thad  i'r  wraig  ragorol  Mrs.  Evans,  Pontseli — mam 
y  diweddar  Ddr.  Herber  Evans,  ac  fel  y  gwyr 
llawer  o'r  darllenwyr,  yr  oedd  tebygrwydd  mawr 
rhwng  Mr.  0.  R.  Owen  a  Dr.  Evans  yn  eu  pryd 
a'u  gwedd,  yn  ogystal  ag  yn  eu  neillduolion  fel 
pregethwyr.  Bendithiwyd  John  Owen  a'i  briod 
a  theulu  lliosog — tri  ar  ddeg  o  blant,  ond  y  mae 
saith  ohonynt  wedi  ymadael  a'r  fuchedd  hon, 
fel  nad  oes  ond  chwech  yn  unig  yn  aros.  Bu 
tri  ohonynt  farw  o  fewn  cylch  yr  un  wythnos, 
claddwyd  dau  yr  un  dydd,  ac  erbyn  dychweliad 


6  Cofiant  0.  R.  Owen. 

y  cyfeillion  o'r  fynwent  yr  oedd  y  trydydd  hefyd 
wedi  huno.  Prof  odd  yr  ergyd  honno  yn  loes 
drom  i'r  tad  a'r  fam ;  yn  wir,  nid  ymuniawnodd  y 
fam  byth  ar  ol  yr  archoll  honno.  Y  mae 
gweddill  y  plant  sydd  eto  yn  fyw  wedi  eu  gwasgar, 
ond  yn  eu  gwahanol  gylchoedd  yn  gweithio  eu 
ffordd  yn  llwyddiannus,  ac  yn  ffyddlon  i  draddod- 
iadau  erefyddol  eu  henafiaid.  Y  mae  un  o'r 
merched  yn  llanw  cylch  pwysig  yn  un  o  brif  fas- 
nachdai  Llundain,  a'r  Hall,  y  ferch  ieuengaf,  yn 
Athrawes  mewn  Cymraeg  dan  gyngor  Addysg 
Caerdydd.  Bu  farw  y  chwaer  hynaf,  Hannah, 
yr  hon  oedd  yn  briod  a.  Mr.  John  Thomas,  Re- 
lieving Officer,  Capel  Iwan,  yn  1895,  a  chladdwyd 
hi  yn  mynwent  Capel  Iwan,  ac  y  mae  ei  choffad- 
wriaeth  yn  berarogl  Crist  yn  yr  holl  gymdogaeth 
honno,  lie  y  bu  fyw  am  lawer  o  flynyddau.  Bu 
farw  y  fam  yn  1890,  ond  bu  y  tad  fyw  i  oedran 
mawr — bu  yntau  farwMedi  27ain,  1895,  yn81  oed, 
ac  y  mae  gweddillion  y  ddau  yn  gorwedd  ym  myn- 
went dawel  Hawen.  Yr  oedd  aelwyd  "  Y  Moy- 
lon,"  dan  ofal  John  a  Mary  Owen,  yn  dwyn  llawer 
o  nodweddion  aelwydydd  Cymreig  goreu  y  cyfnod. 
Nid  oedd  popeth  yno,  mwy  nag  ar  aelwydydd 
ereill,  yn  berffaith,  ond  yr  oedd  yno  dad  a 
mam  nodedig  o  ofalus  am  eu  plant,  ac  yn 
arbennig  fam  oedd  yn  grefyddol  a  defosiynol  y 
tuhwnt.     Nid  oedd  yno  na  chyfoeth  na  thlodi, 


Y  Rhieni  a'r  Cartref.  7 

ond  diwellid  anghenion  yr  holl  deulu  a  digonedd  o 
fara.     Nid  oedd  yno  lyfrgell  fawr  i  feithrin  chwaeth 
at  ddarllen  yn  y  plant,  ond  yr  oedd  yr  ychydig 
lyfrau  oedd  yno  yn  bur  a  glan.     Nid  oedd  y  man 
gylchgronau  afiach  a  ledaenir  yn  yr  iaith  Saesneg 
wedi  cyrraedd  hyd  yno.     Rhoid  croesaw  mawr 
i'r  ddau  gylchgrawn  misol,  "  Y  Gronicl "  a'r  "  An- 
nibynwr/,  a  darllennid  eu  cynnwys  yn  fanwl  gan  y 
tad  a'r  fam,  a  dysgid  y  plant  i  wneud  yr  un  modd. 
Wrth  gwrs,  y  llyfr  pwysicaf  ar  yr  aelwyd  oedd  y 
Beibl,  ac  yr  oedd  yno,  nid  yn  lie  dodrefnyn  i  edrych 
arno,  ond  i'w  ddarllen  a'i  fyfyrio.     Magwyd  yn 
y     plant    yn    foreu    gariad    a    pharch    at    Air 
Duw,    a   thrwy  lafur  y  fam  yn  bennaf  yr  oedd 
Owen  a'i  chwaer  Hannah  (yr  agosaf  ato  o  ran 
oedran)  wedi  llwyddo  i  ddysgu   darllen   y   Beibl 
cyn  eu  bod  yn  bum  mlwydd  oed.     Gawsom  lawer 
cyfleustra  mewn  blynyddau  diweddarach  i  wybod 
pa  mor  hyddysg  yr  oedd  Mr.  0.  R.  Owen  yn  y  Gair 
Sanctaidd — mor  rhwydd  ac  mor  gywir  y  difynnai 
efe  rannau  helaeth  ohono  oddiar  ei  gof,  ac  yr  oedd 
hynny  yn  ddiameu  i'w  briodoli  i'r  cariad  a  enyn- 
wyd  ynddo  at  y  Beibl  pan  yn  blentyn  dan  ofal  ei 
fam  ;    ac  ar  fwy  nag  un  achlysur,  clywsom  ef  yn 
talu  ei  warogaeth  i'w  fam  yn  y  mater  hwn.     Yr 
oedd  yr  hen  arferiad  dda  o  gadw  dyledswydd 
deuluaidd  hwyr  a  boreu  ar  yr  aelwyd  mewn  bri 
mawr  yn  y  Moylon.      Yn  ystod  holl  dymor  magu 


8  Cofiant  0.  R.  Owen. 

y  plant,  ni  cheid  boreu  rhy  brysur  i'r  holl  deulu 
blygu  glin  gerbron  yr  Orsedd.  Yn  y  pethau  hyn 
oil  yr  oedd  yr  aelwyd  hon  yn  gynrychioliad  teg  o 
aelwydydd  crefyddol  Gymru  wledig  hanner  canrif 
yn  ol,  ac  ar  yr  aelwydydd  hynny  y  magwyd  y 
to  ardderchog  o  bregethwyr  sydd  wedi  bod  yn 
llanw  pulpudau  y  genedl  yn  yr  amser  a  basiodd. 
Y  mae  y  blynyddau  diweddaf  a'u  prysurdeb  wedi 
newid  llawer  ar  gymeriad  ein  haelwydydd.  Yr 
eithriad  yn  hytrach  na'r  rheol  ydyw  dyledswydd 
deuluaidd  ar  hyd  yn  oed  yr  aelwyd  grefyddol 
Gyrnreig  heddyw,  ac  y  mae  amlder  llyfrau  rhad 
ar  yr  aelwydydd  erbyn  heddyw  wedi  peri  mai 
nid  y  Beibl  ydyw  yr  unig,  nac  yn  wir  y  pennaf,  o'r 
llyfrau  a  ddarllennir  arnynt.  Diehon  fod  llawer 
o'r  ffurfiol  a'r  defodol  yn  null  y  tadau  a'r  mamau  o 
grefydda  ar  yr  aelwydydd  yn  y  blynyddau  gynt,  ac 
fod  gorfanylder  gyda  manion  wedi  peri  i'r  plant, 
mewn  rhai  amgylchiadau,  dyfu  i  fyny  i  gashau  y 
pethau  y  ceisid  ennyn  serch  ynddynt  tuag  atynt ; 
ond  wedi  dweyd  hyn  oil,  rhaid  cydnabod  mai  nid 
ennill  i  gyd,  ond  colled  mewn  llawer  ffordd,  i'r 
plant  a  fegir  ydyw  colli  yr  hen  bethau  anwyl  a 
chysegredig  hyn  o'r  aelwydydd.  Gall  rhywrai 
heddyw  dybied  o'r  pellder  mai  aelwydydd  tlawd 
mewn  difyrrwch  a  mwyniant  plenty  ndod  yd  oedd 
aelwydydd  Puritanaidd  fel  yr  eiddo  y  Moylon, 
ond    y    mae    hynny    yn  gamgymeriad   dybryd. 


Y  Rhieni  ar  Cartref.  9 

Mwynhaodd  ein  harwr  ddifyrrwch  cyfnod  plentyn- 
dod  mor  fawr  a  neb  ;  ac  yr  oedd  ei  adgofion  o  droion 
difyr,  a  rhai  troion  trwstan  boreu  oes,  mor  gyf- 
oethog  ag  eiddo  neb.  Fel  y  bachgen  hynaf,  yr 
oedd  cryn  lawer  o  "  arglwyddiaeth  "  y  berthynas 
yn  eiddo  iddo  ar  ei  frodyr  a'i  chwiorydd  ieu- 
engach  ;  a  rhaid  cydnabod  mai  nid  bob  amser 
ychwaith  y  defnyddiai  ei  awdurdod  mewn  doeth- 
ineb  a  barn.  Ni  fu  neb  erioed  mwy  hoff  o  ddifyr- 
rwch a  chwareuon  mebyd  na'n  cyfaill.  Llawer 
stori  a  adroddir  heddyw  yn  yr  hen  gymdogaeth 
am  ei  ddireidi,  ei  nwyfiant,  a'i  fedr  i  chwareu 
triciau  ar  ereill  pan  ydoedd  yn  blentyn.  Bu 
unwaith,  dan  ddylanwad  yr  ysbryd  chwareu  oedd 
mor  gryf  ynddo,  bron  a  bod  yn  achos  angau  i'w 
frawd  ieuengach — John.  Yr  oedd  y  ddau  un 
diwrnod  yn  arwain  hen  gaseg  o'r  enw  Bel  i  gae  lie 
yr  oedd  rhyw  waith  yn  myned  ymlaen.  Er  mwyn 
hwylustod,  meddyliodd  Owen  mai  cynllun  da 
fyddai  cylymu  John  wrth  y  gaseg  o'r  tu  ol,  drwy 
roddi  y  gadwen  am  ei  ganol,  a  chysylltu  honno 
ag  offer  y  gaseg.  Aeth  yntau  ar  ei  chefn,  "  Cydia 
yn  sownd  'nawr,  te,  Jack,  i  ni  gael  trot  fach," 
ebai  wrth  ei  frawd,  a  fTwrdd  a'r  gaseg  ar  garlam 
wyllt  i'r  cae,  Owen  yn  mwynhau  y  sport  yn  iawn, 
a  John  druan  yn  cael  ei  lusgo  a'i  glwyfo  yn  ddi- 
drugaredd.  Oni  bai  i'w  dad  a'r  gweithwyr  i 
redeg  atynt  mewn  dychryn,  a  dal  y  gaseg,  a  goll- 


10  Cofiant  0.  R.  Owen. 

wng  John  yn  rhydd  o'i  berygl,  gallasai  y  canlyn- 
iadau  fod  yn  angeuol  ;  ond  arbedwyd  y  ddau,  a 
thebyg  na  threiodd  Owen  y  chwareu  hwnnw 
mwyach.  Llawer  i  orig  ddifyr  gafodd  Owen  a'r 
plant  ereill  hyd  Ian  y  llyn  oedd  gerllaw  y  ty,  a 
mwy  nag  un  ddihangfa  gyfyng  gafwyd  rhag  boddi. 
Wedi  helynt  y  gaseg,  ni  chollodd  John  y  cyfle  i 
dalu  y  pwyth  yn  ol  i'w  frawd.  Un  diwrnod  bu 
y  ddau  yn  cerdded  ymylon  yr  hen  lyn,  a'u  llygaid 
yng  nghau.  "  Agor  di  dy  lygaid  'nawr,  a  gwed 
lie  'rwy'n  sefyll,"  gorchmynnai  Owen,  ac  er  fod 
Owen  ar  y  pryd  o  fewn  ychydig  fodfeddi  i'r  ymyl, 
gwaeddodd  John  yn  iach  ei  wala,  "  Fachgen, 
wyt  ti  n  ymhell  o'r  Llyn,  cer  nes  'Ian/'  a  chyda 
hynny  yr  oedd  Owen  yn  ymladd  am  ei  fywyd  yn 
y  dwfr,  a  John  yn  gwaeddi  yn  wyllt,  a'r  bobl  yn 
cynull  o'r  tir,  a'r  ffactri,  a'r  heol.  Gafwyd  ef  i'r 
Ian  yn  ddiogel,  ac  er  mai  canol  gaeaf  ydoedd,  wedi 
cael  dillad  sychion,  ni  fu  nemor  gwaeth. 

Wedi  tyfu  i  fod  yn  fachgennyn  tua  deu- 
ddeg  oed,  cyfarfu  Owen  a  phrofedigaeth  arall 
a  allasai  fod  wedi  profi  yn  angeuol  iddo ; 
onibai  fod  llaw  dyner  rhagluniaeth  yn  gwylio 
drosto.  Yr  oedd  yn  arferiad  yn  Sir  Aberteifi  yn  y 
blynyddau  hynny,  fel  mewn  llawer  rhan  arall  o 
Gymru,  pan  fyddai  priodas  yn  cymeryd  lie,  fod 
y  dydd  yn  cael  ei  dreulio  mewn  cryn  lawer  o 
rialtwch,  a  phan  fyddai  y  partion  yn  cynrychioli 


Y  Rhieni  ar  Cartrej.  11 

dosbarth  amaethyddol  y  wlad  i  gael  yr  hyn  a 
elwid  yn  "  Briodas  Ceffylau,"  hynny  ydyw,  fod 
pawb  o  wahoddedigion  y  briodas,  yn  ogystal  a'r 
partion  eu  hunain,  yn  marchogaeth  ar  feirch. 
Y  cyntaf  i  gyrraedd  i  gartref  y  wraig  ieuanc  ar  ol 
i'r  gwasanaeth  priodasol  fyned  trosodd  fyddai 
arwr  y  dydd.  Ar  achlysur  o'r  fath  hwn  y  cymer- 
odd  y  brofedigaeth  yn  hanes  Owen  le  y  cyfeirir 
ati  yn  bresennol.  Yr  oedd  ei  dad  a'i  fam,  ac  yntau 
fel  y  bachgen  hynaf,  wedi  myned  i  briodas  ewythr 
iddo,  brawd  i'w  dad,  ac  fel  yr  oeddynt  yn  dych- 
welyd  o'r  briodas,  aeth  y  tad  a'r  fam  yn  gyflym 
tua  chartref  y  wraig  ieuanc  gan  dybied  fod  Owen 
ar  gefn  yr  anifail  yn  hollol  ddiogel  gyda'r  bechgyn 
a'r  genethod  ereill.  Yr  oedd  ei  anifail  yn  ieuanc, 
ac  ond  prin  newydd  ei  dori  i  waith,  ac  yn  llawn 
bywyd.  Ar  gongl  y  ffordd,  gwelodd  ryw  wrthrych 
a'i  dychrynodd,  a  dechreuodd  fyned  yn  aflyw- 
odraethus  ;  aeth  ymaith  ar  garlam,  ac  Owen  ar 
ei  gefn  yn  crio  yn  erchyll,  wedi  colli  pob  llyw- 
odraeth  drosto,  ac  mewn  perygl  bob  moment  o 
gael  ei  daflu  oddiar  ei  gefn.  Yr  oedd  y  tad  a'r 
fam  erbyn  hyn  lawn  hanner  milltir  o  ffordd 
ymlaen,  ond  cyn  hir  clywsant  waeddi  a  rhedeg, 
ac  wedi  edrych,  gwelent  Owen  yn  y  perygl  mwyaf, 
ac  yn  cyflym  nesau  atynt.  Neidiodd  y  tad  ar 
unwaith  o'i  gyfrwy,  gan  redeg  tuag  yn  ol,  a'i 
galon  yn  ei  wddf,  yn  gweled  y  perygl  yr  oedd  y 


12  Cofiant  0.  R.  Owen. 

bachgen  ynddo,  ac  a'i  freichiau  mawrion  ar  led, 
gan  benderfynu  rhwystro  yr  anifail  i  fyned  yn 
mhellach.  Ond  methodd  ei  ddal,  syrthiodd  Owen 
oddiar  ei  gefn,  ac  yn  ffodus,  syrthiodd  i  freichiau 
cryfion  ei  dad,  heb  gael  nemor  niwed.  Gwelwyd 
y  fam  lawer  gwaith,  wrth  adrodd  yr  hanes,  a'r 
dagrau  yn  llifo  dros  ei  gruddiau,  ac  yn  diolch 
i'r  Arglwydd  am  arbed  ei  bachgen.  Wrth  adol- 
ygu  hanes  bywyd  ein  cyfaill  mewn  blynyddau 
diweddarach,  pwy  all  beidio  credu  nad  yr  un  Haw 
ag  a  arbedodd  John  Wesley  o  dan  Ficerdy 
Ep worth,  pan  yn  blentyn  bychan,  a  fu  hefyd  yn 
arbed  bywyd  Owen  Rhys  Owen  o  fan  ddamwein- 
iau  a  pheryglon  cyfnod  plentyndod,  oblegid  ei 
fod  yntau  hefyd  yn  "  eneiniog  yr  Arglwydd " 
i  gyflawni  gwaith  mawr  i'w  genedl  yn  Efengyl 
ein  H arglwydd  Iesu  Grist.  Fel  bachgen  hynaf 
amaethwr  cyffredin  ei  amgylchiadau,  cynefmwyd 
Owen  yn  foreu  a  gorchwylion  cyffredin  y  ffarm  i 
blant  o'r  fath.  Nis  gwyddom  a  ddanghosodd 
efe  unrhyw  fedr  neilltuol  yn  y  gorchwylion  hynny 
ai  peidio,  ond  gwyddom  mai  nid  rhyw  lawer  yn 
ei  elfen  yr  ydoedd  yn  y  gwaith  hwn.  Pan  yn 
arwain  y  ceffylau  i  aredig  neu  lyfnu,  byddai  ei 
lygaid  ef  yn  wastad  dros  ei  ysgwydd  megis,  yn 
edrych  am  rywbeth  arall  i'w  wneud  mwy  cydnaws 
a'i  chwaeth  ac  a'i  anianawd.  Meddyliai  ei  dad 
am  wneud  ffarmwr  ohono,  ond  wrth  ymlwybro 


Y  Rhieni  a'r  Cartref.  13 

yn  flinderog  rhwng  dau  gorn  yr  aradr,  ei  gan  yn 
barhaus  wrth  ei  frawd,  yr  hwn  a'i  dillynai,  fyddai, 
"  Weli  di  mono  fi  yn  'redig  ar  ol  'leni,  Jack/' 
Fel  y  cawn  sylwi  eto  wrth  fyned  ymlaen,  yr  oedd 
y  Pregethwr  ynddo  o'i  febyd,  ac  ni  wybu  am 
uchelgais  arall  trwy  ei  holl  fywyd. 


PENNOD   II. 


13  Capel  a'r  1$sqoI 

Nid  oes  odid  ardaloedd  yng  Nghymru  wedi  eu 
meddiannu  yn  foreuach  ac  yn  llwyrach  gan  Ym- 
neilltuaeth,  ac  yn  wir  Anibyniaeth,  na'r  ardal- 
oedd o  amgylch  Hawen  a  Glynarthen.  Geir 
yma,  o  fewn  ychydig  filltiroedd  o  amgylchoedd, 
nifer  mawr  o  eglwysi  cryfion  perthynol  i'r 
Enwad,  a'r  rhai  hynny  wedi  gwreiddio  yn 
fore.  Gwelsom  yn  barod  fod  Mary  Owen — mam 
ein  gwrthrych — cyn  ei  phriodi,  yn  aelod  o'r  eg- 
lwys  yn  y  Glyn,  a'r  tad,  John  Owen,  yn  aelod 
yn  Hawen,  ac  y  mae  y  ddwy  eglwys  hynny  o 
fewn  rhyw  dair  milltir  y  naill  i'r  Hall.  Yn  wir, 
am  flynyddau  lawer,  un  eglwys  yr  ystyrid  y  ddwy 
gynulleidfa,  ond  ei  bod  yn  cyfarfod  mewn  dau 
addoldy,  er  mwyn  cyfleustra  y  boblogaeth. 
Am  lawn  trigain  mlynedd,  un  gweinidog  ydoedd 
i'r  ddwy  gynulleidfa,  a  chynhelid  y  cyfarfodydd 
cymundeb  bob  yn  ail  yn  y  ddau  gap  el ;  ond  erbyn 
y  flwyddyn  1824,  yr  oedd  yr  aelodau  wedi 
myned  mor  lliosog  fel  nas  gallasai  un  capel  eu 
cynnwys  ar  y  cymundeb,  ac  felly  penderfynwyd 
yn  heddychol  i  rannu  y  gymdeithas   yn   ddwy 


Y  Capel  a'r   Ysgol  15 

eglwys,  un  yn  Hawen,  a'r  Hall  yn  y  Glyn,  ond 
yr  oeddynt  i  barhau  yn  un  weinidogaeth.  Y 
gweinidog  ar  y  pryd  hwnnw  ydoedd  y  Parch. 
Thomas  Griffiths,  gwr  y  mae  ei  goffadwriaeth 
yn  fendigedig  yn  yr  holl  wlad  honno  hyd  y  dydd 
heddyw.  Bu  gweinidogaeth  Mr.  Griffiths  yn 
y  cylchoedd  hynny  yn  hynod  o  boblogaidd  a 
llwyddiannus,  oblegid  cawn  fod  y  cymunw)T  yn 
ei  gylch  gweinidogaethol  cyn  terfyn  ei  oes  yn 
rhifo  o  700  i  750,  a'r  Ysgolion  Sabothol  yn  900. 
A  chofier  mai  nid  mewn  tref  boblog,  neu  ynghanol 
pentrefydd  poblog  a  mawrion,  y  bu  hyn,  ond 
mewn  gwlad  hollol  amaethyddol  a  theneu  ei 
phoblogaeth.  Yn  fuan  wedi  marwolaeth  Mr. 
Griffiths  yn  1838,  rhoddodd  yr  eglwysi  yn  Hawen 
a  Glynarthen  alwad  i'r  Parch.  William  Jones, 
Pwllheli.  Yr  oedd  ef  yn  nai  fab  brawd  i'r  di- 
weddar  enwog  Ddr.  Arthur  Jones  o  Fangor. 
Ganwyd  ef  yn  Llandrillo,  Meirionydd,  yn  y 
flwyddyn  1800.  Ni  chafodd  ond  y  nesaf  peth 
i  ddim  o  fanteision  addysg  ym  more  ei  oes,  ond 
trwy  ei  dalent  neilltuol,  a'i  ymroddiad  i  waith, 
daeth  yn  ddyn  deallus,  yn  ysgolhaig  da,  ac  yn 
bregethwr  hynod  o  gymeradwy.  Ordeiniwyd 
ef  ym  Mhenlan,  Pwllheli,  ym  mis  Hydref,  1831, 
a  bu  yno  am  saith  mlynedd  yn  gymeradwy  a 
defnyddiol.  Ond  yn  Hawen  a  Glynarthen  y 
treuliodd    y    cyfnod    meithaf    o'i    weinidogaeth. 


16  Coflant  0.  R.  Owen. 

Am  y  rhan  fwyaf  o'i  oes  yr  oedd  ganddo  bedair 
o  eglwysi  dan  ei  ofal,  sef  Hawen  a'r  gangen  eglwys 
ohoni  a  gychwynwyd  yn  1834  yn  Mryngwenith  ; 
a'r  Glyn,  a'r  gangen  ohoni  hithau  a  gychwynwyd 
ym  Mryn  Moriah  yn  1849.  Ond  yn  1860  rhoddodd 
Mr.  Jones  ofal  Hawen  a  Bryngwenith  i  fyny, 
gan  barhau  i  weinidogaethu  yn  Glynarthen  a 
Bryn  Moriah  hyd  ei  farwolaeth  yn  1865.  Oddi- 
wrth  hyn,  gwelir  iddo  fod  yn  weinidog  yn  y  Glyn 
am  fwy  na  chwe-blynedd-ar-hugain,  ac  yn  Hawen 
am^ddwy-flynedd-ar-hugain.  Yn  nhymor  ei 
weinidogaeth  yn  y  lleoedd  hyn  derbyniodd  fil  o 
aelodau  i'r  eglwysi  dan  ei  ofal,  a  bedyddiodd 
1,113  o  blant.  Er  nas  gellir,  efallai,  ei  ystyried 
gyda  "  chedyrn  cyntaf  y  Pulpud  Cymreig,"  eto  yr 
oedd  Mr.  Jones  yn  bregethwr  grymus  a  nerthol,  ac 
yn  ddyn  cryf  mewnsynnwyr  agras.  Efe  ydoedd 
y  gweinidog  yn  y  cylch  pan  yr  ydoedd  Mary 
James  yn  eneth  yn  y  Gelli,  efe  a'i  derbyniodd 
yn  aelod  eglwysig,  ac  efe,  yng  nghapel  Glynarthen, 
a  fedyddiodd  ei  baban  bach  Owen,  ar  yr  22ain  o 
Ebrill,  1854.  Wedi  hynny,  fel  y  gwelwyd,  ym- 
aelododd  hi  gyda'i  phriod  yn  Hawen,  ond  am  y 
blynyddau  cyntaf  o'u  bywyd  priodasol  yr  oeddynt 
yn  parhau  dan  weinidogaeth  Mr.  Jones,  eu  hen 
weinidog.  Yr  oedd  gan  Mr.  0.  R.  Owen  gof 
plentyn  am  dano,  ond  chwe  blwydd  oed  ydoedd 
pan  y  cyfyngodd  Mr.   Jones  ei  weinidogaeth  i'r 


Y  Capel  a'r  Ysgol.  17 

Glyn,  gan  roddi  i  fyny  ei  ofal  o'r  eglwys  yn  Hawen. 
Modd  bynnag,  yr  oedd  y  capel  wedi  dyfod  eisoes 
i  lanw  lie  pwysig  ym  mywyd  y  bachgen  bach 
Owen.  Yr  oedd  yn  barod  yn  aelod  ffyddlon  o'r 
Ysgol  Sabothol,  ac  yn  wrandawr  llawn  dyddordeb 
yn  yr  oedfaon.  Y  mae  yr  achos  yn  Hawen  wedi 
bod  yn  enwog  ar  hyd  y  blynyddau  ar  gyfrif  y 
dyddordeb  a  gymerid  gan  yr  aelodau  yn  yr 
Ysgol  Sabothol.  Mae  enw  Mr.  Nathaniel  Griffiths, 
Pantybrain,  yn  deilwng  o  goffhad  parchus  yn  y 
cysylltiad  hwn.  Yn  ol  yr  hanes,  yr  oedd  efe 
yn  wr  cyfoethog,  ac  yn  nodedig  ar  gyfrif  ei  ddy- 
ddordeb  yn  yr  Ysgol  Sabothol.  Yn  wir,  dywedir 
iddo  ef  sylfaenu  math  o  Ysgolion  Sabothol 
yn  ardaloedd  Hawen  a  Glynarthen  cyn  i'r 
enwogion  Robert  Raikes  o  Gloucester,  a  Thomas 
Charles  o'r  Bala,  ddyfod  i  unrhyw  amlygrwydd 
gyda  y  gwaith  da  o  sefydlu  yr  Ysgolion  Sul. 
Daeth  Cyfarfodydd  Ysgolion  ac  Adrodd  Pwnc 
yn  sefydliadau  pwysig  yn  Hawen  a'r  cylch  yn 
fore.  Yr  oedd  gwedd  lewyrchus  iawn  ar  y  sef- 
ydliadau hynny  yn  y  cylch  pan  oedd  Owen  yn 
dechreu  dilyn  yr  Ysgol.  Yr  oedd  yn  Hawen 
ddynion  cryfion  mewn  meddwl  a  gwybodaeth 
ac  yn  eu  ffordd  yr  oeddynt  yn  oraclau  mewn 
diwinyddiaeth.  Ond  nid  oedd  pawb  ohonynt  yn 
ogyfuwch  a'u  gilydd  yn  y  pethau  hynny.  Yr 
oedd  yno,  fel  ymhobman  arall,  ami  i  athraw  yr 


18  Cofiant  0.  R.  Owen, 

oedd  ei  honiadaeth  yn  fwy  na'i  wybodaeth.  I 
ddwylaw  hen  frawd  o  athraw  o'r  dosbarth  hwnnw 
y  disgynnodd  ffawd  Owen  pan  yr  aeth  i'r  Ysgol 
gyntaf,  a  chafodd  brofi  peth  o'r  profiad  sydd  i'w 
gael  mewn  amgylchiadau  o'r  fath.  Yr  oedd  yr 
hen  athraw  diniwed  ond  caredig  wedi  cael  crap 
o'r  Saesneg,  ys  dywedai  Will  Bryan,  ond  crap 
yn  unig  ydoedd,  serch  fod  yr  hen  frawd  yn  tybio 
fod  ei  wybodaeth  yn  berffaith  ddigon.  Un 
Saboth  yn  y  dosbarth,  daeth  y  gair  Saesneg  "  carry" 
i  fewn  i'r  ymddiddan  rywsut,  ac  meddai  yr  athraw, 
gyda  holl  urddas  ei  swydd  yn  pwyso  arno,  "  Oes 
un  o  chi  blant  yn  gwbod  beth  yw  Carry  ? " 
"  Odw  i'n  gwbod/'  ebai  Owen,  yn  ddibetrus  a 
hunan-foddhaus,  "  Cario  yw  e\"  "  Nage, 
nage,"  ebai  yr  athraw,  gyda  gwen  o  ddiystyrwch 
ac  o  syndod  at  anwybodaeth  y  disgybl,  "  ond 
caru  yw  eV  Gwel  y  darllennydd  mai  nid  rhyw 
lawer  o  gynnydd  mewn  Saesneg  oedd  yn  bosibl 
i  Owen  dan  amgylchiadau  o'r  fath.  Ond  wedi  y 
profiad  hwn,  cafodd  Owen  yn  fuan  newid  ei 
athraw  yn  Ysgol  Sabothol  Hawen,  ac  nid  oedd 
neb  parotach  nag  ef  i  gydnabod  ar  hyd  ei  oos 
werth  yr  hyfforddiant  a  gafodd  yng  Ngair  Duw  yn 
yr  Ysgol  Sabothol  honno. 

Amgylchiad  arall  a  adawodd  ei  argraff  yn 
ddwfn  ar  feddwl  ein  cyfaill  ynglyn  a'r  capel  yn 
y  cyfnod  bore  hwnnw  yn  ei  hanes  ydoedd  Diwyg 


Y  Capel  a'r   Ysgol.  19 

iad  Crefyddol  1859,  fel  ei  gelwid.  Er  nad  oedd 
ef  y  pryd  hynny  ond  plentyn  pum  mlwydd  oed, 
eto  cymerai  ddyddordeb  mawr  yn  y  capel,  ac  yr 
oedd  brwdfrydedd  a  sel  y  bobl  yng  ngwres  y 
Diwygiad  yn  cario  dylanwad  mawr  arno.  Dyma 
y  modd  yr  ysgrifennodd  ei  hun  am  y  Diwygiad 
hwnnw  ymhen  blynyddau  ar  ol  hynny  : — 

Y  mae  Diwygiad  wedi  myned  yn  beth  dieithr 
iawn  yng  Nghymru  erbyn  hyn.  Y  mae  cen- 
hedlaeth  gyfan  wedi  tyfu  i  fyny  nad  ydynt 
wedi  gweled  blynyddoedd  deheulaw  yr  Arglwydd 
pan  y  diosgai  fraich  Ei  gadernid  gerbron  y 
genedl,  oblegid  y  mae  yn  agos  i  ddeng-mlynedd- 
ar-hugain  er  y  Diwygiad  diweddaf,  (Ysgrif- 
ennai  hyn  yn  1886).  Cefais  i  y  fraint  o  weled 
hwnnw,  ac  er  nad  oeddwn  ond  pum  mlwydd 
oed  ar  y  pryd,  mi  gofiaf  hyd  fy  medd  am  dano. 
Yr  oedd  dynion  yn  y  cyfarfodydd  yn  Hawen  y 
pryd  hwnnw  yn  tori  allan  i  weddio  a  moliannu 
Duw  ;  un  yn  y  fan  yma  wedi  cael  golwg  ar  ei 
gytlwr  yn  llefain,  "  Pa  beth  a  wnaf  fel  y  byddwyf 
cadwedig  ?  "  Un  arall  fan  draw  wedi  cael  gafael 
ar  Waredwr,  yn  gwaeddi,  "  O  !  diolch,  ar  frinc 
uffern  mi  ges  nefoedd."  Digwyddodd  un  am- 
gylchiad  ynglyn  a'r  Diwygiad  hwnnw  ag  sydd 
wedi  aros  yn  fyw  iawn  ar  fy  nghof .  Yr  oedd 
pregethwr  tanllyd  iawn  yn  pregethu  yn  Hawen 
ryw  Saboth  yn  y  nwyddyn  1860,  pan  oedd  gwres 
y  Diwygiad  yn  dechreu  oeri.  Yr  oeddwn  innau 
wedi  myned  i  eistedd  i  front  y  gallery,  ac  yr 
oeddwn  yn  teimlo  yn  enbyd  na  buasai  y  pregethwr 
tanllyd  yn  cael  Amen.  Pa  fodd  bynnag,  o'r 
diwedd,  penderfynais  waeddi  Amen  fy  hunan, 
ac  felly  y  gwnaethum  dros  y  capel.     Troais  fy 


20  Cofiant  0.  R.  Owen. 

wyneb  yn  ol  gyda  hynny,  a  dyma  un  o'r  stoiciaid 
oedd  yn  eistedd  y  tu  ol  i  mi  yn  rhoi  slap  ar  fy 
ngrudd,  oblegid  i  mi  fod  mor  rhyfygus  a  myned 
i  hwyl.  Dyma  yr  unig  dro  i  mi  gael  fy  meio 
am  fyned  i'r  hwyl.  Cefais  fy  meio  lawer  gwaith 
wedi  hynny  am  beidio. 

Ond  y  gweinidog  a  adawodd  yr  argraff  ddyfnaf 
ar  feddwl  ein  cyfaill  pan  yr  ydoedd  yn  blentyn  yn 
Hawen  ydoedd  y  Parch.  John  Williams,  yr  hwn  a 
ddaeth  yn  ddilynydd  i  Mr.  Jones  i'r  cylch  pwysig 
hwnnw  yn  1860.  Daeth  Mr.  Williams  yno  o'r 
Coleg  yn  Aberhonddu,  a  phrofodd  ei  hun  yn  wr 
ffyddlon  a  diwyd  yn  ei  waith.  Nis  gellid  ei  ys- 
tyried  yn  bregethwr  mawr,  nac  yn  ddyn  o  unrhyw 
allu  neilltuol,  ond  yr  oedd  yn  cymeryd  dyddordeb 
mawr  ym  mhlant  yr  eglwys,  a  sefydlodd  ar  eu 
cyfer  gy  far  fod  neilltuol  a  alwai  "  Yr  Ysgol  fach." 
Tyrrai  holl  blant  y  gymdogaeth  i  hon,  a  dysgid 
ynddi  wybodaeth  Feiblaidd,  adrodd  a  chanu,  a 
byddai  gan  Mr.  Owen  barch  mawr  ar  hyd  ei  oes 
i'w  hen  weinidog  ar  gyfrif  y  cymorth  a  gafodd  yn 
nhymor  mebyd  yn  "  yr  ysgol  fach."  Ym  mis 
Awst,  1867,  pan  yn  dair-ar-ddeg  oed,  derbyniwyd 
ef  yn  gyflawn  aelod  eglwysig  gan  Mr.  Williams, 
ac  yn  fuan  daeth  i  gymeryd  rhan  yn  gyhoeddus 
yn  yr  Ysgol  Sabothol  a'r  cyfarfodydd  ereill. 
Wedi  llafurio  yn  Hawen  am  un-mlynedd-ar-bym- 
theg,  symudodd  Mr.  Williams  i'r  Morfa  Bychan, 
Arfop,    ac   oddiyno   ymhen   rhai   blynyddoedd   i 


Y  Capel  a'r    Ysgol.  21 

Niwbwrch,  Mon.  Treuliodd  ei  flynyddoedd 
olaf  yn  Llangefni  heb  ofal  eglwysig,  ac  yno,  yn 
Chwefror,  1897,  y  bu  farw  yn  66  mlwydd,  oed,  ac 
y  mae  ei  weddillion  yn  gorwedd  ym  Mynwent 
Gyhoeddus  Llangefni.  Yr  oedd  ganddo  ar  hyd 
ei  oes  ddyddordeb  mawr  yn  ei  "  fab  yn  y  ffydd." 
Gwelwyd  ef  lawer  gwaith  yn  ei  flynyddoedd  olaf  yn 
cyrchu  ar  ol  Mr.  0.  R.  Owen  i  gyfarfodydd  pregethu 
a  Chymanfaoedd  ym  Mon,  ac  yn  wastad  yn  gadael 
i  bawb  wybod  mai  efe  ydoedd  ei  dad  yn  y  ffydd. 
Dyn  araf  ac  of  mis  ydoedd  gyda  phopeth,  ac  hynny 
yn  ddiau  sydd  i  raddau  yn  cyfrif  na  ddaeth  yn  fwy 
cyhoeddus  fel  pregethwr.  Ond  gwelir  iddo  gael  y 
fraint  o  roddi  help  llaw  i  un  a  ddaeth  yn  bregethwr 
mor  gyhoeddus  a  neb  perthynol  i'w  genedl  yn 
ystod  y  deng-mlynedd-ar-hugain  diweddaf. 

Yr  ysgol  ddyddiol  agosafi  Owen  pan  ynblentyn 
ydoedd  Ysgol  Frytanaidd  Newgate,  Rhydlewis, 
yr  hon  oedd  wedi  ei  hadeiladu  ar  dir  Blaengwern, 
preswylfod  Thomas  Morris,  Ysw.,  Y.H.,  mab  y 
pregethwr  enwog  Ebenezer  Morris,  Twrgwyn. 
Yr  oedd  Mr.  Thomas  Morris  yn  foneddwr  hael- 
ionus,  ac  yn  teimlo  dyddordeb  mawr  yn  addysg 
plant  yr  ardal,  a  rhoddodd  y  tir  i  adeiladu  yr 
ysgol  yn  rhad  ac  am  ddim.  Nid  oes  sicrwydd 
hollol  paham  y  gelwid  hi  wrth  yr  enw  Newgate, 
os  nad  direidi  rhywrai  yn  ceisio  creu  drwg-dyb- 
iaeth    yn    meddwl    y    plant   mai    rhyw    fath    o 


22  Cofiant  0.  R.  Owen. 

garchar  i  blant  drwg  ydoedd  y  sefydliad  i  fod,  ac 
nid  lie  iddynt  fwynhau  eu  hunain  trwy  fyned  i 
fewn  i  drysorau  cudd,  gwerthfawr  addysg  a  gwy- 
bodaeth.  Sut  bynnag  am  hynny,  y  mae  yn  ffaith 
mai  nid  rhyw  syniad  ffafriol  iawn  a  feithrinid  ym 
meddyliau  plant  y  dyddiau  hynny  am  yr  ysgol 
ddyddiol  a'i  gwaith.  Yr  athraw  yn  y  cyfnod 
hwnnw  yn  Ysgol  Newgate  ydoedd  gwr  o'r  enw 
Mr.  William  Lewis,  a  fu  wedi  hynny  yn  bregethwr 
gyda'r  Methodistiaid  Calfmaidd  ym  Mhensarn, 
ger  Llwyndafydd.  Yr  oedd  Mr.  Lewis  yn  ddyn 
da,  a  chymeradwy  gan  bawb,  ond  bychan  oedd  ei 
alluoedd,  a  chyfyng  ydoedd  ei  wybodaeth.  Ond 
yr  oedd  yn  gynrychiolydd  lied  deg  o  athrawon 
ysgolion  elfennol  Cymru  wledig  y  dyddiau  hynny. 
Nid  oedd  cwrs  yr  addysg  a  gyfrennid  ganddo  i'r 
plant  ond  cyfyng  o  angenrheidrwydd,  ni  phroff- 
esai  gymeryd  i  fewn  fwy  na'r  "  Three  R/s  "  fel 
eu  gelwid,  ac  nid  yn  rhyw  berffaith  iawn  y  meistr- 
olid  y  rhai  hynny.  Nid  oedd  y  syniad  o  ddefn- 
yddio  y  Gymraeg  yn  gyfrwng  i  ddysgu  Saesneg  i 
blant  Gymreig  wedi  gwawrio  ar  feddwl  yr  athrawon 
y  dyddiau  hynny.  Yn  wir,  yr  oedd  siarad  Cym- 
raeg  yn  yr  ysgol  o  gwbl,  a  hynny  gan  blant  na 
wyddent  nemawr  i  air  o  Saesneg  ond  Yes  a  No,  yn 
drosedd  cospadwy.  Mawr  fyddai  y  drafferth 
y  c'ai  y  plant  eu  hunain  ynddo  wrth  geisio 
darllen    a    deall    Saesneg    dan   yr    amgylchiadau 


Y  Capel  a'r   Ysgol.  23 

hynny.  Yng  nghwrs  eu  darllen,  weithiau  deuent 
ar  draws  gair  Saesneg  oedd  yn  estron  perffaith, 
nid  yn  unig  i'r  plant,  ond  i'r  athraw  hefyd,  a  mawr 
fyddai  yr  helynt  mewn  canlyniad.  Arferai  Mr. 
Owen  adrodd  am  dano  ei  hun  yn  y  cyfnod  hwnnw 
pan  dan  ofal  ei  athraw  cyntaf  yn  ceisio  darllen 
paragraff  go  galed  rhyw  ddiwrnod,  a'r  athraw 
druan  wedi  ei  ddal  gan  yr  un  anhawster,  yn 
dweyd  yn  garedig,  "  Skip  it,  Owen,  skip  it,"  a 
dyna  a  wnaed  y  diwrnod  hwnnw  rhag  digwydd  yr 
hyn  a  fyddai  gwaeth.  Er  hyn  oil,  yr  oedd  gan 
Mr.  Owen  barch  mawr  i'w  hen  athraw  cyntaf. 
Dilynwyd  Mr.  William  Lewis  yng  nghadair  yr 
athraw  yn  ysgol  Newgate  gan  Mr.  J.  W.  Jones, 
gwr  ieuanc  o  Gaergybi.  Yr  oedd  ef  wedi  cael 
cychwyniad  gwell  ym  more  ei  oes  na'i  ragflaenydd, 
ac  fel  un  wedi  ei  fagu  yng  Nghaergybi,  yr  oedd 
ganddo,  er  yn  blentyn,  wybodaeth  led  gywir  a 
chyflawn  o'r  iaith  Saesneg.  Gwnaeth  waith  da 
yng  nghymdogaeth  Hawen  fel  athraw.  Yn  ei 
flynyddoedd  olaf  yr  oedd  wedi  rhoddi  i  fyny  y 
gwaith  hwnnw,  ac  yn  llanw  cylch  pwysig  yn 
nhref  Caernarfon  fel  Prif  Oruchwyliwr  Ffirm 
Yswiriol  fawr  ac  adnabyddus.  Yn  ddilynydd  iddo 
ef  yn  yr  ysgol  daeth  Mr.  J.  W.  Crowther  o'r  Coleg 
Hyfforddiadol  ym  Mangor,  yn  1867,  ac  er  ei  fod 
yn  Sais  hollol  o  genedl  ac  iaith,  yn  enedigol  o 
Todmorden,  Lancashire,  eto  yn  ystod  ei  arhosiad 


24  Cofiant  0.  R.  Owen. 

yn  Hawen  dysgodd  Gymraeg  yn  berffaith.  Iddo 
ef  y  perthyn  yr  anrhydedd  o  fod  yn  dad  i'r  deffroad 
addysg  yn  ardaloedd  Hawen,  ac  y  mae  ei  glod  yn 
aros  trwy  yr  holl  wlad.  Y  mae  Mr.  Crowther 
ers  blynyddau  bellach  ym  Methesda,  Arfon,  ac 
wedi  profi  ei  hun  ar  hyd  ei  oes  yn  un  o'r  athrawon 
mwyaf  llwyddiannus  yn  Ysgolion  Elfennol 
Gymru.  Teimlai  Mr.  Owen  yn  wastad  ei  fod  dan 
fwy  o  ddyled  i  Mr.  Crowther  na  neb  arall  am  yr 
hyfforddiant  a  gafodd  ym  more  ei  oes  ;  a  theimla 
Mr.  Crowther  yntau  yn  anrhydedd  iddo  allu 
cyfrif  y  pregethwr  poblogaidd  fel  un  oedd  yn 
ddisgybl  iddo  yn  ysgol  Newgate,  Rhydlewis. 


PENNOD    III. 


13  Bacb^en  Bre^etbwn 

Y  mae  yr  amrywiaeth  mwyaf  yn  y  ffyrdd  yr  ar- 
weinir  dynion  i  ddechreu  pregethu,  fel,  yn  wir,  yn 
y  ffyrdd  yr  arweinir  dynion  i  ymgymeryd  ag 
unrhyw  alwedigaeth  arall.  Y  mae  yn  hen  ddy- 
wediad  fod  y  gwir  bregethwr  yn  cael  ei  eni  yn 
bregethwr.  Ond  nid  pob  un,  er  cael  ei  eni 
felly,  ac  er  meddu  pob  cymhwysder  gofynnol  i'r 
gwaith,  sydd  yn  gweled  ei  ffordd  yn  glir  i  ym- 
gysegru  i'r  gwaith  hwnnw  ar  y  cyntaf.  Fel 
rheol,  y  mae  pregethwyr  Cymru  wedi  bod  yn 
dilyn  rhyw  orchwyl  neu  gilydd  mewn  bywyd  cyn 
dyfod  o  honynt  i'r  penderfyniad  hwnnw.  Yr 
oedd  Williams  o'r  Wern  yn  was  ffarm,  a  Dr. 
William  Rees  yn  llafurwr  amaethyddol,  yn  briod 
ac  yn  ben-teulu,  cyn  iddo  ddechreu  ar  waith 
mawr  ei  fywyd.  A'r  hyn  sydd  wir  am  danynt 
hwy  sydd  wir  hefyd  am  y  nifer  liosocaf  o'r  rhai 
a  berthynent  i'r  Pulpud  Cymreig.  Y  mae  gan  yr 
awyrgylch  y  dygir  bachgen  i  fyny  ynddo  lawer 
i'w  wneud  a  phenderfynu  y  cwrs  a  gymer  ei  fywyd 
rhagllaw.  Pe  y  gofynasid  i'r  Parch.  0.  R.  Owen 
pa  bryd  y  meddyliodd  efe   gyntaf  am  fod  yn 


26  Cofiant  0.  R.  Owen. 

bregethwr,  buasai  yn  sicr  yn  anhawdd  iddo 
ateb.  Nid  oedd  yn  cofio  unrhyw  adeg  yn  ei 
fywyd  pan  nad  ydoedd  yn  ystyried  ei  hun 
yn  bregethwr,  ac  yr  oedd  gan  yr  awyrgylch  y 
dygasid  ef  i  fyny  ynddo  yn  ddiau  lawer  i  wneud 
a.  hynny.  Ganwyd  a  magwyd  ef,  fel  y  gwelwyd, 
mewn  ardal  yr  oedd  bri  mawr  yn  cael  ei  roddi  ar 
bregethu  a  phregethwyr.  Y  capel  oedd  unig 
fan  cyfarfod  y  gymdogaeth,  a  gwrando  pregethau 
ydoedd  bron  yr  unig  ffurf  ar  gyfarfodydd  cyhoedd- 
us  y  gwyddai  yr  ardalwyr  am  danynt.  Ac 
yn  wir,  neb  son  ond  yn  unig  am  yr  Anibynwyr, 
nid  pregethwyr  cyffredin  oedd  y  rhai  a  bres- 
wylient  lannau  y  Teifi  yn  y  blynyddau  hynny.  Yr 
oedd  yr  holl  wlad,  o'r  naill  ochr  i'r  Hall  i'r  afon 
ddolennog,  brydferth  honno,  er's  rhai  oesau  wedi  ei 
bendithio  a  rhai  o'r  pregethwyr  mwyaf  swynol  eu 
dawn  ac  hyawdl  eu  traddodiad  a  fu  erioed  yn 
harddu  Pulpud  yr  Anibynwyr  Gymreig. 

Dynion  felly  oedd  D.  Davies,  Aberteifi,  a  John 
Williams,  Castellnewydd,  Jenkins  Capel  I  wan, 
a  llu  ereill  ellid  enwi.  Y  rhai  hyn  a'u  cyfTelyb 
oedd  arwyr  mawr  yr  aelwydydd  yn  yr  ardaloedd 
hynny,  eu  lluniau  hwy  oedd  yn  britho  par- 
wydydd  y  tai,  ac  am  danynt  hwy  a'u  doniau  y 
chwedleuid  gan  y  rhieni  ar  derfyn  y  dydd  yng 
nghlyw  y  plant.  Arwr  ac  eilun  y  wlad  oedd  y 
pregethwr,  a'r  uchelgais  cyntaf  i  feddiannu  bron 


Y  Bachgen  Bregethwr.  27 

bob  bachgen  ydoedd  dyfod  ohono  yntau  rywbryd 
yn  bregethwr.  Ymhellach,  yr  oedd  rhai  o  blant 
yr  ardal  eisoes  wedi  dechreu  gwneud  enwau 
iddynt  eu  hunain  yn  y  Pulpud,  a'r  son  am 
danynt  yn  llanw  y  wlad.  Yr  oedd  Evan  Evans  y 
Bont,  a  fu  yn  egwyddorwas  yn  Shop  Rhydlewis,  ac 
a  fynychai  yr  Ysgol  Sabothol  yn  Hawen  ychydig 
flynyddau  cyn  geni  Owen,  bellach  wedi  dyfod  i 
gael  ei  adnabod  fel  un  o  bregethwyr  ieuainc 
mwyaf  poblogaidd  yr  Anibynwyr,  a'i  enw  fel 
"  Evans  Caernarfon "  yn  adnabyddus  trwy 
Gymru. 

Pan  yr  ydoedd  Owen  o  gylch  naw  mlwydd  oed, 
sef  yn  1863,  cymerodd  amgylchiad  neilltuol  le  yn 
hanes  Hawen,  yr  hwn  a  adawodd  argraff  ddofn 
ac  arhosol  ar  ei  feddwl.  Cynhaliwyd  y  Gym- 
anfa  dair-sirol,  fel  ei  gelwir,  yn  Hawen — a  dyma  y 
Gymanfa  gyntaf  i'n  harwr  fod  ynddi.  Y  mae  y 
Gymanfa  honno  yn  un  o'r  rhai  lliosocaf  yng 
Nghymru,  ac  fel  rheol  yn  cael  ei  chynnal  yn  yr 
awyr  agored.  Cyrchid  iddi  gan  bregethwyr  o 
bob  rhan  o'r  wlad,  a  deuai  y  miloedd  ynghyd  i 
wrando  yr  Efengyl.  Nid  oedd  plant  Hawen 
erioed  o'r  blaen  wedi  gweled  cynifer  o  bregethwyr 
wedi  dyfod  ynghyd,  ac  ni  welsent  erioed  y  fath 
dyrfa  o  bobl  wedi  ymgasglu  at  eu  gilydd  i'r  gym- 
dogaeth  dawel  honno.  Yr  oedd  pob  cartref  yn 
yr  ardal  am  y  dyddiau  hynny  wedi  eu  troi  yn 


28  Cofiant  0.  R.  Owen. 

gartref  pregethwyr.  Son  am  "  gwrdd  mawr  **■ ! 
dyna  beth  oedd  cwrdd  mawr,  y  cyfarfod  pregethu 
cyntaf  yn  yr  awyr  agored  yn  y  gymdogaeth,  yng 
nghof  bron  yr  oil,  os  nad  yn  wir  yr  oil  o'r  trigolion. 
Dechreuid  am  saith  nos  Fawrth  gyda  dwy  bregeth,. 
cafwyd  y  gynhadledd  yn  y  bore  am  ddeg,  ac  am 
ddau  o'r  gloch  dydd  Mercher  cafwyd  tair  pregeth. 
Geid  oedfa  o  dair  pregeth  drachefn  am  saith  yn 
yr  hwyr,  ac  am  chwech  o'r  gloch  bore  drannoeth 
ceid  oedfa  eto  ar  y  maes  gyda  dwy  bregeth,  ac  yn 
yr  oedfaon  dilynol  am  ddeg,  dau,  a  chwech,  ceid 
tair  pregeth  ymhob  un.  Hawdd  gennym  gredu 
fod  plant  Hawen  i  gyd  wedi  eu  swyno  a'u  rhyfeddu 
yn  fawr  gan  weithrediadau  y  Gymanfa  honno,  ac 
nid  neb  ohonynt  yn  fwy  nag  Owen  bach  y  Moylon, 
oedd  eisoes  yn  dechreu  arfer  ei  ddawn  fel  bachgen 
bregethwr.  Yn  y  Gymanfa  honno,  clywodd  rai 
o  brif  gewri  yr  enwad,  ac  wrth  eu  gwrando  pen- 
derfynodd  yntau  ddod  rhyw  ddydd  yn  bregethwr 
Gymanfa.  Dyma  y  waith  gyntaf  iddo  weled  a 
chlywed  Dr.  Rees,  Abertawe,  a  Kilsby  Jones, 
Thomas  Davies,  Llanelli,  a  Thomas  Davies,  Llan- 
deilo  ;  ac  yn  ol  ei  dystiolaeth  ei  hun  yr  oedd  yn 
bresennol  ar  y  cae  yn  yr  oedfa  chwech  y  bore  yn 
gwrando  ar  Edward  James,  Llanaelhaiarn  (Nefyn 
wedi  hynny)  yn  pregethu  mewn  Cymanfa  am  y  tro 
cyntaf  erioed,  ac  yn  cael  oedfa  fythgofiadwy  gan 
bawb  oedd  yn  bresennol.     Henry  Oliver,  Ponty- 


Y  Bachgen  Bregethwr.  29 

pridd,  a  J.  B.  Jones,  B.A.,  oedd  ereill  o  bregethwyr 
enwog  y  Gymanfa  hon.  Yn  y  Gymanfa  hon  hefyd 
y  clywodd  Owen  y  bregeth  Saesneg  gyntaf  erioed, 
a'r  pregethwr  oedd  Jones,  Ipswich,  mab  Dr. 
Arthur  Jones,  Bangor.  Ychydig  a  feddyliai  neb 
y  diwrnod  hwnnw  y  deuai  Owen  ei  hunan  ymhen 
ychydig  iawn  o  flynyddau  i  fod  yn  gydymaith 
mewn  Cymanfaoedd  a  rhai  o'r  cewri  hyn.  Yr 
oedd  hefyd  dri  o  gedyrn  y  Pulpud  Anibynol  yn  sir 
Benfro,  sef  Simon  Evans,  Hebron  ;  Perkins,  Maen- 
chwilog ;  a  Lewis,  Brynberian,  yn  cymeryd  rhan  yn 
y  Gymanfa  yn  Hawen,  a  chyn  pen  nemawr  o 
flynyddau,  daeth  Owen  i  lafurio  fel  gweinidog  a 
chymydog  agos  i'r  tri  chedyrn  hynny.  Nid  oes 
neb  ond  y  profiadol  all  ddychmygu  dylanwad  cyn- 
hulliad  o'r  fath  ar  feddwl  plentyn.  Arhosodd  y 
Gymanfa  yn  "  red  letter  day "  yng  nghof  a 
phrofiad  Owen  o  hynny  hyd  derfyn  ei  oes.  Yr 
ydym  eisoes  wedi  dweyd  digon  i  ddangos  y  lie 
mawr  i  bethau  crefyddol  oedd  yn  awyrgylch 
Hawen,  a  dyma  yr  amgylchoedd  y  dygwyd  Owen 
i  fyny  ynddynt.  Nid  rhyfedd  fod  awydd  pregethu 
wedi  ei  feithrin  yn  ei  galon  yntau  ;  ond  y  mae  yn 
amlw  goddiwrth  ei  holl  hanes  ef  yn  ol  llaw  mai  nid 
plentyn  yr  amgylchiadau  yn  unig  ydoedd  y  pre- 
gethwr ynddo  ef.  Yn  ychwanegol,  yr  oedd  y 
reddf  bregethwrol  ynddo  o'i  enedigaeth.  Gwel- 
som  ami  i  blentyn  cyn  hyn,  yn  bregethwr  mawr  am 


30  Cofiant  0.  R.  Owen. 

flynyddau   cyntaf  mebyd,   ond  yn  tyfu   allan  o 
hynny  fel  yr  elai  yn  hynach.     Ond  nid  felly  ein 
harwr  :  bron  gyda  ei  fod  yn  dechreu  parablu,  yr 
oedd  yn  dechreu  pregethu,  ac  ni  chollodd  yr  awydd 
i  sylweddoli  yr  uchelgais  hwnnw  mewn  un  cyfnod 
ar  ei  fywyd.      Ac  y  mae  ei  fywyd  boreuol   yn 
frith  gan  ddigwyddiadau  yn  dangos     y  cwrs  yr 
oedd  ei  fywyd  i'w  gymeryd.     Gyn  ei  fod  o  chwech 
i  saith  oed,  daeth  yr  holl  gymdogaeth  i'w  adnabod 
fel  "  pregethwr  bach  Moylon."     Gynnal  cyfarfod 
pregethu,  a  bod  ei  hunan,  wrth  gwrs,  yn  brif  os  nad 
yr  unig  bregethwr  yn  y  cyfarfod,  fyddai  ei  hoff 
chwareu.     Weithiau  y  gwyddau,  yr  hwyaid,  a'r 
hen  lyn  llwyd,  fyddai  ei  gynulleidfa  ;  bryd  arall 
byddai  yno  dyrfa  o  blant  y  gymdogaeth,  ynghyd- 
a'i  frodyr  a'i  chwiorydd,  yn  gwrando  y  genadwri. 
Byddai  tri  darn  ar  Ian  y  llyn  yn  gysegredig  i  gynnal 
yr  oedfaon  hyn,  a  gelwid  y  tri  llecyn  hynny  ar 
enwau  y  tri  chapel  cymdogaethol,  Hawen,  Glyn- 
arthen,  a  Bryngwenith,  a  byddai  y  gynulleidfa  yn 
dilyn  y  pregethwr  o'r  naill  gapel  i'r  Hall.     Yr  oedd 
i'r  gynulleidfa  hefyd  ei  swyddogion  rheolaidd ;  ei 
chwaer  hynaf  fel  rheol  fyddai    yn    cyhoeddi,   a 
gwnai  hynny  mewn  llais  mawr,  clir,  a  dealladwy  i'r 
holl  dorf.     Coeden  fyddai  ei  bulpud,  ac  yr  oedd  un 
o'r  rhai  hyn,  "  Coeden  y  Ddol "  fel  ei  gelwid,  mor 
uchel  fel  mai  o'r  braidd  y  gallai  y   pregethwr  ei 
dringo,  a  byddai  yn  rhaid  cael  help  cymydog  ger 


Y  Bachgen  Bregethwr.  31 

Haw  bob  amser  i  ddisgyn.  Deuai  y  cymwynaswr 
hwn  bob  dydd  yn  rheolaidd  ar  gais  un  o'r  gynull- 
eidfa i  helpu  y  pregethwr  bach  o'i  bulpud.  Yr 
oedd  y  pregethwr  y  pryd  hwnnw  yn  credu  mewn 
hwyl  wrth  bregethu,  ac  yr  oedd  hefyd  yn  credu  yn 
llawn  mor  gryf  y  dylasai  ei  gynulleidfa  hefyd  fod 
mewn  hwyl  yn  gwrando.  Os  na  fyddai  y  plant 
o'i  gylch  yn  dwyn  arwyddion  eu  bod  yn  teimlo  yn 
ddigonol  dan  y  weinidogaeth,  deuai  y  pregethwr 
bach  i  lawr  o'r  pulpud,  ac  ai  o  gylch  ei  gynulleidfa 
ddigyffro,  a  thynnai  ddagrau  o'u  llygaid  mewn 
ffordd  arall,  un  rwyddach  a  mwy  effeithiol  na'r 
bregeth — ac  yna  ai  yn  ol  i'r  pulpud  i  bregethu,  gan 
gael  hwyl  fawr  yn  swn  y  cwynfan  a'r  wylo  hidl. 
Treuliai  y  pregethwr  weithiau  ychydig  amser  gyda 
ei  daid  a'i  nain  yn  Y  Gelli,  ac  yr  oedd  yno  hefyd 
ddigonedd  o  goed  i  bregethu  oddi  arnynt.  Di- 
gwyddodd  rhyw  ddynes  bur  amheus  ei  chymeriad 
fyned  heibio  Y  Gelli  un  diwrnod  pan  yr  oedd  y 
bachgen-bregethwr  yn  cynnal  ei  oedfa  rhwng 
cangau  y  coed,  a  dychrynwyd  hi  yn  ddirfawr 
druan  gan  y  geiriau  hyrddiwyd  ati  yn  sydyn  oddiar 
wefus  y  pregethwr,  "  'Nawr  te  !  Beth  wyt  ti'n  i 
feddwl  am  dy  fater  tragwyddol  ?  Os  na  throi  di  o 
gyfeiliorni  dy  ffyrdd,  ar  dy  ben  yn  uff  era  y  byddi 
di  yn  gloi  iawn  !  "  Nis  gwyddom  a  effeithiodd  y 
genadwri  ymhellach  nag  i  beri  dychryn  ar  y  pryd 
ai  peidio. 


32  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Ond  yn  y  Moylon  yr  oedd  prif  faes  gweinidog- 
aeth  Owen,  ac  yno  y  cai  ei  brif  oedfaon.  Un  nawn 
Sul  tawel  ym  mis  Mehefm,  yr  oedd  Owen  a  Hannah 
wedi  cael  eu  gadael  gartref  o'r  capel,  er  mwyn 
gofalu  am  y  ty  a'r  plant  ieuengach.  Yr  oedd 
plant  y  ty  nesaf,  "  Moylon  Uchay  hefyd  yn 
digwydd  bod  gartref  y  prynhawn  Sul  hwnnw.  Y 
mae  prynhawn  Sul  felly  yn  nhawelwch  gwlad  yn 
amser  hir  i  fod  gartref,  ac  yn  ol  syniadau  Purit- 
anaidd  y  cylch  yr  oedd  chwareu  ar  brynhawn  Sul 
allan  o'r  cwestiwn.  Yr  oedd  y  Sul  yn  gysegredig, 
ac  ni  feddyliai  neb  o  blant  yr  ardal  honno  am  ei 
ddifwyno  trwy  ddilyn  eu  chwareuon  arferol.  Modd 
bynnag,  gwyddai  Owen  am  ddrws  o  ymwared  o 
gyfeiriad  arall.  Awd  i  gadw  cwrdd.  Ffurfiwyd 
y  gynulleidfa  yn  hanner  cylch,  ac  esgynnodd  y 
pregethwr  i'w  bulpud  ymhen  y  goeden.  Awd  trwy 
yr  holl  wasanaeth,  y  cyhoeddi  a'r  cwbl.  Clywid 
bloeddiadau  y  pregethwr,  a  chan  soniarus  y 
gynulleidfa  hwyliog,  gan  y  dyrfa  fawr  oedd 
ar  y  pryd  hwnnw  wedi  ymgynnull  yng  nghapel 
Hawen  gerllaw — rhyw  dri  neu  bedwar  can  llath 
yngroesi'r  Gwm.  Gorfuwyd  cau  drysau  y  capel  er 
mwyn  llonyddwch  ;  yn  wir  yr  oedd  y  swn  a'r  hwyl 
tuallan  yn  boddi  y  swn  a'r  hwyl  mwy  cymedrol  o'r 
tufewn.  Wedi  dychweliad  y  rhieni  o'r  oedfa,  y 
genadwri  gyntaf  gafodd  y  pregethwr  a'r  cyhoeddwr 
oedd  na  chaniateid  cynnal  cyfarfod  arall  o'r  nod- 


Y  Bachgen  Bregethwr.  33 

wedd  honno  yn  yr  awyr  agored  ar  brynhawn  Sul. 
Nid  oedd  y  gwaharddiad  hwn  ond  un  o  lawer  o  rai 
cyffelyb  a  gafodd  Owen  gyda  golwg  ar  ei  bregethu 
yn  y  cyfnod  hwnnw.     Nid  pawb  oedd  yn  credu 
yng  ngweddustra  a  rheoleidd-dra  chwareu  o'r  fath 
gan  blentyn  mor  ieuanc.      Ofnai  ambell  un  fod 
yr  holl  chwareu  yn  sawru  gormod  o    hyfdra    ar 
bethau  cysegredig,  ac  mai  y  canlyniad  fyddai  i'r 
bachgen  dyfu  i  fyny  yn  ddibris  a  dibarch  i  ordin- 
hadau  crefydd.     Yr  ystyriaethau  yma  yn  ddiau 
oedd  yn  cyfrif  am   amharodrwydd  y  tadau  yn 
Hawen  i  gymell  y  bachgen  i  ddechreu  pregethu 
yn   ffurfiol,    cyn   ei    fynediad    pan   yn  bedair-ar- 
ddeg  oed  i'r  Ysgol  Ramadegol  ym  Milford,  at  yr 
hon  y  cawn  gyfeirio  yn  llawnach  yn  y  bennod 
nesaf.     0   ran   ei   gymeriad,    a'i   ffyddlondeb   i'r 
cyfarfodydd    crefyddol,    i'r   Ysgol    Sabothol,    a'r 
"  Ysgol   fach,"   yr  oedd  yn  bopeth   a  allesid   ei 
ddymuno  ;  ond  yr  oedd  meddwl  am  gymell  un  mor 
ieuanc  i  ddechreu  pregethu  yn  rhywbeth  nas  gallai 
yr  hen  bobl  o   gwbl  ddygymod  ag  ef.     Ymadael 
oddicartref ,  fodd  bynnag,  heb  ei  godi  i  bregethu  yn 
rheolaidd  gan  ei  fam-eglwys  ddarfu  y  bachgen.     Y 
mae  y  cwestiwn  pa  fodd,  a  pha  oedran    y  dylid 
codi   rhai   i   bregethu   yn   yr   Eglwysi   Anibynol 
Gymreig,  yn  aros  yn  faterion  ag  y  mae  y  rhyddid 
barn  mwyaf  yn  parhau  ynglyn  a  hwy.     Yn  wir, 
bu    y    mater    yn    destyn    trafodaeth    faith    yng 


34  Cofiant  0.  R.  Owen. 

nghyfarfodydd  yr  Undeb  yn  Llandeilo  flynyddau 
laweryn  ol,  pryd  y  darllenwyd  papyrau  ar  y  pwnc 
gan  y  Parchn.  Thomas  Jones,  Tabor,  ac  Edward 
Roberts,  Cwmafon.  Ond  nid  arweiniodd  y  dra- 
fodaeth  honno,  mwy  na  llawer  trafodaeth  a 
gaed  ar  ei  hoi  mewn  cynadleddau,  cyfarfodydd 
chwarterol,  a  chymanfaoedd,  i  fabwysiadu  unrhyw 
reolau  ffurfiol  gan  yr  holl  Eglwysi  Anibynol 
Cymreig  gyda  golwg  ar  hyn.  Ac  eto  nid  ydyw  ein 
henwad  erioed  wedi  bod  yn  brin  mewn  pregethwyr 
cryfion  a  nerthol,  ac  ni  fu  y  rhagolygon  yn  fwy 
gobeithiol  erioed  nag  y  maent  heddyw.  Ond  wedi 
dweyd  hyn  oil,  y  mae  yn  deg  cydnabod  na  fu 
eglwys  erioed  yn  teimlo  yn  fwy  llawen  o  lwyddiant 
ei  phlant  nag  y  teimlai  yr  eglwys  yn  Hawen,  o 
gynnydd  a  llwyddiant  y  Bachgen-bregethwr 
Owen  Rhys  Owen.  Ac  nid  oedd  ganddo  yntau  ar 
hyd  ei  oes  ond  y  parch  dyfnaf  a'r  anwyldeb 
pennaf  at  ei  fam-eglwys  yn  Hawen. 


H.    HOWELL 


CARMARTHEN 


0.  R.  OWEN  YN  BYMTHEG  OED. 


PENNOD  IV. 


paratoi  x  Maitb. 

Ym    Milford    a   Chaerfyrddin. 

Ym  mis  Mai,  1868,  pan  yn  llencyn  pedair-ar-ddeg 
oed,  cawn  Owen  yn  gadael  ei  gartref  yn  y  Moylon, 
yn  ffarwelio  a'i  hen  gymdogaeth,  ac  yn  myned 
am  y  tro  cyntaf  erioed  oddicartref.  Diwrnod 
pwysig  ar  aelwyd  y  Moylon  oedd  y  diwrnod 
hwnnw.  Mawr  oedd  pryder  y  rhieni,  ac  yn  ar- 
bennig  y  fam,  wrth  feddwl  "  beth  fyddai  y 
bachgenyn  hwn."  Er  nad  oedd  yn  myned 
ymhell  oddicartref,  eto  yr  ydoedd  yn  myned  yn 
ddigon  pell  i  gael  pob  peth  yn  newydd  iddo  ef. 
Yr  oedd  hyd  yma  wedi  byw  o'i  febyd  ynghanol 
tawelwch  y  wlad,  ond  yr  oedd  yn  awr  yn  myned 
i  fyw  i  dref  ydoedd  iddo  ef  yn  un  fawr  iawn.  Saif 
Milford  Haven  ar  derfyn  eithaf  sir  Benfro,  a'i 
phorthladd  yn  un  o'r  rhai  harddaf  yn  y  byd.  Er 
nad  oedd  y  boblogaeth  ar  y  pryd  ond  o  ddwy  i 
dair  mil,  eto  yr  oedd  yn  cyflym  ddyfod  yn  un  o'r 
porthladdoedd  pwysicaf.  Ac  yr  oedd  y  drafnid- 
iaeth  forwrol  a  geid  yno  yn  fyd  newydd  iawn  i 
fachgen  wedi  ei  fagu  ymhell  o  ddadwrdd  masnach, 
yn  neilltuaeth  y  wlad.     Yr  ydoedd  hefyd  yn  gadael 


36  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ardal  hollol  Gymreig  am  gymdogaeth  lie  yr  oedd 
Cymraeg  mor  brin  ynddi  ag  ydoedd  Saesneg  yn 
Hawen.  Yr  oedd,  ymhellach,  yn  gadael  gwaith 
y  fferm,  ac  wedi  dilyn  yr  aradr,  fel  y  gwelsom,  yn 
ol  ei  grediniaeth  ei  hun  am  y  tro  olaf,  i  fod  yn 
ddisgybl  mewn  Ysgol  Ramadegol  a  gyfrifid  eisoes 
yn  bwysig  gan  gylch  eang.  Prifathraw  a  syl- 
faenydd  yr  Ysgol  Ramadegol  honno  oedd  y  Parch. 
Caleb  Guion,  gweinidog  yr  Eglwys  Anibynol 
Seisnig  yn  y  dref  honno.  Un  o'r  cymeriadau 
mwyaf  dyddorol  ar  lawer  cyfrif  ydoedd  y  Prif- 
athraw Mr.  Guion,  a  dichon  nad  anyddorol  yn  y 
cysylltiad  hwn  fyddai  yr  ychydig  ffeithiau  canlynol 
am  ei  fywyd  maith  a  defnyddiol.  Ganwyd  ef  yn 
y  flwyddyn  1817,  mewn  amaethdy  bychan  o'r  enw 
Parcyd  ym  mhlwyf  Eglwyswen,  swydd  Benfro. 
Yn  yr  un  ty,  ddwy  flynedd  ar  bymtheg  cyn  hynny, 
y  ganwyd  bachgen  bychan  arall  o'r  enw  Caleb, 
yr  hwn  a  ddaeth  yn  un  o  bregethwyr  enwocaf 
ei  oes,  nid  amgen  y  Parch.  Caleb  Morris,  Llundain. 
Yr  oedd  Mr.  Caleb  Guion  yn  fab  i  Martha,  chwaer 
hynaf  y  gwr  enwog  hwnnw.  Cafodd  ei  addysg 
yn  Athrofa  Aberhonddu,  ac  ar  derfyn  ei  amser 
yn  y  sefydliad  hwnnw  yn  1849,  derbyniodd 
alwad  i  fod  yn  weinidog  i'r  Eglwys  Anibynol  yn 
y  Plough  yn  y  dref  honno.  Parhaodd  Mr.  Guion 
i  lafurio  yn  y  dref  honno  hyd  1860,  pryd  y  symud- 
odd  i  Milford  Haven,  lie  y  parhaodd  yn  weinidog 


Paratoi  i  Waith.  37 

ar  yr  un  eglwys  am  lawn  deugainmlynedd.  Ym- 
neilltuodd  o  ofalon  eglwysig  yn  1899,  a  bu  farw 
Mehefin  6ed,  1901,  yn  bedair  a  phedwar-ugain 
oed.  Yr  oedd  yn  wr  galluog  ar  lawer  cyfrif, 
darllennai  lawer,  acyr  oedd  yn  feddyliwr  gwreiddiol 
ac  anibynol,  ac  yn  bregethwr  nodedig  o  gymeradwy 
gan  bawb.  Yr  oedd  ar  hyd  ei  oes  yn  meddu  y 
dyddordeb  mwyaf  mewn  dynion  ieuainc,  yr  hyn 
a'i  harweiniodd  i  sefydlu  yr  Ysgol  Ramadegol  yn 
ei  dref  fabwysiedig. 

Cynorthwyid  Mr.  Guion  yng  ngwaith  yr  ysgol 
gan  y  Parchn.  Evan  Thomas  a  John  Evans,  B.A. 
Yr  oedd  Mr.  Thomas  ar  y  pryd  hefyd  yn  weinidog 
i*r  eglwysi  bychain  yn  Tier's  Cross  a  Rhosmarket, 
ond  yn  byw  ar  derfynau  Milford.  Efe  oedd  yr 
athraw  mewn  Mathematics ;  ac  yn  ol  tystiolaeth 
y  rhai  fu  dan  ei  ofal,  yr  oedd  yn  fedrus  ryfeddol 
yn  y  gwaith  hwnnw.  Gwr  genedigol  o  Hawen 
ydoeddMr.  Evans,  wedi  ei  fagu  yn  yr  ardal  honno, 
ac  wedi  dechreu  pregethu  yn  yr  eglwys  honno. 
Addysgwyd  ef  yng  Ngholeg  Aberhonddu,  ac  oddi- 
yno  graddiodd  yn  B.A.  ym  Mhrifysgol  Llundain. 
Ordeiniwyd  ef  yn  weinidog  i'r  Eglwys  Seisnig 
yng  Nghastellnedd.  Efe  oedd  yr  athraw  mewn 
Ieithoedd,  ac  yr  ydoedd  yn  fedrus  yn  ei  waith. 
Trwy  gysylltiad  Mr.  Evans  a  Hawen  y  daeth  Owen 
i  fyned  i'r  ysgol  hon.  Gofelid  am  yr  Iaith  Saesneg 
gan    Mr.  Guion.     Bu  yr  ysgol  hon  am  lawer  o 


38  Cofiant  0.  R.  Owen. 

flynyddau  yn  hynod  o  boblogaidd,  cyrchid  iddi 
gan  fechgyn  amaethwyr  a  masnachwyr  y  wlad 
ymhell  ac  yn  agos.  Bu  yr  addysg  a  gyfrennid 
ynddi  yn  foddion  i  osod  ar  ben  y  ffordd  nifer 
mawr  o  ddynion  ieuainc  a  ddaethant  ar  ol  hynny 
i  lanw  cylchoedd  pwysig,  megis  Mr.  Aaron  Thomas, 
cyn  A.S.  dros  ddosbarth  Gower,  a  Dr.  Abraham 
Garrod  Thomas,  meddyg  cyfrifol  yn  Newport, 
Dr.  Evans,  Abertawe,  ac  amryw  ereill  ellid  enwi. 
Y  mae  yn  ffaith  ddyddorol  yn  hanes  Mr.  0.  R. 
Owen  mai  yn  yr  ysgol  hon  y  cyfarfu  gyntaf 
a'r  boneddwr  caredig,  Mr.  E.  H.  James,  Y.H., 
Pontygafel,  yr  hwn  a  fu  yn  aelod  a  diacon  amlwg 
o'r  eglwys  yn  Glandwr  bron  trwy  holl  gyfnod  ei 
weinidogaeth.  Gwyddom  mai  trwy  y  cyfeill- 
garwch  hwn  y  daeth  ein  cyfaill  gyntaf  i  gysylltiad 
a  Glandwr,  fel  y  cawn  sylwi  eto.  Ond  yr  oedd  yr 
ysgol  dan  ofal  Mr.  Guion  mewn  ystyr  neilltuol  yn 
"  Ysgol  y  Proffwydi,"  yn  fath  o  ragbaratoad  ar 
gyfer  y  colegau  ;  fel  y  ceid  ymysg  y  myfyrwyr  yn 
wastad  nifer  o  fechgyn  oeddynt  a/u  bryd  ar  y 
weinidogaeth.  Yn  yr  ystyr  hon  yr  oedd  yr 
Ysgol  yn  type  o  nifer  o  ysgolion  yn  hanes  Gymru 
yn  ystod  y  ddwy  ganrif  ddiweddaf  ag  sydd  wedi 
gwneud  gwasanaeth  ardderchog.  Y  fath  ddyled 
sydd  ar  Gymru  i'w  phregethwyr  mewn  llawer 
ardal,  nid  yn  unig  ar  gyfrif  eu  gwaith  uniongyrchol 
fel    pregethwyr,    ond  hefyd  fel    athrawon  mewn 


Paratoi   i  Waith.  39 

addysg  fydol.  Gan  mlynedd  yn  ol,  yr  oedd 
gweinidogion  yr  Anibynwyr  Cymreig  bron  yn 
ddieithriad  yn  ysgolfeistri  yn  eu  hardaloedd,  ac 
yn  wir,  yr  unig  ysgolfeistri  yn  yr  ardaloedd  hynny. 
Ac  mewn  blynyddau  ar  ol  hynny,  yr  ysgolion  hyn 
oedd  yr  unig  gyfryngau  o  fewn  cyrraedd  gwerin 
Ymneilltuol  y  wlad  i  gymhwyso  eu  hunain  ar 
gyfer  mynediad  i  mewn  i'r  Colegau  Enwadol. 
Yn  sier,  yr  oedd  y  dynion  a  ymgymerasant  a'r 
cylch  hwn  o  wasanaeth  yn  gymwynaswyr  i'n 
cenedl  mewn  modd  neilltuol,  ac  yn  y  blynyddau 
hyn,  pan  y  mae  cyfleusterau  addysg  wedi  amlhau 
ni  ddylid  anghofio  gwaith  a  llafurus  gariad  y  rhai 
a  lafuriasant  o'r  blaen.  Y  mae  i  Mr.  Guion  a'i 
gyd-athrawon  barch  ym  Milford  a'r  cylch  hyd 
heddyw  fel  dynion  o  gymeriadau  prydferth,  ac 
fel  pregethwyr  da,  ond  y  mae  eu  clod  a'u  dylanwad 
fel  athrawon  wedi  cyrraedd  lawer  ymhellach.  Y 
mae  yn  y  Pulpud  Cymreig  a  Seisnig  heddyw 
nifer  o  ddynion  amlwg  a  defnyddiol  sydd  yn 
gogoneddu  Duw  am  yr  athrawon  hyn.  Un  o'r 
cyfryw  ydyw  y  Parch.  Henry  Harris,  M.A., 
gweinidog  poblogaidd  yr  Eglwys  yn  Clapton  Park, 
ac  i'r  hwn  yr  ydys  yn  ddyledus  am  lawer  o  wybod- 
aeth  ynglyn  a'r  Ysgol.  Ymysg  y  dosbarth  hwn 
o  fyfyrwyr,  cymerai  Owen  ei  le  yn  naturiol,  a  bu 
cymdeithasu  a  hwy  yn  foddion  i  ddyfnhau  yr 
awydd  oedd  eisoes  yn  ei  galon  i  ddyfod  yn 
bregethwr. 


40  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Un  diwrnod,  galwodd  y  Prifathraw  arno  i  ym- 
weled  ag  ef  yn  ei  dy,  a  dechreuodd  ei  holi  gyda 
golwg  ar  y  cwrs  yr  oedd  yn  fwriadu  ei  gymeryd 
mewn  bywyd.  Cafodd  allan  yn  fuan  beth  oedd 
bryd  ac  uchelgais  Owen,  ac  ni  bu  yntau  yn  ol  o 
roddi  pob  cefnogaeth  i'r  awydd  hwnnw.  Yr 
oedd  y  bachgen  yn  gwneud  cynnydd  rhagorol 
gyda'i  wersi  yn  yr  Ysgol,  y  cyfryw  gynnydd  yn 
wir  fel  y  credai  ei  athraw  y  llwyddai,  ond  ceisio, 
i  gael  derbyniad  i  Goleg  Caerfyrddin  y  Mehefin 
dilynol.  Ond  nis  gallai  fod  yn  ymgeisydd  am 
dderbyniad  heb  ei  fod  yn  gyntaf  wedi  dechreu 
pregethu.  Felly  penderfynodd  Mr.  Guion  fod  yn 
rhaid  gwneud  y  ffordd  yn  bosibl  i  Owen  ddechreu 
pregethu  ;  a  daeth  y  trefniant  oddiamgylch  mewn 
modd  rhyfedd  ddigon.  Yr  oedd  gan  Mr.  Meth- 
usalem  Jones— yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  fyfyriwr 
yn  yr  Ysgol,  ac  yn  hyn  lawer  nag  Owen,  gy- 
hoeddiad  i  bregethu  y  Sulgwyn  yn  Tier's  Cross, 
a  threfnwyd  in  cyfaill  fyned  gydag  ef  yno,  a 
dechreu  yr  oedfa  iddo,  a  phregethu  o'i  flaen,  ac 
felly  y  gwnaed.  Y  mae  Mr.  Jones  eto  yn 
fyw,  ac  wedi  treulio  oes  lawn  yn  y  weinidog- 
aeth,  ac  yn  cael  ei  adnabod  fel  y  Parch. 
Methusalem  Jones,  Tynewydd,  Rhondda,  a  chaiff 
fwynhad  nid  bychan  i'w  deimlad  wrth  gofio  mai 
gydag  ef  y  bu  Mr.  Owen  gyntaf  yn  y  pulpud. 
Ardal  Seisnig  oedd  Tier's  Cross,  ac  yn  Saesneg 


Paratoi  i  Waith.  41 

y  dygid  yr  holl  addoliad  ymlaen  yno,  a  bydd  yn 
syn  i  lawer,  yn  ddiau,  ddeall  mai  yn  Saesneg  y 
dechreuodd  Owen  bregethu.  Ei  destyn  cyntaf 
oedd  :  Psalm  ii.  12 — "  Gwyn  eu  byd  pawb  a 
ymddiriedant  ynddo  ef."  Nid  rhyw  lawer  fyddai 
gan  eincyfaill  i'w  ddweyd  am  yr  oedfahonno,  ond 
ei  bod  yn  fer,  dim  ond  chwarter  awr  o'i  dechreu 
i'w  therfyn,  a'i  fod  yntau  wedi  chwysu  yn  enbyd 
yn  ystod  y  chwarter  awr  hwnnw.  Y  Mehefin 
canlynol  yr  oedd  yn  ymgeisydd  am  dderbyniad 
i  mewn  i  Goleg  Gaerfyrddin,  ac  er  ei  fod  yn  un  o 
lawer  o  ymgeiswyr,  ac  yntau  ddim  ond  ychydig 
fisoedd  dros  ei  bymtheng  mlwydd  oed,  eto  llwydd- 
odd  i  basio  yr  arholiad  yn  anrhydeddus.  Y  mae 
hynny  yn  ddigon  o  brawf  ynddo  ei  hun  mai  nid 
bachgen  o  allu  a  thalent  cyffredin  ydoedd  .  Yn 
wir,  y  mae  ei  holl  hanes  yn  yr  Ysgol  ac  yn  y  Goleg 
yn  dangos  ei  fod  yn  ddysgwr  cyflym  ac  yn  fyfyriwr 
da,  ac  y  gallasai,  pe  wedi  rhoddi  ei  fryd  ar  hynny, 
ddyfod  lawn  mor  enwog  fel  ysgolhaig  ag  y  daeth 
fel  pregethwr.  Bellach  wele  ef  yn  fyfyriwr  cyd- 
nabyddedig  o  un  o'r  Colegau,  ond  heb  ei  godi  i 
bregethu  yn  rheolaidd  gan  yr  un  eglwys.  Wedi 
yr  Arholiad,  aeth  gartref  i'r  Moylon,  i  dreulio 
gwyliau  yr  haf,  ac  y  mae  yn  deg  cydnabod  iddo 
gael  derbyniad  siriol  a  charedig  odiaeth  gan  ei 
fam-eglwys  yn  Hawen.  Trefnwyd  iddo  bregethu 
y  cyfleustra  cyntaf,  a  gadawodd   argraff  ffafriol 


42  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ryfeddol  ar  bawb  ar  gyfrif  ei  ddawn,  a  phroffwydai 
llawer  c/i  wrandawyr  y  deuai  yn  fuan  yn  bregethwr 
Cymanfa  os  y  cai  fyw.  Gydnabyddwyd  ef 
gan  yr  eglwys  yn  bregethwr  rheolaidd,  ac  fel 
myfyriwr  o  Hawen  yr  ymddengys  ei  enw  yn  rhestr 
myfyrwyr  Coleg  Caerfyrddin  o  hynny  allan.  Yn 
nechreu  Medi,  1869,  cawn  ef  yn  cymeryd  ei  le 
ymysg  myfyrwyr  Coleg  Caerfyrddin.  Y  mae 
Coleg  Caerfyrddin  yn  hen  sefydliad  sydd  wedi 
chwareu  rhan  bwysig  yn  hanes  Pulpud  yr  Anibyn- 
wyr  Cymreig.  Er  fod  Llywodraeth  y  Coleg  yn 
gwbl  yn  Haw  y  Bwrdd  Presbyteraidd,  a'r  bwrdd 
hwnnw  yn  apwyntio  yr  athrawon  ac  yn  eu  talu, 
eto  y  mae  un  o'r  athrawon  er's  blynyddau  lawer 
wedi  arfer  bod  yn  Anibynwr,  ac  y  mae  pwyllgor  o 
Anibynwyr  yn  cael  ei  ethol  bob  blwyddyn  gan  y 
tanysgrifwyr  Anibynol  i  arolygu  derbyniad  a 
chynhaliaeth  myfyrwyr  perthynol  i'r  Anibynwyr 
yn  y  sefydliad.  Y  mae  yr  eglwysi  hefyd  trwy  Dde 
a  Gogledd  yn  arfer  casglu  yn  rheolaidd  at  gynhal- 
iaeth  myfyrwyr  yr  enwad  yn  y  sefydliad.  Ac  y 
mae  yn  hollol  deg  cydnabod  fod  gwasanaeth  y 
Coleg  hwn  wedi  ac  yn  parhau  i  fod  o'r  gwerth 
mwyaf  i'r  eglwysi  Anibynol.  Darogenid  gynt  ac 
eto  mewn  rhai  cylchoedd  fod  awyrgylch  Un- 
dodaidd  y  Coleg  yn  beryglus  i  uniongrededd  y 
myfyrwyr,  ond  y  mae  y  ffeithiau  yn  bendant  yn 
erbyn    yr     ofn    hwnnw.     Nid     oes     bregethwyr 


Paratoi  i  Waith.  43 

mwy  efengylaidd,  ac  yn  wir  mwy  Puritanaidd 
eu  hathrawiaeth,  wedi  dyfod  allan  o  unrhyw  un 
o'r  colegau  enwadol  nag  sydd  ar  hyd  y  blynyddau 
wedi  dyfod  o  Goleg  Caerfyrddin.  Ac  y  mae  yn 
ffaith  gydnabyddedig  mai  o'r  Coleg  hwn  y  cafodd 
y  pulpud  Anibynol  o  bryd  i  bryd  rai  o'r  pregeth- 
wyr  mwyaf  grymus  a  phoblogaidd.  Yr  athrawon 
yn  ystod  tymor  arhosiad  ein  cyfaill  0.  R.  Owen  yn 
y  sefydliad  oedd  y  Parchn.  S.  Hunter,  D.  L. 
Evans  (Undodwyr),  a  William  Morgan  (Anibynwr). 
Yr  oedd  Mr.  Morgan,  yn  ogystal  a'i  fod  yn 
athraw  yn  y  Coleg,  hefyd  yn  weinidog  i'r  Eglwys 
yn  Union  Street.  Yr  oedd  yn  ddyn  rhagorol,  yn 
ysgolhaig  gwych,  yn  foneddwr  hollol,  ac  yn  bre- 
gethwr  cryf,  a'i  ddylanwad  ar  y  myfyrwyr 
Anibynol  yn  fawr  a  dwfn.  Y  mae  gan  y  rhai  a 
fuont  dan  ei  ofal  a'i  addysg  y  parch  llwyraf  i'w 
goffadwriacth,  ac  felly  mewn  modd  neilltuol  yr 
oedd  gan  ein  cyfaill  Mr.  0.  R.  Owen.  Yn  gyd- 
fyfyrwyr  ag  ef  yr  oedd  amryw  frodyr  ieuainc  a 
ddaethant  ar  ol  hynny  yn  ddynion  amlwg  a 
dylanwadol  yn  y  Pulpudau  Gymreig  a  Seisnig. 
Ymysg  y  cyfryw  yr  oedd  ein  cyfaill  y  Parch. 
John  Thomas,  Soar,  Merthyr  Tydfil,  ac  ymae  efe 
yn  garedig  wedi  rhoddi  i  ni  yr  atgofion  canlynol 
am  y  tymor  dyddorol  hwnnw  yn  hanes  ei  hen 
gyfaill :— 


44  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Un  o'r  bechgyn  mwyaf  bywiog  oedd  yn  y 
Coleg  oedd  efe.  Ni  roddodd  ei  fryd  ar  ymenwogi 
fel  ysgolhaig,  ond  gallasai  yn  hawdd  fod  wedi 
gwneud  hynny,  oblegid  yr  oedd  yn  ddysgwr 
cyflym.  Yr  oedd  ganddo  feddwl  treiddgar  a 
grymus,  a  chof  a  drysorai  bopeth  gyda  hawsder. 
Gwnaeth  rhai  o'i  gyd-efrydwyr  enw  iddynt  eu 
hunain  fel  ysgolheigion,  ond  nid  ystyrid  hwynt 
ronyn  galluocach  nag  efe.  Pregethu  oedd  y 
peth  mawr  yr  amcanai  ato,  ac  er  iddo  adael  y 
Coleg  yn  ysgolhaig  parchus,  eto  dichon  na 
sylweddolodd  mewn  pryd  gymaint  o  gyrnorth 
iddo  fel  pregethwr  allasai  addysg  addfetach  fod. 
Ar  bregethu  y  rhoddasai  ei  fryd,  a  dyna  destyn  ei 
ymddiddanion  fynychaf.  Am  bregethu  a  phre- 
gethwyr  y  mynnai  son  o  hyd. 

Medrai  efelychu  yn  dda  iawn  y  pryd  hwnnw — 
yn  enwedig  Herber  a  Dr.  Rees,  Abertawe.  Yn 
ddiweddarach  y  daeth  i  adnabyddiaeth  o  Dr. 
Roberts,  Gwrecsam,  yr  hwn  hefyd  a  efelychai 
mor  berffaith.  Llawer  gwaith  y  bu  raid  iddo 
ufuddhau  i'n  taer  ddymuniad  am  dro  ar  Herber 
a  Dr.  Rees,  a  chofiaf  yn  dda  fel  y  byddai  yn 
gwisgo  ei  wen  oreu,  ac  yn  ysgwyd  ei  gadach 
llogell  pan  yn  gwneud  y  blaenaf ,  ac  yn  gostwng 
ei  en  a  chwrr  chwith  ei  wefus  isaf  pan  yn  cy- 
chwyn  ar  yr  olaf ,  ynghyd  a  rhoi  ei  law  chwith 
hefyd  ar  ei  ochr.  Gallai  wneud  llais  clir,  cloch- 
aidd  y  blaenaf  yn  dda,  ond  credaf  fi  ei  fod  yn 
llwyddo  oreu  gyda  llais  lleddf,  dwfn,  ac  araf  yr 
olaf.  Llawer  hanner  awr  ddymunol  a  gafwyd 
gyda  hyn,  ac  Owen  yn  arwr  yr  oil. 

Dr.  Hunter  oedd  Prifathraw  Caerfyrddin  y  pryd 
hwnnw,  a'r  Parchn.  D.  L.  Evans  a  W.  Morgan — 
y  Proffeswr  Morgan — oedd  ei  gydathrawon.  Yr 
oedd  Hunter  yn  gweled  popeth,  er  heb  gymeryd 
arno  weled  dim.     Nid  oedd  Evans  yn  gweled  dim 


Paratoi   i   Waith.  45 

er  yn  proffesu  gweled  popeth.  Ni  ellid  gwneud 
llawer  o  droion  direidus  gyda  Hunter,  ond  gwnaed 
llawer  iawn  gydag  Evans,  er  mor  fynych  y  gwrth- 
dystiai.  Yr  oedd  wit  yng  nghornel  llygad  y 
blaenaf  bob  amser,  a  phrotest  o  ryw  fath  fynychaf 
ar  wefus  yr  olaf.  Boneddwr  perffaith  oedd 
Morgan,  ac  ni  theimlai  neb  awydd  gwneud  dim 
ond  iawn  ymddwyn  yn  ei  ddosbarth  ef.  Yr 
oedd  Owen  yn  ffafrddyn  gan  y  tri,  ac  yn  gwneud 
ei  waith  yn  dra  chydwybodol  iddynt. 

Yr  oedd  y  pryd  hwnnw  yn  dderbyniol  iawn 
fel  pregethwr.  Caffai  rhai  ohonom  Suliau  segur 
yn  y  dref,  ond  byddai  ef  yn  rhywle  bob  Sul. 
Llawer  gwaith  y  gwelsom  amaethwyr  o'r  wlad 
pan  yn  dyfod  i'r  dref  ar  ddydd  Sadwrn,  ac  yn  ei 
weled,  yn  pasio  ar  y  stryd,  yn  galw  sylw  eu  gilydd 
ato,  gan  ddweyd,  '  Dyna  Mr.  O.  R.  Owen,  yr  oedd 
gyda  ni  y  Saboth  diweddaf.  Dyna  eu  meistr 
hwynt  i  gyd.'  Yr  oedd  rhai  hynach  nag  ef  yn 
mysg  y  myfyrwyr,  ac  hefyd  rai  dysgedicach, 
ond  am  boblogrwydd  fel  pregethwr,  cytunai 
pawb  i  roddi  y  llawryf  iddo  ef .  Nid  oedd  eglwys 
yn  unlle  na  foddlonai  os  cai  Owen  i  lanw  ei 
phulpud  am  Sul. 

Pan  fyddai  Cyfarfod  Pregethu  neilltuol  gan 
unrhyw  eglwys  yn  y  dref,  yn  perthyn  i  unrhyw 
enwad,  byddem  fel  myfyrwyr  yn  dra  sicr  o  fod 
yno  nos  Lun.  Nid  yn  fynych  y  caem  y  pleser 
ar  y  Saboth  gan  y  byddem  i  ffwrdd  yn  pregethu, 
ond  nos  Lun,  byddai  fel  rheol  gynrychiolaeth  dda 
ohonom.  Os  gelwid  un  ohonom  i  gymeryd  y 
rhannau  arweiniol,  Owen  fynychaf  fyddai  hwnw, 
a  gwnai  bob  amser  yn  dra  eff  eithiol. 

Hoffai  dipyn  o  ddigrifwch  gystalaneb.  Bydd- 
ai nifer  ohonom  yn  cyfarfod  yn  fynych  ar  ol 
cwpanaid  o  de  yn  nhy  "  Mari  Tycwrdd  " — yr 
hen  chwaer  a  of alai  am  Gapel  Heol  Awst  am  lawer 


46  Cofiant  0.  R.  Owen. 

o  flynyddau.  Yr  oedd  yn  rhy w  House  of  Call,  a 
llawer  awr  ddifyr  a  gafwyd  yno.  Difyrwch 
cwbl  ddiniwed  oedd  yr  oil — rhyw  hanesyn  am 
deithiau  y  Saboth  blaenorol,  efallai,  neu  dro 
trwstan  yn  hanes  rhywun — dim  gwaeth  na  hynny. 
Cymerai  Owen  ei  ran  yn  llawen  yn  y  pethau 
hynny,  ond  ni  welsom  ef  erioed  yn  ymylu  ar 
fyned  tros  y  terfynau. 

Gwelir  oddiwrth  y  sylwadau  hyn  o  eiddo  Mr. 
Thomas  y  dilynai  Mr.  Owen  ei  wersi  yn  y  Coleg 
gyda  gradd  a  mesur  helaeth  o  ffyddlondeb. 
Gadwai  safle  barchus  yn  ei  ddosbarth,  ond  nid  fel 
ysgolhaig  yr  oedd  yn  rhagori.  Yr  oedd  ei  fryd 
o  hyd  ar  ddyfod  yn  bregethwr,  ac  fel  myfyriwr,  yr 
oedd  galw  mawr  am  dano  yn  yr  holl  amgylchoedd. 
Y  mae  ei  Ddyddiaduron  am  y  blynyddau  hynny 
ger  ein  bron  yn  awr,  a  gwelwn  oddiwrthynt  ei  fod 
yn  pregethu  yn  rhywle  neu  gilydd  bron  bob 
Saboth.  Ac  nid  yn  unig  yn  yr  eglwysi  a  ffmient 
ar  y  Coleg  yr  oedd  yn  adnabyddus  a  phoblogaidd, 
ond  yr  oedd  felly  yn  eglwysi  Morgannwg  a  Mynwy. 
Ac  yn  1872,  cawn  ef  yn  talu  ei  ymweliad  cyntaf  ag 
eglwysi  Gogledd  Cymru,  trwy  wasanaethu  am 
Saboth  ynghylch  Llanfyllin  a  Soar,  Maldwyn. 
Fisoedd  cyn  terfyn  ei  dymor,  yr  oedd  amryw  eg- 
lwysi yn  symud  i  roddi  galwad  iddo,  ac  yn  nechreu 
Chwefror,  1873,  cawn  ef  yn  derbyn  yn  ffurfiol  ddwy 
alwad  y  ddau  ddiwrnod  agosaf  i'w  gilydd.  Bore 
dydd  Llun,  y  mae  yn  derbyn  galwad  o'r  eglwys  yng 


Paratoi  i  Waith.  47 

Nglandwr,  Penfro,  a'r  bore  dilynol  y  mae  yn  cael 
galwad  oddiwrth  yr  eglwys  ym  Moriah,  Rhymni. 
Wedi  wythnos  o  ystyriaeth,  y  mae  yn  anfon 
atebiad  nacaol  i  Rymni,  ac  atebiad  cadarnhaol 
i  Glandwr. 


PENNOD    V. 


13  Gweinifcog  Jeuanc  a't  ffaes- 

Y  mae'r  Eglwys  yng  Nglandwr,  Penfro,  yn  un  o'r 
achosion  hynaf  yn  yr  holl  wlad.  Y  mae  iddi 
hanes  sydd  yn  myned  yn  ol  am  lawn  dau  can 
mlynedd.  Dechreuwyd  yr  achos  hwn,  a'r  un  yn 
Rhydyceisiad,  yn  y  flwyddyn  1707,  gan  bobl 
a  ymneilltuasent  o  Henllan,  y  fam-eglwys,  yn 
herwydd  gwahaniaeth  barn  ar  bynciau  athraw- 
iaethol  a  fTurf-lywodraeth  eglwysig.  Ni  chaniata 
gofod  i  ni  yn  y  gyfrol  hon  i  fyned  yn  fanwl  dros 
hanes  yr  achos  yn  ystod  y  blynyddau  hynny, 
gwneir  hynny  yn  barod  mewn  cyfrol  hylaw  a 
gyhoeddwyd  yn  1902  gan  y  Parch.  J.  Lloyd  James 
(Clwydwenfro).  Digon  i  ni  yn  bresennol  fydd 
cymeryd  golwg  frysiog  dros  yr  hanes  hyd 
ddyfodiad  y  gweinidog  ieuanc  Owen  Rhys  Owen 
i  lafurio  yn  y  maes. 

Adeiladwyd  y  cap  el  cyntaf  yn  y  flwyddyn  1712  ; 
cyn  hynny,  arferai  y  praidd  gyfarfod  i  weddio 
mewn  ffermdy  o'r  enw  Aberelwyn.  Y  mae  rhestr 
y  gweinidogion  a  fuont  yn  llafurio  yma  o'r 
cychwyn  hyd  urddiad  ein  cyfaill  yn  un  faith  a 
dyddorol.     Y  cyntaf  oedd  Mr.  Lewis  Evans,  yr 


Y  Gweinidog  Ieuanc  a'i  Faes,  49 

hwn  a  lafuriodd  yma  hyd  ei  farwolaeth  yn  1745. 
Wedi  hynny  Mr.  John  David,  hyd  1755.  Dilyn- 
wyd  ef  gan  Mr.  John  Griffiths,  un  o  blant  yr 
eglwys.  Cafodd  ei  addysg  yn  Abergafenni ; 
urddwyd  ef  yn  1759.  Parhaodd  Mr.  Griffiths  yn 
weinidog  i'r  Eglwys  am  gyfnod  maith,  sef  hyd  ei 
farwolaeth  yn  1811.  Yn  y  cyfamser,  bu  ganddo 
ddau  yn  ei  gynorthwyo  fel  cydweinidogion,  sef 
Mr.  William  Evans  o  1789  hyd  1800,  a  Mr.  William 
Griffiths  (sef  ei  fab),  o  1808,  yr  hwn  hefyd,  ar  farw- 
olaeth ei  dad,  a'i  dilynodd  fel  gweinidog  yr  eglwys 
hyd  1825,  pan  y  bu  yntau  farw.  Yn  1826,  urddwyd 
Mr.  John  Davies,  a  pharhaodd  yntau  i  lafurio 
yn  y  cylch  hyd  1863,  pan  y  rhoddes  i  fyny  ofal 
Glandwr,  gan  gyfyngu  ei  lafur  i  Moriah,  cangen  o'r 
Eglwys.  Yn  1867,  rhoddodd  yr  Eglwys  alwad  i 
Mr.  D.  S.  Thomas,  myfyriwr  o  Goleg  y  Bala,  a 
bu  yntau  yma  am  bum  mlynedd  yn  ddefnyddiol 
a  chymeradwy.  Y  mae  Mr.  Thomas  eto  yn  fyw, 
ac  yn  gryf.  Y  mae  ers  rhai  blynyddau  wedi 
ymneilltuo  o'r  weinidogaeth  sefydlog,  ond  yn 
parhau  i  bregethu  bob  Saboth  lie  y  gelwir  am  ei 
wasanaeth,  ac  yn  byw  yn  Nhowyn  Meirionydd. 
Bu  yr  Eglwys  yng  Nglandwr  yn  enwog  ar  gyfrif  y 
dyddordeb  a  gymerai  mewn  dadleuon  diwinyddol. 
Yn  wir,  cynhyrfwyd  hi  hyd  ei  gwaelodion  fwy  nag 
unwaith  gan  y  dadleuon  hynny.  Yn  nhreigliad  y 
blynyddau,  ymrannodd  fwy  nag  unwaith,  yr  hyn 


50  Cofiant  0.  R.  Owen. 

a  fu  yn  achlysur  i  sefydliad  yr  Eglwysi  cryfion  sydd 
erbyn  hyn  yn  ei  hamgylchu  ar  bob  Haw,  megis 
Hebron  a  Moriah  ;  ond  y  mae  yn  rhyw  gymaint  o 
glod  i'w  meddylgarwch,  beth  bynnag  am  ei  hys- 
bryd,  mai  o  gwmpas  athrawiaethau  mawrion 
crefydd  y  bu  y  brwydrau  hynny.  Ymysg  y  gwein- 
idogion  a  fuont  o  bryd  i  bryd  yn  llafurio  yn  y 
cylch,  safai  dau  neu  dri  ohonynt  ymysg  cewri  eu 
hoes  fel  meddylwyr  a  phregethwyr.  Dyn  felly 
ydoedd  Mr.  John  Griffiths.  Cyfrifid  ef  yn 
ddiwinydd  cryf,  ac  o  ran  ei  gredo  yn  Galvin  lied 
uchel,  er  efallai  nid  mor  uchel  a  rhai  o'i  gydoeswyr. 
Yr  oedd  yn  enwog  fel  cateceisiwr  neu  holwr  ysgol, 
a  thrwy  ei  fedr  yn  y  cyfeiriad  hwnnw,  llwyddodd 
i  wneud  y  cyfarfod  cateceisio  neu  esbonio,  fel  ei 
gelwid,  yn  sefydliad  pwysig  ynglyn  a'r  Eglwys  yng 
Nglandwr,  a'r  holl  eglwysi  cymdogaethol.  Bu  yn 
cadw  ysgol  hefyd  yng  Nglandwr  dros  holl  dymor 
ei  weinidogaeth,  ac  am  gyfnod,  sef  o  1760  hyd 
1800,  yn  yr  ysgol  honno  yr  addysgwyd  y  nifer 
mwyaf  o'r  bechgyn  o'r  holl  wlad  honno  a  elai  i'r 
weinidogaeth.  Gwnaeth  hefyd  gryn  lawer  o  waith 
fel  lienor,  cyhoeddodd  fwy  nag  un  argraffiad  o 
Gatecism  byrraf  y  Gymanfa,  a  rhai  llyfrau  ereill. 
Os  yr  un,  yr  oedd  ei  fab  drachefn,  Mr.  William 
Griffiths,  yn  gryfach  na'i  dad  fel  meddyliwr  a 
phregethwr.  Cafodd  ei  addysg  yn  yr  athrofa  yng 
Ngwrecsam  dan  ofal  Mr.  Jenkin  Lewis,  a  daeth 


Y  Gweinidog   Ieuanc  ai  Faes.  51 

yn  ysgolhaig  rhagorol  yn  ei  amser.  Yr  oedd  yn 
Galfm  mwy  cymedrol  na'i  dad,  a  gorfu  iddo 
ddioddef  nid  ychydig  oblegid  ei  syniadau.  Ys- 
tyrrid  ef  yn  im  o'r  ysgolheigion  blaenaf  yn  y 
Pulpud  Anibynol  Cymreig  yn  ei  ddydd.  Meddai 
ddawn  parod,  a  nodedig  o  fedrus  fel  emynydd,  ac  y 
mae  rhai  o'i  emynau  ymysg  y  rhai  a  genir  yn 
barhaus  yn  ein  cynulleidfaoedd  hyd  heddyw ; 
efe  hefyd  ydyw  cyfieithydd  y  tri  emyn  adnab- 
yddus : — 

"  Henffych  i  enw  Iesu  gwiw, 

Syrthied  o'i  flaen  angelion  Duw." 

"  Iesu,  cyfaill  pechaduriaid, 
Dyro  im'  i'th  fynwes  ffoi." 

"  Dan  dy  fendith  wrth  ymadael, 
Y  dymunem,  Arglwydd,  fod." 

Gwr  grymus  a  nerthol  mewn  corff  a  meddwl 
ydoedd  Mr.  John  Davies  (Shon  Gymro).  Ys- 
tyrrid  ef  yn  ddiwinydd  cryf,  ac  yn  ysgolhaig 
Beiblaidd  rhagorol.  Yr  oedd  yn  esboniwr  deheuig 
ac  y  mae  ei  gyfieithiad  o'r  "  ProfTwydi  Byrrion  " 
yn  gofgolofn  arhosol  mewn  llenyddiaeth  Gymreig 
i'w  fedr  a'i  lafur.  Bu  yn  gadeirydd  Undeb  yr 
Anibynwyr  Cymreig  yn  1873,  ac  y  mae  Rawer  eto 
yn  fyw  sydd  yn  cofio  yn  dda  am  dano,  a'u  parch 
yn  fawr  i'w  goffadwriaeth. 


52  Cofiant-'O.  R.  Owen. 

Wrth  gael  ei  alw  i  Landwr,  gwelir  fod  y  my- 
fyriwr  ieuanc  Owen  Rhys  Owen  yn  cael  ei  alw  i 
gylch  pwysig,  ac  i  draddodiadau  pell  o  fod  yn 
gyffredin.  Erbyn  hyn  yr  oedd  swn  yr  hen  ddadl- 
euon  bron  oil  wedi  distewi,  ac  yr  oedd  yr  eglwys 
yn  mwynhau  heddwch  mawr.  Yr  oedd  yr  hen 
gapel  yn  sefyll  fel  yr  adeiladwyd  ef  yn  1836  ;  ac 
yr  oedd  yn  adeilad  cadarn,  helaeth  a  chyfleus,  ac 
yn  cael  ei  amgylchynu  gan  un  o'r  mynwentydd 
ehangaf  yn  y  wlad.  Yr  oedd  yno  gynulleidfa  fawr, 
a  thros  ddau  cant  o  aelodau.  Gynhelid  hefyd 
oedfaon  rheolaidd  bob  Saboth  yn  yr  ysgoldy  a 
godesid  yng  Nghefnypant  yn  1842  ;  ond  yr 
oedd  y  rhai  a  fynychent  Gefnypant  yn  aelodau 
o'r  eglwys  yng  Nglandwr.  Amaethwyr  a  gweith- 
wyr  amaethyddol  ydoedd  yr  holl  gynulleidfa,  ac 
yn  eu  mysg  yr  oedd  amryw  o  wyr  cefnog  a  chlyd 
eu  hamgylchiadau.  Buasai  Mr.  Owen  yn  pregethu 
yma  amryw  weithiau  cyn  iddo  dderbyn  galwad  yr 
eglwys  i  fod  yn  weinidog  iddi.  Daethai  i  gysyllt- 
iad  a'r  lie,  fel  y  gwelsom,  pan  yn  yr  ysgol  ym 
Milford  trwy  Mr.  E.  H.  James,  mab  Pontygafel, 
ydoedd  yn  gydefrydydd  ag  ef  yno.  Daeth  y  ddau 
frawd  ieuanc  yn  gyfeillion  mawr  ar  unwaith. 
Erbyn  hyn,  yr  oedd  Mr.  James  wedi  ymsefydlu  yn 
y  fferm,  ac  yn  ysgrifennydd  i'r  eglwys,  ac  efe  fu 
yn  dwyn  ymlaen  yr  ohebiaeth  gyntaf  a'r  gweinidog 
newydd,     Wrth  fyned  ymlaen  cawn  weled  fod  y 


Y  Gweinidog  Ieuanc  a'i  Faes.  53 

cyfeillgarwch  hwnnw  wedi  parhau  a  myned 
rhagddo  o  hynny  hyd  nes  y  torwyd  y  cwlwm  gan 
angau.  Wedi  pregethu  i'r  eglwys  a'r  gynulleidfa 
am  amryw  Sabothau  yn  ystod  misoedd  Mawrth  ac 
Ebrill,  1873,  ar  y  27ain  a'r  28ain  o  Mai  y  flwyddyn 
honno  y  mae  cyfarfodydd  urddiad  ein  cyfaill  yn 
cael  eu  cynnal  yng  Nglandwr.  Ond  cyn  myned  at 
fanylion  hanes  y  cyfarfod  hwnnw,  dichon  nad 
anyddorol  gan  y  darllennydd  fyddai  ychydig 
fanylion  ynglyn  a.  rhoddiad  a  chynwys  yr  alwad. 
Yn  ffodus,  yr  ydym  yn  gallu  rhoddi  copi  o'r 
alwad  honno  fel  yr  ysgrifenwyd  hi  gan  Mr.  E.  H. 
James,  ac  yr  arwyddwyd  hi  gan  y  swyddogion  :— 

Gland wr  Congregational  Church, 

Pembrokeshire. 
To  Mr.  Owen  Rhys  Owen. 

At  a  meeting  of  the  above  church  it  was 
proposed,  seconded,  and  carried  unanimously  to 
invite  you  to  undertake  the  pastoral  charge 
of  the  said  church,  hoping  by  so  doing  that  we 
are  under  Divine  guidance,  and  that  your  coming 
amongst  us  will  prove  a  blessing  to  the  church 
and  neighbourhood,  and  comfortable  to  yourself 
in  mind  and  circumstances.  Sincerely  awaiting 
your  affirmative  reply. — With  respect  to  the 
salary  we  do  promise  it  to  be  Sixty-Pounds  per 
annum,  together  with  a  little  farm  sufficient  to 
keep  about  three  cows  and  a  horse.  And 
until  we  can  get  such  a  place,  we  shall  make 
an  additional  sum  of  Thirty-Pounds  per  annum. 
In    the     name     and    on    behalf  of    the    church 


54  Cofiant  0.  R.  Owen. 

we  do   submit    our    names,    this    third    day  of 
February  1873. 

JOHN   MORSE,  Elder. 
HUGH   EVANS. 
HENRY  REES.  ] 

JOSUA  PHILLIPS.  (  n 

EBENEZER   DAVIES. 


WILLIAM  MORSE. 

JOHN  MILLS. 

EDWARD  HOWELL  JAMES,  Secretary. 

Gwelir  oddiwrth  yr  uchod  fod  yr  eglwys  yn  hollol 
unol,  ac  er  yr  ymddengys  y  cyflog  yn  fychan,  eto 
yr  oedd  rywbeth  yn  debyg  i'r  hyn  a  delid  gan  yr 
eglwysi  gwledig  lliosocaf  yn  ein  plith  fel  enwad  yn 
y  dyddiau  hynny.  Ac  y  mae  yn  rhaid  cydnabod 
mai  graddol  iawn  y  mae  pethau  yn  gwella  yn  ein 
mysg  yn  y  cyfeiriad  hwnnw.  Yr  oedd  yr  eglwys 
yng  Nglandwr  hefyd,  fel  y  gwelir,  yn  ffyddlon  i'w 
hen  draddodiadau,  yn  ethol  fel  ei  swyddogion 
Henaduriaid  yn  ogystal  a  Diaconiaid.  Swydd- 
ogaeth  bwysig  ydoedd  y  gyntaf  o'r  ddwy  yn 
yr  hen  eglwysi  Anibynol  Cymreig — ei  gwaith 
arbennig  ydoedd  gwylio  yr  athrawiaeth,  a  bod  yn 
rhyw  fath  o  Is-arolygydd  mewn  pethau  ysbrydol 
gyda'r  gweinidog.  Os  nad  ydym  yn  camgymeryd 
yn  fawr,  cynrychiolai  Mr.  John  Morse  y  genhedl- 
aeth  olaf  o'r  swyddogaeth  honno  yng  Nglandwr. 
Y  mae  hithau  erbyn  hyn,  fel  y  rhelyw  o  eglwysi 
Gymru,  wedi  claddu  yr  olaf  o'r  henaduriaid,  ac  yn 


Y  Gweinidog  leuanc  a'i  Faes.  55 

boddloni  yn  unig  ar  ddiaconiaid.  Mewn  pethau 
eglwysig  yn  ogystal  a  phethau  cymdeithasol,  "  y 
mae  dull  y  byd  hwn  yn  myned  heibio."  Ond  i 
ddychwelyd  at  ddyddiau  yr  urddiad.  Yr  oeddynt 
yn  ddyddiau  mawr  yn  y  wlad  honno.  Gorlenwid 
y  capel  gan  gynulleidfaoedd  lliosog,  llawer  o'r  bobl 
wedi  dyfod  ar  draed,  ar  feirch,  ac  mewn  cerbydau, 
filltiroedd  lawer  o  fTordd  er  mwyn  bod  yn  bresennol 
ac  yn  llygad-dystion  o  weithrediadau  pwysig  y 
dydd.  Yr  oedd  rhieni  y  gweinidog  ieuanc  wedi 
dyfod  o  Hawen  ;  a'i  weinidog,  yn  cynrychioli  y 
fam-eglwys  ;  ei  hen  athraw,  Mr.  Guion,  wedi 
dyfod  o  Milford  ;  ei  hen  athraw  o'r  Goleg — y  ProfT. 
Morgan,  ac  amryw  o'i  gyd-efrydwyr,  ynghyda 
gweinidogion  eglwysi  y  sir  o  bell  ac  agos,  oil  wedi 
dyfod  ynghyd  ar  ddydd  mawr  yr  wyl.  Gan 
belled  ag  y  gallwn  gael  allan,  yr  oedd  trefn  y  cyf- 
arfodydd  fel  y  canlyn  : — Prynhawn  dydd  Mawrth 
y  27ain,  dechreuwyd  yr  oedfa  gan  y  Parch.  R. 
Perkins,  Maenclochog,  a  phregethodd  y  Parchn. 
J.  M.  Davies,  Tyrhos,  a  B.  James,  Llandeilo.  Yn  yr 
hwyr  pregethwyd  gan  y  Parchn.  T.  J.  Morris,  Saron 
(Aberteifi  wedi  hynny),  ac  E.  Lewis,  Brynberain. 
Dydd  Mercher  yr  28ain,  dechreuwyd  y  gweithred- 
iadau  am  naw  o'r  gloch,  pryd  yr  oedd  yr  hen  gapel 
wedi  ei  lanw  gan  dyrfa  fawr,  ac  yn  eu  mysg  nifer 
mawr  o  weinidogion,  myfyrwyr,  a  swyddogion 
perthynol    i    eglwysi'r    cylch.     Dechreuwyd    yr 


56  Cofiant  0.  R.  Owen. 

oedfa  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  Parch.  W. 
Jones,  Trewyddel.  Pregethwyd  ar  Natur 
Eglwys  gan  y  Parch.  D.  Bateman,  Rhosycaerau. 
Holwyd  y  gofyniadau  i'r  gweinidog  ieuanc  gan  y 
Parch.  J.  Williams,  Hawen.  Offrymwyd  yr 
Urdd-weddi  gan  y  Parch.  Caleb  Guion.  Pregeth- 
wyd y  siars  i'r  gweinidog  gan  y  ProfTeswr  Morgan, 
ac  i'r  eglwys  gan  y  Parch.  Joshua  Lewis,  Henllan. 
Yn  yr  oedfa  hon  hefyd  cyflwynwyd  i  Mr.  Owen, 
ar  ran  yr  Ysgol  Sul,  ddeuddeg  o  gyfrolau  gwerth- 
fawr.  Gwnaed  y  cyflwyniad  mewn  geiriau 
priodol  gan  Mr.  E.  H.  James.  Am  ddau  o'r 
gloch  drachefn,  dechreuwyd  yr  oedfa  gan  y  Parch. 
A.  Griffiths  (B.),  Hermon,  a  phregethodd  y 
Parchn.  W.  Justin  Evans,  Hwlffordd  (Bromley, 
Kent,  yn  awr),  a  W.  Davies,  Aberteifi  (Llandeilo 
yn  awr).  Am  chwech,  dechreuwyd  gan  y 
Parch.  S.  Davies,  Peniel,  a  phregethwyd  gan 
y  Parchn.  J.  N.  Richards,  Penygroes,  a  C.  Guion. 
Gafwyd  hin  hyfryd  i  gynnal  y  cyfarfodydd, 
ac  y  mae  atgofion  melus  yn  aros  yn  y  wlad 
hyd  heddyw  gan  y  rhai  sydd  yn  eu  cofio.  Wele 
gopi  o'r  Dystysgrif  a  roddwyd  i'r  gweinidog 
ieuanc  ar  yr  achlysur  hwnnw,  wedi  ei  harwyddo, 
fel  y  gwelir,  gan  y  gweinidogion  a'r  myfyrwyr 
oedd  yn  bresennol  yn  y  cyfarfod.  Y  mae  wedi 
ei  hysgrifennu  yn  Saesneg,  ac  yn  amlwg  yn  llaw- 
ysgrif  y  Parch.  E.  Lewis,  Brynberain  : — 


Y  Gweinidog  Ieuanc  a'i  Faes.  57 

"  This  is  to  certify  that  Mr.  Owen  Rhys  Owen,  of  the 
Presbyterian  College,  Carmarthen,  was  set  apart  to 
the  whole  work  of  the  Christian  ministry  as  Pastor 
of  the  Independent  Church  assembling  at  Glandwr, 
in  the  Parish  of  Llanfyrnach,  Pembrokeshire,  this 
28th  day  of  May,  1873,  we  the  undersigned  ministers 
being  present  and  joining  therein  : — 
Caleb  Guion,  Milford  Haven  ;  David  Bateman,  Rhos- 
ycaerau  ;  John  Williams,  Hawen  ;  William  Morgan, 
Carmarthen  ;  Joseph  Lewis,  Henllan  ;  Benjamin 
James,  Llandeilo  ;  Evan  Lewis,  Brynberian  ;  Simon 
Evans,  Hebron  ;  Rees  Perkins,  Maenclochog  ;  J.  M. 
Davies,  Tyrhos  ;  William  Thomas,  Whitland  ;  Will- 
iam Davies,  Aberteifi  ;  W.  J.  Evans,  Haverfordwest  ; 
John  Davies,  Fishguard  ;  W.  Jones,  Trewyddel  ; 
T.  J.  Morris,  Saron,  Llangeler  ;  Stephen  Davies, 
Peniel  ;  J.  R.  Thomas,  Bethesda  ;  James  Howell, 
Presbyterian  College,  Carmarthen  ;  D.  H.  Richards, 
do.  ;  T.  Henry,  do.  ;  John  Evan  Thomas,  do.  ; 
John  Gwrhyd  Lewis,  do.  ;  John  N.  Richards,  Pen- 
ygroes. 

Bellach  wele  ein  cyfaill  yn  weinidog  ordeiniedig 
ar  eglwys  gref  a  chyfrifol  yn  y  wlad,  ag  yntau, 
sylwer,  heb  fod  ond  bachgen  ieuanc  pedair-ar- 
bymtheng  mlwydd  oed.  Ond  dywedir  mai  prin 
y  credasai  neb  wrth  edrych  arno  mai  dim  ond 
hynny  oedd  ei  oedran,  ymddangosai  fel  pe  wedi 
tyfu  i'w  lawn  faint  mewn  ystyr  gorfforol  yng 
nghynt  na'i  amser.  I  bob  ymddanghosiad,  yr 
oedd  yn  gryn  lawer  o  lane  pan  yr  aeth  i'r  ysgol  i 
Milford,  er  nad  ydoedd  mewn  oedran  ond  pedair- 
ar-ddeg  oed.  Yr  oedd  hefyd,  fel  y  gwelsom,  yn 
bregethwr  o'i  febyd,  ac  yr  oedd    ei    ddawn    a'i 


58  Cofiant  0.  R.  Owen. 

arddull  fel  pregethwr  wedi  datblygu  yn  gynnar, 
fel  y  buasid  yn  naturiol  yn  ei  gymeryd  fel  dyn 
ieuanc  o  bump  i  chwech-ar-hugain  oed,  pan  yr 
ydoedd,  mewn  gwirionedd,  fisoedd  dan  ugam 
oed.  Yn  ystod  misoedd  cyntaf  ei  arhosiad  yng 
Nglandwr,  lletyai  ar  aelwyd  glyd  Pontygafel,  a 
daeth  yn  fuan  yn  ffefryn,  nid  yn  unig  ar  yr  aelwyd 
honno,  ond  ar  aelwydydd  yr  holl  wlad  oddiam- 
gylch.  Drwg  gennym  nas  gallwn  ddilyn  ei  gamrau 
gydag  unrhyw  fanylder  yn  ystod  y  misoedd 
dilynol.  Yn  unig  gwyddom  ei  fod  yn  pregethu 
gartref  yn  gyson  yn  ystod  y  Sabothau,ac  yn  treulio 
dyddiau  yr  wythnos  gan  mwyaf  i  ymweled  a 
theuluoedd  yr  eglwys,  fel  y  gallai  eu  hadnabod. 
Y  Saboth  olaf  yn  Chwefror,  1874,  yr  oedd  yn  pre- 
gethu yn  Ynysgau,  Merthyr,  a  chafodd  gynnyg 
galwad  i  symud  yno,  ac  yr  oedd  hynny,  fel  y  gwelir, 
lai  na  blwyddyn  ar  ol  ei  urddiad  yng  Nglandwr, 
ond  yr  oedd  cydsynio  allan  o'r  cwestiwn.  Yn 
ystod  ei  daith  easglu  yn  1872,  trwy  Sir  Aber- 
teifi,  yr  oedd  wedi  ymweled  a  Llanfair-Clydogau, 
ac  yno  yn  nhy  y  gweinidog,  y  Parch  T.  Thomas, 
yr  oedd  wedi  cyfarfod  a'r  eneth  ieuanc  oedd  i 
fod  yn  wraig  iddo,  a'r  hon  a  fu  yn  wraig  ardderchog 
iddo  trwy  ei  oes.  Ym  mis  Mawrth,  y  mae  yr 
eglwys  yn  gosod  i  lawr  sylfaen  y  ty  newydd  oedd 
i  fod  yn  gartref  i'r  gweinidog  ieuanc.  Ym  mis 
Mai,    cawn    nodiad   am   ymweliad   y    Parch.    T. 


Y  Gweinidog  Ieuanc  ai  Faes.  59 

Thomas,  Llanfair,  ag  ardal  Glandwr,  yr  hyn  sydd 
yn  rhagarwyddo  amgylchiad  dyddorol  arall  yn 
hanes  ein  cyfaill  oedd  heb  fod  ymhell ;  ac  ar 
ddydd  Mercher,  Hydref  14,  y  mae  yr  amgylchiad 
hwnnw  yn  cymeryd  lie.  Y  mae  yn  priodi  a 
Margaret  Thomas  ynghapel  Gellan,  Llanfair- 
Clydogau,  ynghanol  dymuniadau  da  yr  holl 
ardalwyr.  Gweinyddwyd  yn  y  briodas  gan  dad 
y  briodferch,  y  Parch  T.  Thomas.  Nid  yn  ami  y 
gwelwyd  dau  mor  ieuanc  yn  cychwyn  ar  eu  gyrfa 
briodasol — y  gwr  ieuanc  yn  ddim  ond  prin  ugain 
oed,  a'r  wraig  ieuanc  ddwy  flynedd  yn  iau  na 
hynny.  Ond  ni  phriodwyd  erioed  gwpl  a  fuont  yn 
fwy  anwyl  a  dedwydd  gyda'u  gilydd.  Cawn 
engreifftiau  lawer  o  hynny  eto,  fel  yr  awn  ymlaen 
gyda'r  hanes  hwn.  Ni  ddaeth  eu  cartref  newydd 
yn  barod  am  rai  misoedd,  ond  arhosai  ein  cyfaill 
y  cyfamser  ym  Mhontygafel.  Mawrth  27ain,  y 
maent  yn  myned  i  fyw  i'r  t}7  newydd,  "  The 
Villa,"  fel  ei  gelwid,  ac  yno  y  buont  yn  carlrefu 
o  hynny  allan  hyd  eu  symudiad  o  Landwr.  Cost- 
iodd  y  ty  i'r  eglwys  dros  £450.  Ymhen  rhai 
blynyddoedd,  prynnodd  yr  eglwys  y  tir  sydd  yn 
cylchynu  y  ty  am  £600,  a  rhoddwyd  ef  at  was- 
anaeth  y  gweinidog.  Saif  y  "  Villa  "  ar  fangre 
nodedig  o  ddymunol,  llai  na  chwarter  milltir  o 
ffordd  o'r  cap  el,  a  rhyw  hanner  milltir  o  orsaf  y 
rheilffordd,  ac  felly  profodd  i  Mr.  Owen  a'i  deulu 
yn  gartref  hynod  o  ddymunol. 


PENNOD    VI. 

J3n  £  Qwaitb. 

Yng    Nglandwr. 

Ym  mywyd  gweinidog  yn  y  wlad,  nis  gall  t'od 
llawer  o  amgylehiadau  eithriadol  a  chynhyrfus 
i'w  cofnodi.  Ac  nid  yw  bywyd  ein  cyfaill  Mr. 
0.  R.  Owen  yn  eithriadol  yn  yr  ystyr  hwnnw. 
Dilynai  ei  gwrs  gweinidogaethol  gyda  chysondeb 
a  ffyddlondeb.  Rhoddai  lawer  o'i  amser  i  ym- 
weled  a  theuluoedd  yr  eglwys,  a  mynychai 
gyfarfodydd  yr  eglwys  gyda  chysondeb.  Ni 
feddyliodd  fod  yn  rhan  o'i  genhadaeth  ef  yn  y 
cylch  i  "  droi  y  byd  wyneb  i  waered  "  ar  ddechreu 
ei  weinidogaeth,  acy  mae  arafwch  pobl  y  wlad,  a'r 
hamdden  gyda  pha  un  y  gwnant  bopeth,  yn  ddigon 
i  brofi  y  buasai  hynny  yn  orchwyl  lied  anhawdd 
iddo.  Ac  eto  ni  adawodd  yntau  i  bethau  fod  yn 
hollol  fel  yr  oeddynt.  Yn  fuan  wedi  ei  sefydliad 
cawn  ef  yn  cychwyn  cyfarfod  gweddi  neilltuol  i'r 
bobl  ieuainc,  ac  yn  cynhyrfu  yn  ffafr  adgyweirio 
yr  hen  gapel.  Safai  y  capel,  fel  y  gwelsom,  yr 
un  fath  ag  yr  adeiladwyd  ef  yn  1836,  ac  er  ei  fod 
yn  adeilad  mawr  a  chyfleus,  eto  yr  oedd  cwrs  y 
blynyddoedd  wedi  dweyd  yn  fawr  arno.     Barnai 


Yn  y  Gwaiih.  61 

y  gweinidog  a'r  dosbarth  ieuengaf  yn  y  gynull- 
eidfa  fod  yn  angenrheidiol  gwneud  cryn  lawer  o 
gyfnewidiadau  er  ei  gyfaddasu  ar  gyfer  nodwedd 
yr  oes.  Ond  nid  oedd  yr  hen  bobl  yn  llawn  mor 
barod  i  symud  yn  y  cyfeiriad  hwnnw.  Modd 
bynnag,  mewn  cyfarfod  eglwysig  rheolaidd  a 
gynhaliwyd  nos  Fercher,  Chwefror  16, 1876,  cawn 
yr  holl  eglwys  yn  pasio  penderfyniad  hollol  un- 
fryd  yn  ffafr  adgyweirio  yr  hen  gapel,  a  bore 
drannoeth,  cawn  y  gweinidog  ieuanc  yn  cychwyn 
gohebiaeth  gyda  Mr.  Humphreys,  Architect, 
Treforris,  Abertawe,  ar  y  cwestiwn  hwnnw.  Gyn 
diwedd  y  mis  hwnnw,  yr  oedd  Mr.  Humphreys 
wedi  dyfod  i  lawr  i  Landwr  i  dynnu  allan  gynllun- 
iau  y  capel  yn  ei  ffurf  adgyweiriedig.  Ac  ar  y  13eg  o 
fis  Mawrth,  mewn  cyfarfod  eglwysig  wedi  ei  alw 
yn  neilltuol  i'r  pwrpas  hwnnw,  y  mae  y  cynlluniau 
hynny  yn  cael  eu  mabwysiadau  gydag  unfrydedd 
hollol.  Treuliodd  y  gweinidog  ieuanc  y  dyddiau 
dilynol  yng  nghwmni  Mr.  Nicholas,  y  Graig,  a 
Mr.  James,  Pontygafel,  i  ymweled  o  dy  i  dy  i 
gasglu  addewidion  yr  aelodau  at  yr  adgyweiriad, 
a  chawsant  y  derbyniad  mwyaf  calonnog  a  chroes- 
awus  gan  bawb.  Rhoddwyd  y  contract  i  un  Mr. 
Tracy  o  Abertawe.  Dydd  Llun,  Mehefm  5,  yr  oedd 
dros  ddeugain  o'r  ardalwyr  wedi  cyfarfod  a'u 
gilydd,  i  dynnu  i  lawr  yr  hen  gapel,  ercaelpethau 
yn  barod  i  gychwyn  yr  adeilad  newydd.     Erbyn 


62  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Rhagfyr  17,  yr  oedd  y  capel  newydd  yn  barod  i'w 
agor,  a  phregethwyd  ynddo  am  y  tro  cyntaf  y 
nos  Saboth  hwnnw  gan  y  gweinidog  oddiar  y 
geiriau,  "  Llanwaf  hefyd  y  Ty  hwn  a  gogoniant, 
medd  Arglwydd  y  lluoedd."  Haggai  ii.  7.  Y 
bore  cyntaf  yn  y  capel  newydd,  treuliwyd  yr  oedfa 
yn  gyfarfod  gweddi.  Ar  y  Mawrth  a'r  Mercher 
dilynol — sef  Rhagfyr  19-20 — cynhaliwyd  cyf- 
arfodydd  ffurfiol  yr  agoriad,  ac  yr  oedd  y  dydd 
hwnnw  yn  ddydd  o  lawenydd  mawr  yn  yr  holl 
gymdogaeth. 

Aeth  y  draul  o  ailadeiladu  y  capel  dros  £934, 
heblaw  y  cludiad,  yr  hyn  a  wneid  yn  rhad  gan  yr 
amaethwyr,  ond  yn  ol  arferiad  dda  Sir  Benfro  ar 
achlysuron  o'r  fath,  yr  oedd  mewn  Haw  ar  ddydd 
yr  agoriad  fwy  na  £40  yn  weddill  wedi  talu  pob 
gofynion.     Nid   yw   ond   teg   i   gydnabod   yn   y 
cysylltiad    hwn    fod    y    gweinidog    ieuanc    wedi 
cyfrannu  ei  hunan  £20  at  yr  amgylchiad  hwnnw. 
Y  mae  y  capel  yn  aros  eto  yn  y  ffurf  yr  adgyweir- 
iwyd  ef,  ac  y  mae  yn  sicr  yn  un  o'r  capelau  mwyaf 
dymunol  a  defnyddiol  yn  yr  holl  wlad.     Yr  un 
adeg  ag  yr  oedd  ein  cyfaill  yn  llawn  ei  ddwylaw 
gyda'r   gorchwyl    o  adgyweirio    Glandwr,  y  mae 
hefyd  yn  symud  i  gael  capel  newydd,  a  sefydlu 
eglwys    Anibynol    yng    Nghefnypant.     Yr    oedd 
ysgoldy    at  wasanaeth    y  gymdogaeth  wedi   ei 
adeiladu   yno    yn    y    flwyddyn    1842.     Yn    wir, 


Yn  y  Gwaith.  63 

pregethid  yn  yr  ardal  mewn  lie  o'r  enw  Canerw  ers 
oesau  lawer  gan  weinidogion  Henllan  a  Glandwr. 
Ac  yr  oedd  y  ddwy  eglwys  hynny  yn  gyd-gyfrifol 
am  adeiladu  yr  ysgoldy,  ond  syrthiodd  gofalu  am 
y  lie  yn  uniongyrchol  ar  ol  hynny  ar  yr  eglwys  yng 
Nglandwr.  Ond  hyd  ddyfodiad  Mr.  Owen  i'r 
cylch  dim  ond  Ysgol  Sabothol  ac  oedfa  a  gynhelid 
yno.  Ond  y  mae  efe  yn  penderfynu  cael  capel 
newydd  yn  y  lie,  a  ffurfio  eglwys  ar  wahan,  a  hynny 
hefyd  mewn  amser  a  wnaed,  fel  y  cawn  weled. 
Trannoeth  wedi  dechreu  chwalu  yr  hen  gap  el  yng 
Nglandwr,  y  mae  efe  a'r  diaconiaid  yn  myned  i 
nodi  allan  y  tir  i  adeiladu  capel  newydd  yng 
Nghefnypant.  Cafwyd  tir  mewn  lie  hynod  o 
gyfleus  a  dymunol,  ychydig  yn  nes  i  Landwr  na'r 
hen  Gefnypant.  Aeth  blwyddyn  a  hanner  heibio 
heb  i  ddim  ymhellach  gael  ei  wneud,  ond  erbyn 
diwedd  Ebrill,  1877,  yr  oedd  y  gwaith  o  adeiladu 
wedi  ei  gychwyn.  Mai  y  laf,  gosodwyd  carreg 
goffadwriaethol  yn  y  mur  gan  Miss  Powell,  Maes- 
gwyn.  Agorwyd  y  capel  newydd  GorfTennaf 
30  a'r  31,  1878.  Pregethwyd  ar  yr  achlysur  gan 
y  Parchn.  J.  R.  Thomas,  Bethesda ;  J.  Alun 
Roberts,  B.D.,  Caernarfon  ;  J.  Ossian  Davies, 
Llanelli ;    a  T.  Penri  Evans,  Ceinewydd. 

Costiodd  dros  £780,  ac  yn  fuan  iawn  yr  oedd  yr 
holl  ddyled  wedi  ei  chlirio,  y  capel  a'r  fynwent 
brydferth  gerllaw  iddo  yn  eiddo  rhydd-ddaliadol 


64  Cofiant  O.  R.  Owen. 

i'r  Enwad.  Saboth,  Hydref  13,  y  flwyddyn  honno, 
ffurfiwyd  yno  eglwys  yn  rhifo  tri  a  deugain  o  aelod- 
au,  yr  oil  hyd  hynny  yn  aelodau  yng  Nglandwr. 
Teimlai  Mr.  Owen  y  dyddordeb  mwyaf  yng  Nghefn- 
ypant  ar  gyfrif  y  ffaith  mai  efe  fu  a'r  llaw  bennaf 
yn  adeiladu  y  capel,  ac  hefyd  mai  efe  a  gafoddyr 
anrhydedd  o'i  ffurfio  yn  eglwys.  Ymhen  ychydig 
flynyddoedd,  yr  oedd  darn  newydd  helaeth  o 
dir  wedi  ei  ychwanegu  at  Fynwent  Glandwr,  a'r 
draul  oil  wedi  ei  thalu.  Yr  oedd  yr  achosion  yn  y 
ddau  le  yn  dwyn  arwyddion  llwyddiant  ymhob 
ystyr.  Fel  gweinidog  cartrefol,  ymdaflai  Mr. 
Owen  i'w  waith  gyda  ffyddlondeb  a  llwyddiant. 
Gymerai  ddyddordeb  mawr  yn  y  plant  a'r  bobl 
ieuainc  yn  yr  eglwysi  dan  ei  ofal.  Ym  misoedd 
y  gaeaf,  byddai  ganddo  ddosbarth  Beiblaidd  yn 
cyfarfod  yn  rheolaidd  bob  wythnos  i'r  bobl  ieuainc, 
a  mynychid  y  cyfarfod  gan  nifer  mawr.  Ym 
misoedd  y  gwanwyn  a'r  haf,  cadwai  gyfarfod 
neilltuol  i'r  plant,  yr  hwn  a  alwai  ar  yr  enw  syml, 
"  Yr  Ysgol  Fach,"  yr  hen  enw  a  arferid  ar  gyf- 
arfod o'r  fath  yn  Hawen  pan  oedd  ef  ei  hunan 
yn  fachgen  gartref.  Yn  ei  flynyddau  cyntaf  yn  y 
cylch,  pregethai  yn  fynych  ar  nosweithiau  yn  yr 
wythnos  mewn  tai  annedd  yn  y  gymdogaeth,  ac  ar 
yr  achlysuron  hynny,  cafodd  rai  o  oedfaon  mwyaf 
ei  oes.  Bu  pregethu  mewn  tai  annedd  mewn  bri 
mawr  yng  Nghymru  wledig  yn  y  blynyddau    a 


Yn  y  Gwaith.  65 

basiodd  ;    a  byddai  casgliad  o'r  hanesion  dyddorol 
sydd  eto  yn  aros  ar  lafar  gwlad  o  oedfaon  o'r  fath 
yn  gyfrol  werthfawr.     Y  mae  yr  hen  arferiad  dda 
wedi  parhau  ym  Mhenfro,  efallai,  yn  fwy  cyfan 
nag  mewn  unrhyw  ranbarth  arall  o'r  wlad.     Yn  y 
blynyddau    diweddaraf   y    mae  amlder  capelau 
cyfleus  ymhob  ardal  efallai  wedi  gwneud  i  ffwrdd 
i  raddau  helaeth  a'r  angenrheidrwydd  o  barhad 
yr  arferiad  ;  ond  y  mae  y  daioni  a  wnaed  trwyddo 
yn  fwy  nag  y  gellir  ei  ddisgrifio.     Y  mae  enwau 
rhai  o  hen  fythynod  ac  amaethdai  Cymru  wedi 
dyfod  yn  anfarwol  ar  gyfrif  yr  oedfaon  nerthol  a 
gynhaliwyd  ynddynt  o  bryd  i  bryd  gan  rai  o'r  hen 
bregethwyr.     Geir  hyd   heddyw  ymysg  dodrefn 
rhai  o'r  hen  anedd-dai  cysegredig  hyn  bulpud  a 
chadair  oedd  wedi  eu  gwneud  i'r  pwrpas  o  bre- 
gethu  ;  ac  mewn  oedfaon  a  gynhelid  dan  amgylch- 
iadau  o'r  fath  y  dychwelwyd  at  Grist  rai  a  ddaeth- 
ant  ar  ol  hynny  yn  brif  bregethwyr  y  genedl.     Ym 
Meddycoedwr,  yn  sir  Feirionydd,  dan  bregeth  o 
eiddo  Rhys  Dafis  (y  goes  bren),  fel  ei  gelwid,  y 
dychwelwyd  Williams  o'r  Wern  ;    ac  nid  yw  ef 
ond  un  allan  o  lawer  a  ddychwelwyd  dan  am- 
gylchiadau  cyffelyb.     Ceir  yn  nes  ymlaen  yn  y 
gyfrol  hon  ddisgrifiad  byw  gan  un  o  blant  Glan- 
dwr  o  oedfa  fythgofiadwy  iddo  ef,  gan  Mr.  0.  R. 
Owen,  mewn  bwthyn  llwyd  ynghanol  y  wlad. 
Yn  ei  gymeriad  fel  gweinidog,  gofalai  Mr.  Owen 


66  Cofiant  0.  R.  Owen. 

gyda  thynerwch  a  ffyddlondeb  am  ei  waith  fel 
bugail  ac  ymwelydd  a'r  praidd  dan  ei  ofal.  Ni  bu 
erioed  yn  credu  mewn  treulio  ei  amser  i  dreiglo 
o  dy  i  dy,  heb  unrhyw  neges  amgen  na  dal  pen 
rheswm  a  man  siarad  am  hyn  a'r  Hall.  Ond  yr 
ydoedd  er  hynny  yn  gwir  ofalu  dros  y  praidd,  ac 
yn  ymwelydd  ffyddlawn  a'r  bobl  yn  eu  trallodion 
a'u  profedigaethau.  Meddai  yntau  gymhwyster 
mawr  ar  gyfer  y  gwaith.  Medrai  fod  yn  llawen 
gyda'r  rhai  sydd  lawen,  a  medrai  wylo  gyda'r 
rhai  sydd  yn  wylo  ;  ac  y  mae  gennym  y  dystiol- 
aeth  gryfaf  y  gwerthfawrogid  ei  ymweliadau  a 
theuluoedd  ei  eglwysi  fel  yr  eiddo  gwr  Duw, 
Llawer  gwaith  y  bu  ei  eiriau  caredig,  ei  ddagrau 
tyner,  a'i  weddiau  gafaelgar  yn  falm  i  glwyfau  y 
trallodedig  mewn  cystudd  a  nychtod.  Gwyddom 
am  dano  yn  teithio  yr  holl  ffordd  o  eithafion  y 
Gogledd  ar  hyd  y  nos,  er  mwyn  bod  yn  bresennol 
mewn  angladdau  yng  Nglandwr  a  Chefnypant.  Y 
mae  un  engraifft  o'r  fath  yn  fyw  yn  ein  cof  yn  awr. 
Yr  ydoedd  yn  pregethu  ynghanol  yr  wythnos 
ar  ddyddiau  Mercher  a  Iau,  mewn  cyfarfod  pre- 
gethu blynyddol  yn  Llanaelhaearn,  ar  derfyn 
eithaf  sir  Gaernarfon.  Y  nos  Wener  yr  ydoedd 
yn  pregethu  yn  Glifton  Road,  Birkenhead,  ynglyn 
a  Chymanfa  Lerpwl  a'r  cylch.  Y  noson  honno, 
cychwynnodd  i'w  daith  i  Landwr,  er  bod  yn  bres- 
enol  yn  angladd  un  o'r  aelodau.     Y  prynhawn 


Yn  y  Gwaith.  67 

Sadwrn  dilynol,  yn  uniongyrchol  wedi'r  angladd, 
teithiodd  ar  hyd  nos  Sadwrn  er  pregethu  yn  ol  ei 
gyhoeddiad  yn  y  Tabernacl  fore  Saboth.     Ac  nid 
yw  ond  y  gwirionedd  syml  iddo  wneud  llawer  o 
droion  cyffelyb  yn  ystod  ei  flynyddau  olaf  yng 
Nglandwr  a  Chef nyp ant.     Fel  gweinidog,  cymerai 
ei  ran  yn  holl  faterion  cymdeithasol  ei  gymdogaeth. 
Er  nad  oedd  yn  honni  bod  yn  wleidyddwr  mawr, 
eto  cymerai  ei  ran  yn  lew  yn  holl  frwydrau  gwleid- 
yddol  ei  ardal  a'i  sir.     Yn  "  Rhyfel  y  Degwm," 
fel  ei  gelwid,  ar  fiiniau  Penfro,  Caerfyrddin,  ac 
Aberteifi,  yr  oedd  Mr.  Owen  yn  un  o'r  arweinwyr. 
Y  mae  yn  wir  nad  ydoedd  yn  amlwg  fel  siaradwr 
cyhoeddus  yn  yr  achos,  ond  yr  oedd  yn  un  o'r 
gweithwyr  mwyaf   cywir  a  chyson   yn    yr    holl 
frwydr.     Fel  ei  frodyr  yn  gyfiredin  drwy  y  sir, 
yr  ydoedd  hefyd  yn  selog  o  blaid  Dirwest  a  Sobr- 
wydd,  a  gwnaeth  lawer  o  waith  da  yn  y  cyfeiriad 
hwnnw.     Trwy  ei  holl  dymor  o  weinidogaeth  yn 
y  cylch  am  un  mlynedd  ar  ddeg  ar  hugain,  bu  yn 
ffyddlawn  yn  ei  holl  dy,  megis  gwas.     Y  mae  yn 
wir  nas  gellir  cofnodi  llawer   o   ddigwyddiadau 
cyffrous   fel  wedi   cymeryd  lie  yn  ystod  tymor 
maith  ei  weinidogaeth  yn  y  cylch,  ond  a  ydyw 
llwyddiant  neu  aflwyddiant  gweinidog  i  gael  ei 
benderfynu  gan  nifer  digwyddiadau  o'r  fath  sydd 
gwestiwn  ag  y  teimlwn  y  parodrwydd  mwyaf  i 
roddi  atebiad  nacaol  iddo.     A  chaniatau  nad  oes 


68  Cofiant  0.  R.  Owen. 

pethau  o'r  fath  i'w  cofnodi  yn  hanes  em  cyfaill, 
nid  ydyw  yr  eiddo  ef  yn  y  peth  hwn  yn  eithriad  i 
eiddo  y  nifer  mwyaf  o'i  frodyr  mewn  amgylch- 
iadau  cyffelyb,  ac  nid  ydyw  eu  habsenoldeb  mewn 
un  modd  i'w  gymeryd  fel  prawf  o'i  aflwyddiant. 
Y  mae  gwir  waith  y  gweinidog  da  i  Iesu  Grist  yn 
gyfryw  nas  gellir  ei  groniclo  mewn  ffigyrau  ac 
ystadegaeth,  ac  eto  ffigyrau  ac  ystadegaeth 
ydyw  unig  safon  llu  mawr  o  bobl  i  benderfynu  pob 
gwaith  o'r  fath.  Penderfynir  llwyddiant  gwein- 
idog gan  nifer  ei  ddychweledigion  proffesedig,  a 
chan  amlder  y  pethau  newyddion  a  ddwg  i  fewn 
i'w  gyflawniadau.  Ond  gellir  yn  rhwydd  dybied 
am  weinidog  ag  y  byddai  safon  ystadegaeth  a 
ffigyrau  yn  ei  osod  ar  binacl  llwyddiant,  ag  eto  o 
ran  ei  wir  waith  yn  fethiant  truenus.  Nid  oedd 
gweinidogaeth  Mr.  0.  R.  Owen  yng  Nglandwr 
mewn  un  modd  yn  fethiant,  hyd  yn  oed  a'i  farnu 
wrth  safonau  mor  fydol  a  materol  a'r  rhai  hyn.  Am 
gyfnod  maith,  yr  oedd  pawb  a  berthynent  i'w 
gynulleidfa  yng  Nglandwr  yn  aelodau  eglwysig,  ac 
yn  ol  y  safon  hwnnw  ar  bethau,  yr  oedd  yr  holl 
bobl  wedi  eu  hachub,  a'r  pechaduriaid  wedi  darfod 
o'r  tir,  ac  nid  oedd  yno  anuwiolion  mwy.  Ond 
buasai  ef  ei  hun  yr  olaf  o  bawb  i  dybied  fod  ei 
waith  yn  yr  ardal,  oblegid  hynny,  ar  ben.  Na, 
gwyddai  yn  amgen,  ac  ymroddai  i  waith  ysbrydol 
ei  swydd  gymaint  a  hynny  yn  fwy  diwyd  a  ffydd- 


Yn  y  Gwaith.  69 

Ion  Rhaid  aros  hyd  ddydd  mawr  y  cyfrif  cyn  y 
gellir  mesur  yn  briodol  a  barnu  yn  deg,  werth  y 
gwaith  tawel  a  distaw  a  gyflawnwyd  ganddo  ef, 
fel  gan  liaws  o'i  frodyr  ym  maes  eu  llafur.  Pwy 
all  ddweyd  ystyr  a  gwerth  y  dylanwad  da  a 
gynhyrchwyd  ganddo  ar  feddyliau  plant  ei  eg- 
lwysi,  trwy  ei  gynghorion  a'i  dynerwch  ?  Pwy 
all  ddweyd  yr  effeithiau  a  gynhyrchwyd  gan  ei 
bregethu  cyson  yn  y  lie  am  un  mlynedd  ar  ddeg 
ar  hugain  ?  Y  daioni  a  wnaeth  trwy  ei  ym- 
weliadau  bugeiliol,  wrth  erchwyn  gwely  y  claf, 
wrth  gysuro  y  galarus,  "  Y  dydd  yn  unig  a'i 
dengys." 

Yn  ei  sir  a'i  gyfundeb,  cymerai  Mr.  Owen  ei  le 
yn  naturiol  fel  un  o'i  brif  bregethwyr,  ac  y  mae 
Gyfundeb  Penfro  ar  hyd  y  blynyddau  wedi  ei 
fendithio  a  dynion  cryfion.  Dynion  felly  oedd  y 
rhai  a  flaenorant  yn  y  gwaith  ar  sefydliad  Mr. 
Owen  yn  y  sir.  Yn  Hebron  a  Nebo  yr  oedd  y 
Parch.  Simon  Evans  yn  anterth  ei  nerth  a'i 
ddefnyddioldeb,  yn  Ysgrythyrwr  cadarn,  ac  yn 
bregethwr  cryf.  Yn  Rhosycaerau  yr  oedd  y 
Parch.  D.  Bateman  yn  henafgwr  parchus  ac  an- 
rhydeddus  gan  bawb.  Ym  Moriah  yr  oedd  y 
Parch.  John  Davies,  yntau  wedi  treulio  oes  faith 
yn  y  sir,  ac  yn  cael  ei  gyfrif  yn  ddiwinydd  ac 
ysgolor  Hebreig  rhagorol.  Ym  Mrynberain  yr 
oedd  y  Parch.  Evan  Lewis,  yr  hwn  a  ystyrrid,  nid 


70  Cofiant  0.  R.  Owen. 

yn  unig  yn  bregethwr  da,  ond  yn  nodedig  fel  gwr 
o  gyngor.  Perthyn  i  do  ieuengach  yr  oedd  y 
brodyr  rhagorol  J.  R.  Richards,  Antioch ;  Lewis 
James,  Brynseion ;  J.  R.  Thomas,  Bethesda ;  J. 
Foulkes,  Tyddewi ;  W.  Jones,  Trewyddel ;  J.  G. 
Thomas,  Solvach  ;  J.  Howell,  Trefgarn,  ac  ereill, 
ac  y  mae  yn  chwith  meddwl  nad  oes  yn  aros  yn 
llafurio  yn  y  sir  o'r  to  hwnnw  ond  dau  yn  unig,  sef 
y  Parch.  Lewis  James  a  J.  G.  Morris.  Ond  y 
mae  eu  lleoedd  oil  yn  cael  eu  llanw  gan  frodyr 
teilwng  a'r  gwaith  da  yn  parhau  i  fyned  rhagddo. 
Dair  blynedd  yn  ddiweddarach  yr  ymsefydlodd 
y  Parch.  D.Williams  ym  Maenclochog,  adaethef 
a  Mr.  Owen  yn  gyfeillion  mawr,  a  pharhasant  felly 
i'r  diwedd.  Da  gennym  gyhoeddi  yr  atgofion 
canlynol  o  eiddo  Mr.  Williams  am  ei  hen  gyfaill : — 

Anwyl  Feawd, 

Yn  unol  a'ch  cais  caredig,  yr  wyf  yn  brysio  i 
anfon  i  chwi  ychydig  o'r  argraffiadau  a  dderbyniais 
trwy  fy  nghysylltiadau  cyfeillgar  a  hirbarhaol  a'm 
hanwyl  gyfaill  ymadawedig,  y  Parch.  O.  R.  Owen. 
Yr  oeddwn  wedi  ei  weled,  a  chael  yr  hyfrydwch  o'i 
wrando  yn  pregethu  cyn  fy  nyfodiad  i  Sir  Benfro. 
Ond  yn  y  flwyddyn  1876,  wedi  fy  nyfodiad  i'r  sir,  ac 
yn  y  Cyfarfod  Chwarterol  cyntaf  i  mi  fod  ynddo  y 
daethum  i  adnabyddiaeth  bersonol  ohono.  Erys 
adgoflon  o'm  cyfarfyddiad  ag  ef  y  pryd  hwnnw,  a'i 
ymddygiadau  caredig  tuag  ataf  yn  fyw  iawn  ar  fy 
meddwl  heddyw.  Yr  oedd  ef  wedi  bod  ryw  dair 
blynedd  yn  y  Cyfundeb  cyn   hynny,  ac  wedi   dod   i 


Yn  y  Gwailh.  71 

deimlo  yn  bur  gartrefol  ymysg  ei  arweinwyr,  y  rhai  a 
gydnabyddid  fel  oraclau,  nid  yn  unig  yn  sir  Benfro, 
ond  trwy  y  dywysogaeth,  ymysg  yr  Anibynwyr  o 
leiaf. 

Yr  oeddwn  i  ar  y  pryd  heb  gael  adnabyddiaeth 
bersonol  o  nemawr  ohonynt,  ac  oherwydd  hynny,  yn 
teimlo  yn  nervous  a  phryderus  iawn  wrth  feddwl  am 
fyned  i  bregethu  i'w  clywedigaeth.     Yn  f y  nigalondid 
a'm  hofnau,  cefais  noddwr  calonogol    yn  Mr.  Owen. 
Gwyddai  yn  dda  pa  fodd  i  drin  cyflwr  felly,  a  gwnai 
ddefnydd  o  bob  moddion  o  hyd  ei  gyrraedd  i  ymlid 
ymaith  fy  mhryder  a  llonyddu  fy  mynwes  trwy  eiriau 
yn  gystal  a  thrwy  ei  agwedd  galonogol  yn  gwrando. 
Bu  ei  ymddygiad  caredig  ar  yr  adeg,nid  yn  unig  yn  help 
i  mi  i  bregethu  y  noson  honno,  ond  hefyd  yn  gyfar- 
wyddyd  i  mi  i  ymddwyn  yr  un  fath  at  frodyr  ieuainc 
dan  amgylchiadau  cyffelyb.     Yr  oedd  yn  feddiannol 
ar    gymhwyster    arbennig    at    wasanaeth     o'r     fath, 
oherwydd  gwyr  y  rhai  a'i  hadwaenent  yn  dda,  er  ei 
gynefindra  a  phregethu   dan  bob   math  o    amgylch- 
iadau, ei  fod  hyd  y  diwedd,  oherwydd  tynherwch  ei 
deimladau,  yn  ymddibynu  i'r  graddau  helaethaf  ar 
gydymdeimlad   a    chymeradwyaeth    ei    wrandawyr. 
Yr  adeg  honno,  ffurfiwyd  cyfeillgarwch  rhyngom  a'n 
gilydd  a  barhaodd  yn  ddigwmwl  hyd  oni  wahanwyd 
ni    gan     angau.      Cefais    gyfleusterau    i'w    adnabod 
braidd  ymhob   math  o  amgylchiadau.     Bum  gydag 
ef  mewn  cwmnioedd,  ac  mewn  unigedd,  yn  y  ty  ac 
ar  y  ffordd,  mewn  amgylchiadau  11a wen  a  phruddaidd. 
Ac  o  helaethrwydd  fy  adnabyddiaeth   ohono,  gallaf 
ddwyn  tystiolaeth  ddiffuant  ei  fod  yn  un  o'r  dynion 
mwyaf  cywir  a   hawddgar  a  gyfarfyddais    erioed,  a 
theimlaf  byth  yn  ddiolchgar  am  gael  fy  nwyn  i  gysyllt- 
iadau  mor  agos  ag  ef,  ac  am  y  cymorth,  y  calonogiad, 
a'r  ysbrydiaeth,  a  dderbyniais  mor  fynych  oddiwrtho. 


72  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Anaml  y  cyfarfyddais  a  neb  oedd  raor  Uwyr  ymrodd- 
edig  i'w  waith  fel  pregethwr.  Yr  oedd  yn  mawrhau 
ei  swydd  uwchlaw  pob  mwyniant  a  phleser  arall. 
Hynny  i  fesur  helaeth  a'i  galluogodd  i  gyrraedd  y  fath 
sane  anrhydeddus  ymysg  pregethwyr  mwyaf  poblog- 
aidd  ei  oes.  Yr  oedd  holl  adnoddan  ei  natur  wedi  eu 
galw  allan  i  gydweithio  a'u  gilydd  i'w  wneud  yn 
bregethwr.  Yr  wyf  yn  sicr  na  chyfarfyddais  ag  ef 
nemor  erioed  neb  ei  fod  yn  fuan  wedi  ein  cyfarfyddiad 
yn  troi  yr  ymddiddan  at  rywbeth  ynglyn  a  phregethu. 
Yr  oedd  y  bregeth,  y  pregethwr,  a  phregethu,  yn  dod 
mor  naturiol  i'w  ymddiddanion,  ag  y  mae  y  cyngan- 
eddion  yn  dod  i  ymddiddanion  y  bardd. 

Teimlai  fod  sane  y  pregethwr  yn  nygiad  gwasanaeth 
y  cysegr  ymlaen  yn  eithriadol  o  bwysig,  ac  mai'r  hyn 
oedd  bwysicaf  ynglyn  ag  ef  oedd  pregethu,  yn  fwy 
felly  hyd  yn  oed  na  gweddio,  am  yr  ystyriai  fod  siarad 
dros  Dduw  a  dynion  yn  bwysicach  na  siarad  a  Duw 
dros  ddynion.  Pwysai  hyn  ar  ei  feddwl  pan  yn  paratoi 
yn  y  dirgel  ar  gyfer  ei  gyflawniadau  cyhoeddus. 
Teimlai  fod  yn  rhaid  i'r  pregethwr  llwyddiannus 
siarad  a  Duw  yn  y  dirgel,  cyn  anturio  i  siarad  dros 
Dduw  yn  gyhoeddus.  Clywais  ef  yn  dweyd  mai  ei 
ymgais  gyntaf  ynglyn  a  phregeth  oedd  ei  chael  i 
gynwys  cenadwri  benodol.  Mae  yn  bosibl  dewis 
testyn  a  myfyrio  arno  er  cael  rhywbeth  i'w  ddweyd 
er  llanw  yr  amser,  ond  ystyrriai  ef  beth  felly  yn  debyg 
i'r  Ahimas  hwnnw  oedd  yn  rhedeg  a'i  holl  egni,  ond 
heb  un  genadwri  ganddo  i'w  dweyd  wrth  y  brenin  am 
ansawdd  y  rhyfel,  er  llonyddu  ei  galon  gythryblus. 
Cofiaf  yn  dda  yr  hyn  a  ddywedai  wrth  siarad  am  hyn 
ryw  dro.  Teimlaf,  meddai,  fod  meddwl  am  y  gynull- 
eidfa  wrth  baratoi  yn  rhoddi  cynhorthwy  i  mi  i  ben- 
derfynu  ar  neges  y  bregeth.  Bydd  rhai  ohonynt 
wedi  cerdded  milltiroedd,  trwy  leoedd  geirwon,  gwlaw, 
a  gwyntoedd  gwrthwynebus  er  bod  yn  bresennol,  rhai 
ohonynt  wedi  cwrdd  a  phrofedigaethau  chwerwon, 


Yn  y  Gwaith.  73 

ac  ereill  dan  feichiau  llethol  o  bryderon.  Deuant  i'r 
gwasanaeth  gan  ddisgwyl  cael  rhywbeth  yn  y  bregeth 
i  iachau  eu  calonnau  clwyfedig,  ac  ymlid  ymaith  eu 
pryderon  poenus.  A  byddai  yn  drueni  iddynt  gael 
dychwelyd  heb  gael  dim,  yr  hyn  raid  ddigwydd  os 
na  rydd  y  pregethwr  ystyriaeth  i'w  hanghenion.  Ond 
os  bydd  wedi  derbyn  cenadwri  fydd  yn  cynwys  balm  i 
iachau  y  briwedig  o  galon,  nid  oes  llawenydd  cyfartal 
iddo  ar  y  ddaear  a'r  hwn  a  ga  wrth  glywed  ambell 
un  yn  dweyd,  '  Yr  wyf  yn  diolch  am  gael  dod  i'r  cwrdd 
heddyw,  mi  gefais  yr  hyn  oedd  eisiau  ar  fy  nghalon.'  " 
Ond  teimlai  mai  trwy  ymgydnabyddu  a'i  anghenion 
ei  hun  yr  oedd  yn  dod  i  ddeall  anghenion  ei  wrandawyr 
effeithiolaf,  yn  gystal  a  chyfaddasder  bendithion  yr 
Ef engyl  ar  gyfer  eu  hanghenion.  Mae  yn  wir  fod  rhyw 
bethau  gwahaniaethol  yn  perthyn  i  bob  person  unigol. 
Ond  y  mae  prif  nodweddion  calonnau  pawb  yn  rhyf edd 
o  debyg  i'w  gilydd.  Mor  debyg,  fel  y  gall  y  pregethwr 
fod  yn  sicr  fod  yr  hyn  a  ga  yn  ei  galon  ei  hun  yn 
bodoli  hefyd  yng  nghalonnau  ei  wrandawyr.  Ac  un 
o'r  elfennau  amlycaf  yn  llwyddiant  ein  hanwyl  frawd 
fel  pregethwr,  rhybuddiwr,  a  diddanwr,  oedd  ei  fod 
bob  amser  yn  llefaru  o  helaethrwydd  ei  galon  ei  hun. 
Teimlai  y  gwrandawyr  ei  fod  yn  dod  yn  agos  atynt,  am 
fod  ei  holl  natur  yn  cyffwrdd  a'u  heiddo  hwynt,  a 
phob  un  yn  teimlo  ei  fod  yn  pregethu  yn  uniongyrchol 
iddo  ef ,  pan  fyddai  yn  pregethu  yn  ddifrifol  iddo  ei 
hun  ;  a'r  llaweroedd  yn  teimlo  ei  fod  yn  gennad  di- 
ddanwch  hyfryd  iddynt  pan  fyddai  yn  ceisio  cysur 
i'w  galon  drallodus  ei  hun. 

Yr  oedd  ei  ymddanghosiad  tywysogaidd,  ei  lais 
peraidd,  a'i  barabliad  clir,  yn  cyfrif  llawer  am  y  safle 
a  enillodd  fel  pregethwr,  ond  y  bersonoliaeth  drwyth- 
edig  gan  ras  yr  Ef  engyl  oedd  tu  ol  i'r  cwbl,  a  ddygai  y 
fath  eneiniad  cyfoethog  ar  ei  gyflawniadau. 

Yr  oedd  ei  dduwioldeb  personol  uwchlaw  pob  am- 
heuaeth.     Cefais  gyfleusterau  lliosog  i  wybod  fod  ei 


74  Coflant  0.  R.  Owen, 

rodiad  yn  y  dirgel  gyda'r  Arglwydd  yn  beth  cyson 
a  rheolaidd.  Credai  yn  ddwfn  nas  gallai  dim  wneud  i 
fyny  am  y  diffyg  o  hynny  mewn  pregethwr.  Teimlai, 
os  oedd  i  oleuo  ereill,  fod  yn  rhaid  iddo  feddu  goleuni 
ynddo  ei  hun,  ac  os  oedd  i  gynneu  fflam  duwioldeb  yng 
nghalonnau  ei  wrandawyr,  fod  yn  rhaid  iddo  gymeryd 
y  marwor  a  allai  wneyd  hynny  oddiar  allor  danllyd  ei 
ysbryd  ei  hun.  Ac  oherwydd  hynny,  arferai  bob  gofal 
am  gadw  ei  gymundeb  yn  ddilwgr  a  ffynhonell  ei  nerth. 
Hyn  yn  ddiau  a'i  cadwodd  mor  rhydd  oddiwrth  bob 
rhodres  a  balchter  ysbryd  yn  wyneb  ei  boblogrwydd 
eithriadol.  Deuai  duwiolfrydedd  ei  ysbryd  mewn  modd 
arbennig  i'r  golwg  yn  ei  gysylltiadau  teuluaidd.  Nid 
ymddanghosai  i  fwy  o  fantais  yn  un  man  nag  yn  ei 
deulu.  Gwyr  pawb  a  gawsant  yr  hyfrydwch  o  dreulio 
noson  dan  ei  gronglwyd  am  y  mwynhad  a  geid  wrth 
fyned  trwy  y  gwasanaeth  teuluaidd  hwyr  a  boreu. 
Byddai  pob  aelod  o'r  teulu  yn  cymeryd  ei  ran  yn  ei 
ddygiad  ymlaen,  trwy  adrodd  adnodau  a  chanu  emyn, 
ac  yntau  yn  arwain  yr  oil  gydag  eneiniad  grasol.  Yr 
oedd  y  fath  swyn  ynglyn  a'r  cwbl  fel  y  teimlai  pob 
ymwelydd  achlysurol  fod  y  lie  yn  dy  i  Dduw  mewn 
gwirionedd,  ac  yn  borth  i'r  nefoedd. 

Fel  cyfaill  yr  oedd  yn  ddidwyll,  unplyg,  hynod  o 
garedig  a  pharod  ei  gymwynas,  ac  i  wneud  rhywbeth 
dros  ei  gyfeillion. 

Pan  symudodd  o'r  sir  i  fyned  i  Lerpwl,  teimlid  yn 
gynredinol  y  byddai  gwagder  ei  le,  a  cholled  ei  was- 
anaeth  gwerthfawr,  yn  bethau  amlwg  iawn  yn  ein 
mysg  fel  Cyfundeb  am  amser  hir,  fel  yr  oedd  yn  anodd 
iawn  gennym  gymodi  a'r  oruchwyliaeth  a'i  dygodd 
oddiwrthym.  Cymylau  a  thywyllwch  oedd  o'i  ham- 
gylch  i  ni ;  ond  iddo  ef  yr  oedd  y  cwbl  yn  oleu,  a  chred- 
ai  yn  gryf  mai  bys  y  Meistr  Mawr  oedd  yn  arwain. 
Bellach  y  mae  y  llais  peraidd  wedi  distewi,  a'r  gwas 
ftyddlon  wedi  cael  profiad  o  werth  a  meluster  gwobr  y 
ffyddloniaid.     Dydd  byr   cymharol   a   gafodd   yn   y 


Yn  y  Gwaith.  75 

winllan,  ond  gwnaeth  lawer  o  waith  y  bydd  cofio  byth 
gyda  llawenydd  am  dano.  Rhodded  yr  Arglwydd 
lawer  o'i  gyffelyb  eto  i'n  gwlad. 

Fel  hyn  yr  oedd  i'n  hanwyl  frawd  le  cynnes  yn 
nheimlad  y  brodyr  a  gydlafurient  ag  ef  yn 
Nghyfundeb  Penfro,  ac  yr  oedd  ei  ymadawiad 
oddiwrthynt  yn  loes  drom  iddynt  oil. 


PENNOD  VII. 


Emotion  /Ifceibion  pn  £  fff£fcfc 

Un  o  ragorfreintiau  gweinidog  yn  y  wlad  ydyw  ei 
fod  yn  cael  magu  meibion  a  merched  yn  yr  eglwys 
dan  ei  ofal  i  fod  o  wasanaeth  a  defnyddioldeb 
mewn  cylchoedd  ereill.  Y  mae  y  bechgyn  a'r 
genethod  a  fegir  yn  yr  eglwysi  gwledig  yn  gorfod 
gadael  eu  hen  ardaloedd,  ac  oblegid  hynny, 
ychydig  ohonynt  sydd  yn  dyfod  i  ddefnyddioldeb 
mawr  yn  eu  mam  eglwysi,  ond  os  wedi  eu  cychwyn 
ar  ben  y  ffordd,  byddant  yn  bur  debyg  o  fod  o 
ddefnydd  a  gwasanaeth  mawr  i'r  eglwysi  yn  y 
gweithfeydd  a'r  trefydd  poblog.  Teimlodd 
Mr.  0.  R.  Owen  lawer  tro  yn  ofidus  yng  Nglandwr 
a  Ghefnypant  wrth  weled  y  bechgyn  a'r  merched 
yn  gadael  yr  hen  gymdogaeth,  ond  cafodd  hefyd 
y  pleser  o'u  gweled,  lawer  ohonynt,  ar  ol  hynny, 
yn  golofnau  dan  yr  achos,  yn  y  cylchoedd  y  darfu 
iddynt  ymgartrefu  ynddynt.  Y  mae  yr  eglwys 
yng  Nglandwr  wedi  bod  yn  enwog  ers  oesau  bellach 
oblegid  y  plant  ardderchog  a  fagwyd  ganddi. 
Y  mae  wedi  bod  yn  nodedig  felly  ar  gyfrif  y  nifer 
mawr  o  bregethwyr  a  godwyd  ganddi  i'r  Pulpud 


feC\P^?$l 

, 

■            „.J^ 

Ipslwsss 

f<- 

^  P         Hot  y*3 

Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  11 

Cymreig  a  Seisnig  o  bryd  i  bryd.  Ni  warafuna 
neb  i  ni  ddweyd  fod  y  Parch.  J.  Grawys  Jones, 
Aberdar,  a'r  Prifathro  T.  Rees,  M.A.,  Bala-Bangor, 
yn  gynrychiolwyr  teilwng  o'r  pregethwyr  a  fagwyd 
ac  a  gychwynwyd  i'r  byd  oddiar  aelwyd  hen  eglwys 
Glandwr.  Yn  garedig  y  mae  y  ddau  foneddwr 
hyn  wedi  ysgrifennu  i  ni  eu  hadgofion  am  Mr. 
Owen.  Fel  hyn  yr  ysgrifenna  Mr.  Grawys 
Jones  : — 

Yn  y  pulpud,  yn  hen  gapel  Glandwr,  y  gwelais 
Mr.  Owen  gyntaf  erioed.  Daethai  yno  o  Goleg  Caer- 
fyrddin  i  wasanaethu  am  Saboth.  Y  mae  ei  olwg 
ieuengaidd  yn  fyw  ar  fy  meddwl  yn  awr.  Nid  oedd 
y  pryd  hwnnw  ond  Uanc  pedair-ar-bymtheg  oed,  ond 
yr  oedd  swn  dyn  ynddo  mor  gynnar  a  hynny.  A 
chofiaf  yn  dda  am  hen  frawd  crafrus  yn  dweyd  wrth 
fyned  gartref  o'r  cwrdd  wedi  ei  wrando  y  tro  cyntaf  y 
bu  yng  Nglandwr.  "  Dyna,"  meddai,  "fachgen  fydd 
yn  siwr  o  ddod  yn  bregethwr  da."  Yr  oedd  ei  ddawn 
yn  naturiol,  a'i  barabl  yn  rhwydd  a  llithrig,  a'i  enaid 
yn  y  pregethu.  Meddai  ar  lais  da  y  pryd  hwnnw, 

ond  ei  fod  heb  addfedu  a  llanw.  Syrthiodd  pobl  Glan- 
dwr mewn  cariad  ag  ef  ar  unwaith.  Bu  raid  iddynt  ei 
gael  yno  drachefn.  Tybiaf  iddo  ddod  yr  ail  waith  ar 
Sul,  Chwefror  2il,  1873.  Ar  ol  ei  wrando  yr  ail  dro, 
rhoddodd  foddlonrwydd  mawr.  Yr  wyf  dan  yr  ar- 
graff  mai  ei  destynau  y  tro  hwn  ydoedd  Isaiah  lv.  15. 
"  Canys  fel  hyn  y  dywed  y  goruchel  a'r  dyrchafedig, 
yr  hwn  a  breswylia  dragwyddoldeb,  ac  y  mae  ei  enw 
yn  sanctaidd,  y  goruchelder  a'r  cysegr  a  breswyliaf  ; 
a  chyda'r  cystuddiedig  a'r  isel  o  ysbryd,  i  fywhau  y 
rhai  isel  o  ysbryd,  ac  i  fywhau  calon  y  rhai  cystudd- 
iedig." Ac  yn  yr  hwyr,  loan  x.  14,  "  Myfi  jw  y 
Bugail  da." 


78  Cofiant  0.  R.  Owen  . 

Ar  ol  iddo  dderbyn  ac  ateb  yr  alwad  unfrydol  o 
Landwr  tua  diwedd  Mawrth  neu  ddechreu  Ebrill, 
1873,  cynhaliwyd  Cyfarfodydd  yr  Ordeinio  ym  mis 
Mai  y  27ain  a'r  28ain.  Buont  yn  gyrddau  dyddorol 
ar  lawer  ystyr.  Nid  oedd  Mr.  Owen  ond  pedair-ar- 
bymtheng  mlwydd  a  dau  fis  oed, — yr  ieuengaf ,  hyd  y 
gwyddis,  a  ordeiniwyd  yng  Nghymru.  Yr  oedd  nifer 
y  gweinidogion,  y  myfyrwyr  a'r  pregethwyr  oedd  yn 
bresennol  yn  rhifo  tua  deugain.  Dau  beth  a  arhosant 
yn  fyw  ar  fy  nghof  am  y  cyrddau  ordeinio,  ydynt, — 
teimladau  tyner  Mr.  Owen  yn  ei  gyrTes  ffydd,  a  gwaith 
Mr.  E.  H.  James,  Pontygafel  (yr  hwn  a  fuasai  yn  gyd- 
fyfyriwr  a  Mr.  Owen  yn  yr  Ysgol  Ragbaratoawl  ym 
Milford),  yn  cyflwyno,  ar  ran  Ysgol  Sul  Glandwr, 
nifer  o  gyfrolau  gwerthfawr  i'r  gweinidog  ieuanc. 
Mor  amhrofiadol  oeddwn  y  pryd  hwnnw  o  berthynas 
gweinidog  a  Uyfrau,  fel  y  tybiwn  na  byddai  angen 
ychwaneg  arno  am  amser  hir,  os  byth  yn  wir  ! 

Arhosodd  dylanwad  da  y  cyrddau  ordeinio  am 
wythnosau  a  misoedd  ar  yr  eglwys  a'r  ardal,  Ym- 
aflodd  y  gweinidog  ieuanc  yn  ei  waith  o  ddifrif,  a 
chafodd  yr  hyfrydwch  o  dderbyn  o'r  newydd  ryw 
ddau-ar-bymtheg  ymhen  tua  mis  ar  ol  ei  ordeinio. 
Teimlwyd  ar  un waith  f od  ei  weinidogaeth  yn  un  enill- 
gar,  ac  yn  llawn  o  genadwri  ymarferol.  Codai  ei  lef 
yn  groew  yn  erbyn  pechod,  mewn  egwyddor  ac  mewn 
arferion  drwg.  Yn  fuan  fe  ddaeth  yr  ardal  yn  ym- 
wybodol  o  nerth  a  dylanwad  ei  bulpud.  Ymledodd 
ton  newydd  o  ysbryd  gweithio  drwy  yr  eglwys,  ac  o 
dan  arweiniad  ac  ysbrydiaeth  y  gweinidog  ieuanc  fe 
ddaeth  gweithgarwch  crefyddol  yn  beth  hawdd  a 
hyfryd.  Danghosodd  Mr.  Owen  yn  gynnar  iawn  ei 
fod  yn  feddiannol  ar  amryw  ddoniau;  nid  yn  unig 
dawn  efengylwr  melus,  ond  hefyd  fod  ganddo  ddawn 
arbennig  i  ysgogi  eglwys  at  waith — ac  i  dynnu  a] Ian 
ei  hadnoddau  cudd. 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  79 

Yn  ystod  y  pum  mlynedd  cyntaf  o'i  weinidogaeth 
fe  wnaed  gwaith  mawr  ganddo  ef  a'r  eglwys,  yng 
Xglandwr  a  Chefnypant.  Yr  oedd  y  gwaith  yn  fawr 
mewn  adfywio  a  llwyddo  crefydd  ysbrydol,  ac  yn 
fawr  hefyd  mewn  hyrwyddo  gwelliantau  allanol 
ynglyn  a'u  capeli.  Bu  son  yng  Xglandwr  am  lawer 
blwyddyn  cyn  dyfodiad  Mr.  Owen  yno,  am  godi  ty 
i'r  gweinidog.  Ond  ni  chododd  y  llanw  yn  ddigon 

uchel  unwaith  i  nofio  scheme  allan  i'w  thaith.  Ymhen 
ychydig  fisoedd  wedi  ordeinio  Mr.  Owen,  cododd  y 
llanw  yn  awr  yn  ddigon  uchel  i  gario  popeth  o'i  flaen, 
ac  ni  orffwyswyd  mwyach  nes  codi  preswylf od  teilwng, 
yr  hwn  a  alwyd  Y  Villa.  Cyfnod  ac  amgylchiadau  o 
ddyddordeb  cyffredinol  yn  yr  ardal  oedd  adeg  priodas 
Mr.  Owen  a'i  fynediad  ef  a'i  briod  ieuanc  i  fyw  i'r  ty 
newydd — i'r  Villa.  Mawr  fu  yr  ewyllys  da  a  cldang- 
hoswyd  iddynt  gan  bobl  Glandwr  a  Chefnypant  yr 
adeg  honno.  Profodd  Mrs.  Owen  ei  hun  yn  wraig 
ragorol  iawn,  fel  y  daeth  y  Villa  yn  fuan  yn  un  o*r 
cartrefi  mwyaf  hawddgar,  siriol,  glanwedd,  a  chrefydd- 
ol  a  welwyd  gan  weinidog  yn  yr  oes  hon. 

Ymhen  tair  blynedd  ar  ol  urddiad  ~Mx.  Owen,  sef  yn 
1876,  yr  oedd  yr  eglwys  a'r  gweinidog  yn  addfed  i 
wneud  adnewyddiad  trwj*adl  ar  yr  hen  gapel  yng 
Nglandwr.  Yr  oedd  gan  yr  eglwys  a'r  gweinidog  galon 
i  weithio,  ac  i  gyd-weithio  yn  frwdfrydig.  Prawf  o  hyn 
ydyw  y  ffaith  f od  traul  yr  adnewj'ddiad  wedi  ei  chasglu 
ganddjmt  erbjm  yr  agoriad,  Rhagfyr  19eg  a"r  20fed, 
1876.  Ac  yr  oedd  deugain  punt  yn  weddill  wedi  talu 
y  cwbl.  Ac  ymlaen  y  cerddodd  y  brwdfrj'dedd  o 
hyd,  oblegid  ymhen  ychydig  fisoedd  ar  ol  agoriad 
Glandwr,  aed  at  y  gorchwyl  o  godi  capel  newydd  yng 
Nghefnypant,  yn  lie  yr  hen  Ysgoldy  yr  arferid  addoli 
ynddo.  Wedi  cael  capel,  yr  cedd  teimlad  cryf  yn 
ardal  Cefnypant  am  sefydlu  eglwys  newydd  yno, 
Cytunwyd  5m  heddychol  a  brawdol  yng  Xglandwr  i 
ollwng  43  o'r  aelodau  ag  oedd  yn  cyfaneddu  \ti  ardal 


80  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Cefnypant  i  ffurfio  yr  eglwys  newydd  yno.  Sefydlwyd 
hi  Hydref  1 3eg,  1878.  Parhaodd  yr  eglwys  yng  Nghefn- 
ypant  i  gynhyddu  mewn  nif er,  gras,  a  gwasanaeth,  ar 
hyd  gweinidogaeth  Mr.  Owen.  Cafodd  yr  hyfrydwch 
o'i  gweled  yn  dyblu  ac  yn  treblu.  Yr  oedd  ganddo 
yntau  fawr  ofal  calon  am  dani. 

Heblaw  fod  Mr.  Owen  yn  y  blynyddoedd  hyn  yn 
cynhyddu  yn  gyflym  iawn  mewn  poblogrwydd  a 
dy  Ian  wad  fel  pregethwr,  ymhell  ac  yn  agos,  yr  oedd  yr 
cglwysi  hefyd  o  dan  ei  ofal  yn  cynhyddu  mewn  nifer  a 
gweithgarwch  crefyddol.  Fel  yr  oedd  ei  gynnydd  fel 
gweinidog  a  phregethwr  yn  amlwg  i  bawb. 

Gan  y  gofynnir  i  mi  ysgrifennu  ychydig  am  dano  fel 
gweinidog,  ceisiaf  grynhoi  fy  sylwadau  i  dri  neu  bedwar 
o  bwyntiau  : — 

1 — Fel  Gweinidog  yr  oedd  yn  hynod  o  fforddtts 

MEWN     TYNNU     ALLAN,      A     MEITHRIN     ADNODDATJ 
CUDD    YR    EGLWYS. 

(a) — Doniau  Cyhoeddus. — Meddai  ar  ddawn  ryfeddol 
i  godi'r  gwan  i  fyny.  Tynnai  y  rhai  ofnus  allan  yn  y 
cwrdd  gweddi,  yn  y  gyfeillach  grefyddol,  ac  yn  y 
cwrdd  esbonio,  etc.  Yr  oedd  ei  ddull  calonogol,  a'i 
gydymdeimlad  parod,  yn  peri  i'r  ofnus  deimlo  yn 
hyderus.  Magodd  a  meithrinodd  lawer  ar  bob  dawn 
gyhoeddus  yn  yr  eglwysi  gartref.  Fe  wyr  Cymru 
gyfan  am  ei  "  Amen  "  galonogol.  Yr  oedd  ei  Amen 
ef  ar  ei  phen  ei  hUn  ymhlith  Amenau  pregethwyr  a 
phawb.  Yr  oedd  hi  yn  Amen  fawr,  loew,  dyner, 
hygly w,  a  pherseiniol,  ac  yn  cynnwys  balm  i  iachau  yr 
ysbryd  addoliadol  mewn  cwrdd.  Yn  yr  eglwysi 
gartref  y  gwelid  ef  yn  ei  fan  goreu,  yno  y  teimlid  y 
Uawnder  rhyfeddol  a  berthynai  iddo.  Yr  oedd  yn 
peri  fod  crefydda  yn  waith  pleserus  yn  ei  gwmni,  ac 
o  dan  ei  weinidogaeth.  Yr  oedd  fel  yr  haul  ac  fel  y 
cwmwl  yn  y  cyfarfodydd.  Gwresogai  mewn  sirioldeb 
fel  yr  haul,  ac  ymagorai  blodau  rhinwedd  ysgogwyd  i 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  81 

fy wyd  gan  ei  wres.  Defnynnai  drachefn,  f el  y  cwmwl, 
wlith-wlaw  tyner  ar  y  blodau  sychedig.  Gwelodd  wir 
lwyddiant  yng  ngwinllan  ei  Arglwydd.  Derbyniodd 
gryn  lawer  o  rai  wedi  tyfu  i  fyny  yn  aelodau,  ond 
llawer  mwy  o  rai  ieuanc.  Dysgodd  lawer  o  rai 
ieuainc  yn  yr  "  ysgol  fach  "  oedd  ganddo  ar  eu  eyfer. 
Gwelodd  wireddu  yr  hen  bennill  hwnnw  : — 

"  Plant  afradlon  sy'n  dod  adref 

A  fu'n  mhell  o  dir  eu  gwlad, 
Rhai  fu'n  fudion  sy'n  clodfori 

Duw  am  iachawdwriaeth  rad." 

Llwyddodd  felly  i  greu  dyddordeb  yng  ngwasanaeth 
ty  Dduw.  Mewn  cyfeillachau  a'r  cyrddau  gweddi,  yr 
oedd  mor  galonogol  fel  arweinydd  fel  y  llwyddai  i 
gael  gan  bawb  bron  i  gymeryd  rhyw  ran.  A  phan 
ddigwyddai  rhywrai  wneud  sylwadau  dipyn  yn  gy- 
ffredin,  ac  heb  f od  rhyw  lawer  o  ddim  neilltuol  ynddynt 
byddai  ef  yn  bur  debyg  o'u  gweddnewid  mor  effeithiol 
ac  mor  hawdd,  fel  yr  edrychent  lawer  yn  amgenach 
pethau  ar  ol  iddo  ef  eu  caboli  am  ychydig.  Nid  wyf 
yn  meddwl  iddo  erioed  yn  y  cyrddau  hyn  ddryllio 
corsen  ysig,  na  diff odd  llin  yn  mygu.  Deuai  y  pennill 
bychan  hwnnw  i'n  cof  yn  ami  wrth  sylwi  ar  ei  ffordd 
hynaws  yn  tynnu  allan  ddoniau  cudd  y  rhai  gwan  yn 
Seion  : 

"  Ni  ddiffydd  lin  yn  mygu  byth, 

Yn  fflam  fe'i  chwyth  yn  hytrach, 
Y  gorsen  ysig  byth  ni  thyrr — 
Y  gwan,  fe'i  gyrr  yn  gryfach." 

(6) — Meiihrinodd  yn  yr  eglwysi  ysbryd  cydweiihrediad 
ac  aberth  er  mwyn  yr  achos.  Yr  oedd  ei  dynerwch 
mawr  a'i  oslef  leddf  yn  dinrwytho  pob  ysbryd  croes 
yn  union  deg.  Nid  oedd  yn  gyndyn  o  gwbl  am  ei 
ffordd  ei  hun.  Gadawai  i'r  diaconiaid  profiadol  gael 
y  rhan  flaenllaw  yn  y  trefniadau,  ond  wedi  penderfynu 
ar  adnewyddu  y  capel,  neu  ychwanegu  erw  o  dir  at 

G 


82  Cofiant  0.  R.  Owen 

y  fynwent,  neu  rhyw  faterion  ynglyn  ag  amgylchiadau 
yr  achos,  byddai  yntau  yn  ddiysgog  am  ei  gario  allan 
i  ben  draw  yr  amcan.  Cyfeiriwyd  eisoes  at  y  gwaith 
mawr  a  gyflawnwyd  gan  y  gweinidog  a'r  eglwys  yn  y 
pum  mlynedd  cyntaf .  Rhan  fawr  o  ogoniant  y  gwaith 
hwn  ydoedd  ddarfod  i'r  cwbl  gael  ei  wneud  mewn 
ysbryd  cydweithrediad  a  hunan-aberth.  Personoliaeth 
hawddgarol  y  gweinidog  oedd  ysgogydd  yr  ysbryd 
hwn. 

Nid  oedd  pobl  Glandwr  yn  y  cyfnod  hwnnw  yn  rhai 
parod  i  ruthro  ymlaen  at  orchwyl  a  gostiai  fil  o  bunnau 
ac  un  arall  yn  y  golwg  i'w  ddilyn,  yn  gofyn  am  swm 
cyffelyb.  O  na  !  rhai  araf  a  phwyllog  oeddynt,  ac 
yr  oedd  yn  ofynol  arfer  doethineb  a  medr  mewn  trefn 
i'w  cael  i  gychwyn  gyda'u  gilydd  yn  galonnog,  Ond 
os  llwyddid  i'w  codi  gyda'u  gilydd  at  orchwyl  o 
waith  fel  oedd  eisiau  y  pryd  hwnnw,  nid  oedd  dim 
perygl  yn  y  byd  na  ddeuent  ag  ef  i  ben  yn  llwydd- 
iannus.  Buom  yn  sylwi  gynt  ar  amaethwyr  yr  ardal 
yn  golchi  eu  deadelloedd  defaid  yn  yr  afon  Gafel, — ym 
mhwll  Cilowen.  Uwchben  y  pwll,  gloew,  dwfn,  yr 
oedd  craig,  a  safai  amryw  droedfeddi  yn  uwch  na 
wyneb  y  dwfr.  Dygid  y  defaid  i  ben  y  graig  yma,  ond 
gorchwyl  dipyn  yn  ddyrus  yn  fynych  oedd  hwylio 
y  defaid  yn  dwrr  cryno  i  ben  y  graig  uwchben  y  llyn. 
At  ol  eu  cael  yno,  a'u  hatal  rhag  myned  yn  ol  a  gwas- 
garu  drachefn,  yr  anhawster  nesaf  oedd  cael  gan  y 
defaid  i  ddechreu  neidio  ar  eu  pennau  i'r  llyn.  Ond 
unwaith  y  cymerent  y  11am  i'r  llyn,  nid  oedd  eisiau 
gofalu  na  ddeuent  allan  eu  hunain, — nofient  yn  ddi- 
ymdroi  i'r  Ian  yr  ochr  arall,  ac  ar  ol  eu  harwain  yn 
hamddenol  yn  ol  i  ben  y  graig  yr  ail  dro,  cymerent  y 
11am  yn  fwy  ewyllysgar,  ac  felly  bob  tro  nes  gorffen 
yr  oruchwyliaeth.  Bron  yr  un  fath  y  bu  Mr.  Owen  yn 
hwylio  diadell  Glandwr  i  roddi  11am  i'r  llyn.  Daethant 
yn  bur  fuan  yn  barod  i  godi  ty  braf  i'r  gweinidog. 
Dyna'r  11am  cyntaf  i'r  llyn — ond  fe  nofiwyd  allan  o 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  83 

hono  yn  union.  Y  11am  nesaf  oedd  adnewyddu 
Capel  Glandwr,  ond  er  fod  hon  yn  fwy  anturiaeth  o 
lawer  na'r  gyntaf,  nofiwyd  allan  i'r  Ian  arall  yn  ddi- 
ymdroi  erbyn  dydd  yr  agoriad.  Dilynodd  y  trydydd 
11am  yn  union,  sef  codi  capel  newydd  i  Gefnypant. 
Talwyd  am  hwnnw  hefyd,  Y  pedwerydd  11am  oedd 
prynnu  y  fferm  o  gwmpas  ty  y  gweinidog,  a'r  pumed 
11am  oedd  prynnu  erw  o  dir  er  helaethu  hen  fynwent 
Glandwr.  Gallesid  cyfeirio  at  achosion  ereill  o  gyffel- 
yb  natur.  Diameu  gennym  fod  diadelloedd  Glandwr 
a  Chefnypant  wedi  derbyn  llesad  mawr  yn  eu  gwaith 
yn  llamu  mor  fynych  i'r  llyn,  ac  yn  gofalu  dcd  allan 
yn  lanach  bob  tro.  Nid  oes  dim  sydd  iachach  i  eg- 
lwysi  nag  ymroddi  i  haelioni  cyson  a  gwastadol  at 
achos  y  Gwaredwr. 

2 — Eto,  yr  oedd  yn  Weinidog  yn  meddtj  cymeriad 
nodedig  o  bur,  unplyg  ac  anrhydeddtjs. 
Ni  fu  cysgod  ysmotyn  ar  ei  gymeriad  erioed,  ond  yr 
oedd  bob  amser  yn  "  siampl  i'r  ffyddloniaid  mewn 
gair,  mewn  ymarweddiad,  mewn  cariad,  mewn  ys- 
bryd,  mewn  ffydd,  mewn  purdeb."  Nis  gallai  oddef 
anwiredd  a  thwyll,  ac  ni  fu  erioed  yn  euog  ohono  at 
ereill.  Y  peth  tebycaf  o  aflonyddu  ei  ysbryd  llariaidd, 
oedd  ymddygiad  gwael,  anwireddus,  a  thwyllodrus. 
Iddo  ef ,  yr  oedd  peth  felly  yn  llosgi  f el  halen  ar  gnawd 
noeth.  Can  gryfed  oedd  ei  unplygrwydd  a'i  urddas, 
fel  y  byddai  yn  dueddol  weithiau  yn  wyneb  anwiredd 
a  cham-esboniad  i  gymeryd  cam  brysiog,  ac  o  bosibl 
ymddangos  i  anfantais,  i  olwg  rhai  nad  oedd  yn  ei 
adnabod  yn  ddigon  da.  Er  hynny,  ei  rinwedd  o 
unplygrwydd,  ac  uniondeb  ei  amcanion,  a'i  syniad 
parchus  am  urddas  y  swydd  o  weinidog,  a  barai  ei 
fod  mor  ddifrifol  yn  wyneb  unrhyw  ymadrodd,  neu 
ymddygiad  isel-wael.  Cafodd  ei  glwyfo  rai  gweithiau 
yn  y  cyfeiriad  hwn,  a  phan  gofir  ei  fod  mor  eithriadol 
o  dyner  ei  deimlad,  nid  yw  yn  syn  os  aeth  ambell 
glwyf  dipyn  yn  ddwfn  i'w  natur. 


84  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Ochr  wrth-gyferbyniol  i  hon  yn  ei  gymeriad  oedd 

yr  ystor  helaeth  o  natur  dda  ac  humour  chwareus  oedd 

ynddo.     Medrai   ddynwared   cymeriadau  hynod   a'u 

dywediadau     gyda'r  fath  ddigrifwch  diniwed  a  dy- 

ddorol  nes  peri  i  ardal  gyfan  deimlo  ei  fod  y  mwyaf 

humorous,    a'r    llawnaf    o  natur  dda,  o  fewn  ei  chy- 

ffiniau.     Bu  llawer  o  ymddiddanion  chwareus  rhyng- 

ddo  o  bryd  i  bryd  a'r  addolwyr,  ac  er  mor  hapus  y 

byddai  ef  fel  rheol,  rhaid  addef  fod  ambell  un  wedi 

ei  drechu  am  dro.     Nis  gallwn  gofnodi  yma  ond  rhyw 

engraifft    neu    ddwy    o'r    lliaws.     Pan    oedd     wedi 

cyrraedd   poblogrwydd   mawr,    a'r   galwadau   am   ei 

wasanaeth  i  bob  cwrr  o  Gymru  yn  dod  ar  gefnau  eu 

gilydd,   byddai   oddicartref  lawer  iawn.     Ac   er  fod 

amynedd  pobl  Glandwr  gystal  bob  tipyn  ag  amynedd 

Job,  eto  pan  gollent  ef  o'r  pulpud  am  amryw  Suliau, 

dechreuent  chwyrnu,  ond  yn  hynod  o  ddistaw  hefyd. 

Ond  mor  gynted  ag  y  caent  ef  drachefn  yn  ei  bulpud, 

anghofient  y  cwbl  yn  swn  melodaidd  ei  efengyl.     Pan 

oedd  wedi  bod  i  ffwrdd  fel  hyn  un  haf  am  amryw 

Suliau  yn  olynol,  ac  yn  pregethu  yng  nghymanfaoedd 

y  Gogledd,  y  Sul  cyntaf  wedi  iddo  ddod  gartref  yr 

oeddwn  yng  nghwmni  cryn  nif er  o  amaethwyr  ac  ereill 

yn  cyd-deithio  ag  ef  ar  ol  cwrdd  y  boreu  yng  Nglan- 

dwr,  gan  fyned  i  Eglwys-Fair  (Abertigen)  i  giniaw, 

er  bod  yng  Nghefnypant  yn  y  prynhawn.     Yn  y  cwmni 

oedd  yn  cyd-deithio  felly  adref  o'r  cwrdd,  yr  oedd  Ezer 

Jenkins,  Pantymaen.     Gwyr  y  cyfarwydd  fod  Ezer  yn 

garacter    gwreiddiol    iawn.     Yr    oedd    ganddo    olwg 

fawr  ar  Mr.  Owen,  ond  yr  adeg  honno  yr  oedd  Ezer 

wedi  pwdu  ychydig  wrth  rywun  am  rywbeth,  ac  mewn 

canlyniad,  wedi  aros  gartref  o'r  cwrdd  am  wythnosau, 

a  Mr.  Owen  yntau  wedi  bod  i  ffwrdd  tua'r  Gogledd 

am  rai  wythnosau.     Y  boreu  hwn  yr  oedd  Ezer  wedi 

dod  i'r  cwrdd,  ond  yn  y  cwmni  wrth  fyned  adref  yr 

oedd  dipyn  yn  fwy  distaw  a  shy  nag  arfer.     Trodd  Mr. 

Owen  a  to,  a  dywedai  wrtho  gyda  gwen  dipyn  yn  gell- 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  85 

weirus,  "  Wei,  Ezer  Jenkins,  welais  i  mo  honoeh  chi 
yn  y  cwrdd  ers  llawer  dydd  o'r  blaen."  "  Wei  naddo," 
meddai  Ezer  mewn  munud,  cyn  i  Mr.  Owen  gael 
amser  i  ddweyd  dim  rhagor,  a  chan  ymsythu  yn  ei 
ddull  arferol  yng  nghanol  y  cwmni,  dywedodd,  "  Sut 
y  gallasech  chwi,  Mr.  Owen,  fy  ngweld  i  yn  y  cwrdd,  a 
chwithau  i  ffwrdd  yn  Sir  Fon,  a  Sir  Gaernarfon,  a  Sir 
Feirionydd,  a  Sir  Drefaldwyn,  a  Lerpwl,  a  Manchester, 
a  phob  rhan  o'r  wlad."  Gyda  hyn,  dyma'r  cwmni  i 
gyd  yn  chwerthin  yn  iachus, — yr  oedd  Ezer  wedi  taro 
deuddeg,  ac  wedi  taro  cerydd  Mr.  Owen  i'r  llawr  yn 
hollol  ddidrafferth. 

Ryw  dro  yr  oedd  Mr.  Owen  wedi  cael  ci  braf  yn  rhodd 
o  Sir  Aberteifi,  ac  yr  oedd  ganddo  gryn  olwg  ar  y 
ci.  Yr  oedd  y  ci  yn  gerddwr  mawr  o  fan  i  fan  ar  hyd 
yr  ardal,  nes  yr  oedd  wedi  gwneud  ei  hun  yn  bur 
adnabyddus.  Un  diwrnod,  cwrddodd  Mr.  Owen, 
gyda'r  ci  wrth  ei  ochr,  a  hen  frawd  gwreiddiol  iawn,  ac 
oedd  hefyd  yn  llawer  o  wag,  sef  Jemi  Tymowr,  yr  hwn 
oedd  yn  awdurdod  gwych  ar  gwn.  "  Wei,  Jemi," 
meddai  Mr.  Owen,  "  rhoddwch  eich  barn  i  mi  ar  y  ci 
yma.  Yr  ydych  yn  judge  da  ar  gwn,  beth  feddyl- 
iwch  chwi  am  hwn  ?  "  "  Wei,"  meddai  Jemi  yn 
union  deg,  a  chellweirdod  yn  chwareu  yng  nghil  ei 
lygad  :  "  Yr  wyf  fi  yn  gweled  y  ci  yma  yn  union  yr 
un  fath  a'i  feistr."  "  Sut  hynny  ?  "  meddai  Mr. 
Owen.  "  O  wel,  edrychwch  chi  arno,"  meddai  Jemi, 
"  mae  gan  y  ci  got  ddu  drosto  i  gyd,  yr  un  fath  a'i 
feistr.  Gwelwch  eto  dan  ei  en,  a  thros  ei  frest,  mae 
ganddo  front  wen,  yn  union  yr  un  fath  a'i  feistr.  O 
gwmpas  ei  ddwy  bawen  flaen  y  mae  bands  gwynnion, 
dyna'r  cuffs,  yr  un  fath  a'i  feistr.  Ac  yn  bennaf  oil," 
meddai  Jemi,  "  mae  e'  yn  dramp  arswydol ;  'dyw  e' 
byth  gartre',  yr  un  fath  a'i  feistr."  Nid  oedd  neb  yn 
mwynhau  dameg  Jemi  yn  well  na  Mr.  Owen  ei  hun. 


S6  Cofiant  0.  R.  Owen, 

3 — Fel  Gweinidog,   nodweddid   ef   eto   gan  dy- 
nerwch  a  ffyddlondeb  diball  l'w  bobl  mewn 

cystudd  a  marwolaeth. 

Yr  oedd  yn  fab  diddanwch  wrth  natur,  ac  yr  oedd 
gras  wedi  ei  berffeithio  mewn  tynerwch.  Cynorth- 
wyodd  yr  anghenus,  diddanodd  yr  adfydus,  a  siriolodd 
y  rhai  ar  ddarfod  am  danynt  ar  hyd  cyfnod  ei  weini- 
dogaeth.  Ac  os  digwyddai  rhywun  o'r  aelodau  neu'r 
gwrandawyr  farw  pan  fyddai  efe  ym  mhellafoedd  y 
Gogledd  yn  efengylu,  ac  ar  hanner  ei  waith  mewn 
ymrwymiadau  pwysig,  byddai  yn  sicr  o  ddod  adref 
drwy  bob  anhawsterau,  ac  er  pob  costau,  i  gladdu  y 
cyfryw.  Teithiai  nos  a  dydd  er  cyrraedd  yr  angladd, 
ac  yn  union  ar  ol  yr  angladd,  cychwynai  drachefn  yn 
ol  i'r  Gogledd  i  orffen  ei  waith. 

Buom  yn  ei  gwrdd  ymadawol  o  Landwr  pan  y 
symudodd  i  Lerpwl — ni  welsom  ei  fath  erioed.  Yr 
unig  beth  ag  yr  oedd  arddeliad  mawr  arno  yno  oedd 
wylo.  Pawb  bron  yn  wylo — hynafgwyr  a  hynaf- 
wragedd,  rhieni  a  phlant,  meibion  a  merched,  pobl 
yr  eglwysi  a  dieithriaid  lawer.  Gellid  galw  y  lie  y 
diwrnod  hwnnw  yn  Bochim — pawb  yn  wylo. 

Buom  wedi  hynny  yn  ei  angladd  yn  yr  un  lie. 
Daeth  torf  fawr  ynghyd,  nifer  o  bobl  o  Park  Road, 
Lerpwl ;  a  phobl  ardaloedd  Glandwr  a  Chefnypant  a'r 
ardaloedd  cyf agos  ;  a  llawer  ereill  a  ddaethent  o  siroedd 
Morgannwg,  Caerfyrddin,  ac  Abertein,  etc.  ;  ac 
ereill  o  Lundain.  Dengys  y  pethau  hyn  fod  Mr.  Owen 
yn  ddyn  Duw,  ac  yn  ddyn  oedd  wedi  myned  yn 
ddwfn  iawn  i  serchiadau  ei  enwad  a'i  gydgenedl. 
Teimlem  fod  ei  ragoroldeb  ynddo  ef  ei  hunan,  yn  fwy 
nag  hyd  yn  oed  yn  y  pethau  a  ddywedai.  Er  fod  ei 
bethau  yn  rhagorol,  ac  yn  gwbl  efengylaidd,  eto  efe 
ei  hun  oedd  y  rhagoroldeb  pennaf.  Y  mae  arnom 
hiraeth  calon  am  na  chawn  weled  ei  wyneb  hawdd- 
gar  mwy,  na  chlywed  ei  bregeth  felus,  hwylus, 
anger ddol.     Wrth    gofio     godidowgrwydd    ei    waith, 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  87 

angerddoldeb  ei  ysbryd,  ac  uchelgais  ei  ddaioni — a'r 
oil  dros  Grist — yr  ydym  yn  teimlo  yn  barod  i  ddweyd 
fel  Eliseus,  pan  welodd  Elias  yn  esgyn  i'r  nef,  "  Fy 
Nhad,  Fy  Nhad,  cerbyd  Israel  a'i  farchogion." 

Er  mai  dros  amser  byr  y  bu  y  Prifathro  T.  Rees 
yng  Nglandwr,  a'i  fod  wedi  gadael  y  cylch  cyn 
dechreu  pregethu,  eto  daeth  yn  fawr  dan  ddy- 
lanwad  Mr.  Owen  yn  y  cyfnod  hwn,  ac  yr  ydys  yn 
llawen  o  allu  rhoddi  yr  atgoiion  hyn  o'i  eiddo  yn  y 
Cofiant :  — - 

As,  gornel  anghysbell  o  blwyf  Llanfyrnach,  o  dan 
gysgod  y  Creigiau  Dwy,  llochesa  rhwng  yr  eithin 
fwthyn  bach  gwyngalchog,  ag  un  simne  ac  un  ystafell 
iddo.  Flynyddau'n  ol,  trigai  yno  ddwy  hen  fercli 
weddw,  y  naill  wedi  bod  yn  afiach  am  dymor  hirfaith 
a'r  Hall  yn  gofalu  am  dani.  Dyna'r  lie  y  clywais  i 
Owen  Glandwr  yn  pregethu  gyntaf  erioed.  Noson 
weddol  o  deg  yn  y  Gwanwyn  oedd  hi,  a  phawb  wedi 
bod  yn  brysur  ar  ol  yr  6g  ar  hyd  y  dydd.  Teneu  oedd 
poblogaeth  yr  ardal,  ond  daethai  llawer  mwy  ynghyd 
nag  a  fedrai'r  ystafell  fach  ddal,  ac  o'r  tu  allan  gyda'r 
mwyafrif  yr  oeddwn  i  ar  hyd  y  gwasanaeth.  Safai'r 
pregethwr  oddifewn,  yn  ymyl  yr  hen  chwaer  yn  ei 
chornel,  ac  ni  weleni  ei  wyneb,  ond  cariai'r  llais  tyner, 
treiddiol,  bob  gair  yn  glir  a  phob  goslef  yn  effeithiol  i 
glustiau'r  gwrandawyr  o'r  tu  allan.  Nid  wyf  yn 
cofio'r  bregeth,  ond  cofiaf  yn  dda  y  llewyg  o  orfoledd 
yr  oeddwn  ynddo  yn  myned  gartref .  Yr  oeddwn  wedi 
clywed  math  newydd  o  bregethu  ;  dj^nion  cedyrn 
mewn  meddwl  a  gair  oedd  y  pregethwyr  oeddwn  i 
wedi  arfer  wrando,  ond  cyffyrddasai  y  pregethwr  hwn 
a  thannau  yn  nhelyn  yr  enaid  oedd  heb  eu  deffro  o'r 
blaen,  ac  yr  oedd  eu  miwsig  yn  felus.  Ni  bu  oedfa 
ar  faes  Cymanfa  erioed  yn  fwy  gogoneddus.     Cyd- 


88  Cofiant  0.  B.  Owen. 

gerddwn  gartref  gyda'm  hewythr  oedd  yn  Fedyddiwr 
selog,  ac  nid  oedd  yr  enwadau  gynt  yn  Sir  Benfro  yn 
rhy  barod  i  weled  rhagoriaethau  eu  gilydd,  neu  o  leiaf 
i'w  cyhoeddi,  ond  meddai  f'ewythr,  "  Dyna'r  pre- 
gethwr  mwya'  yn  y  wlad  hon  'nawr,  fachgen." 

Pregethu  ar  y  Cymundeb  y  clywais  i  ef  nesaf  yn 
Antioch.  Pregeth  pwnc  y  Cwrdd  Chwarter  oedd  hi, 
a  bu  son  mawr  am  dani  trwy  yr  holl  sir.  Yr  oedd  yn 
bregeth  ddiwinyddol,  a  danghosodd  i  wlad  a  wyddai 
rywbeth  am  drin  pynciau  y  gallai'r  pregethwr  dawnus 
hefyd  egluro  athrawiaeth  gyda  medr  a  dylanwad. 
Cyffyrddai'n  ddeheuig  iawn  a  chwestiwn  y  Caeth- 
gymundeb,  a  pharodd  i  lawer  o'r  Bedyddwyr  deimlo, 
am  dro  o  leiaf,  y  byddai  yn  dda  ganddynt  pe  na  buasai 
rheol  yn  eu  hatal  i  gydgymuno  ag  ef.  Dau  enwad 
oedd  yn  yr  ardal,  ac  adnabyddai'r  Bedyddwyr  Owen 
Glandwr  fel  y  mwyaf  eangfrydig  o'r  Indipendiaid. 
Yr  oedd  traddodiad  ar  lafar  gwlad,  ar  ba  sail  nis  gwn, 
ei  fod  wedi  datgan  ei  barodrwydd  i  fedyddio'r  neb  a 
fynnai  trwy  drochiad  yn  afon  Taf. 

Blwyddyn  y  bum  i  yn  aelod  yng  Nglandwr,  ond  yr 
oedd  hynny  yn  ddigon  hir  i  ganfod  amlochredd 
cyfoethog  un  o'r  dynion  llawnaf  a  welais  erioed,  yn 
holl  gylchoedd  bywyd  yr  eglwys,  ac  nid  peth  bach 
oedd  bod  yn  llon'd  pob  cylch  yn  eglwys  ac  ardal 
Glandwr.  Nis  adwaen  i  ardal  arall  yng  Nghymru, 
nag  yn  un  wlad  arall  wrth  gwrs,  mor  gyfoethog  o 
dalentau,  mor  fyw  ei  meddwl,  mor  bur  ei  moes,  mor 
ddwfn  ei  chrefyddolder.  Nid  oedd  dafarn  na  ffair 
wagedd  o  un  math  yn  y  gymdogaeth,  ond  llenwid 
nosweithiau'r  gaeaf  gan  gyfarfodydd  gweddi  a  chyf- 
eillachau,  dosbarthiadau  Beiblaidd  ac  ysgolion  canu, 
cyrddau  llenyddol  ac  eisteddfodau.  Yr  oedd  bywyd 
cymdeithasol  yr  ardal  yn  fath  o  hirgylch  a  dau  ganol- 
bwynt  iddo,  Pontygafel  a'r  Villa,  y  naill  yn  gartref 
arweinydd  y  bobl  mewn  gwleidyddiaeth,  addysg,  ac 
amgylchiadau  lleol,  a'r  Hall  yn  gartref  tywysog  cref- 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  89 

yddol  yr  ardalwyr,  ac  yr  oedd  cydymdeimlad,  cyd- 
ddealltwriaeth,  ac  anwyldeb  Dafydd  a  Jonathan 
rhwng  y  ddau  arweinydd.  Eu  henwau  hwy  oedd 
amlaf  ar  wefusau'r  wlad,  at  eu  drysau  hwy  y  cerddai'r 
bobl  amlaf  am  gyngor  a  chymorth,  ac  iddynt  hwy  y 
rhoddid  parch  llwyraf  calon  y  wlad.  Diau  y  digwydd- 
odd  llawer  tro  ar  fyd  er  hynny,  ond  dyma'r  argraff  a 
gefais  i  o'r  ardal  wrth  babellu  ynddi  am  dro,  fwy  nag 
ugain  mlynedd  yn  ol. 

Anodd  dewis  unrhyw  ddigwyddiadau  arbennig 
ynglyn  a  Mr.  Owen  allan  o'r  cyfanrwydd  hyn,  oblegid 
y  peth  pennaf  oil  i  ddweyd  am  dano  yw  ei  fod  wedi 
ymdoddi  i  holl  fywyd  y  wlad,  ac  yn  ei  lanw  ag  ireidd- 
der  a  meluster,  a  chyfoeth  ei  wasanaeth.  Gwyr  holl 
Gymru  sut  yr  oedd  Owen  Glandwr  yn  gorlifo  pulpud 
y  Gymanfa  a'i  ddawn  pregethu,  ond  yn  yr  un  modd 
yr  oedd  yn  gorlifo  holl  gylchoedd  ei  waith  gartref. 
Mae'n  amheus  a  glywodd  Cymru  ef  erioed  yn  pregethu 
gyda'r  tynerwch  a'r  dy  Ian  wad  y  pregethai  yng  Nglan- 
dwr  ar  foreu  Sul  Cymundeb.  Boreu  Sul  Cwrdd  Mawr — 
dyna  olygfa  !  Y  pedair  ffordd  a  arweiniai  at  y  capel 
yn  frith  gan  ddynion  hamddenol,  yn  cerdded  gydag 
urddas  pobl  yn  gwybod  y  byddent  mewn  llawn  bryd 
i'r  oedfa  hanner  awr  wedi  naw.  Ac  ar  darawiad  yr 
awrlais,  cwyd  y  pregethwr  yn  ei  bulpud  i  ddechreu. 
Yr  oedd  Ben  Postgwyn  ers  amser  a'i  Lyfr  Hymnau  a'i 
spectol  a'i  gadach  poced  yn  barod  i  wrando  a  chanu  a 
gorfoleddu  ac  wylo  ;  a  phwy  ryfedd,  oblegid  gwyr  ers 
amser  y  bydd  dioddefaint  Crist  ac  lawn  y  Groes  yn 
cael  eu  portreadu  heddyw  gyda'r  teimladau  dwysaf, 
gyda'r  medr  pennaf,  y  ddawn  a'r  geiriau  tyneraf  a 
fedd  meistr  y  gynulleidfa.  Ac  os  bydd  rhywrai  i'w 
derbyn  i  aelodaeth  eglwysig,  fe  fydd  yn  wledd  ar 
wledd, — 'chain7  neb  felly  deimlo  eu  bod  yn  gwneud  ffafr 
a'r  Brenin  Mawr  wrth  gydsynio  i  ddod  i'w  eglwys,  ond 
cant  eu  harwain  yn  dyner  a  ffyddlon  i  balas  y  Brenin, 
cant  eu  croesawu  at  droed  yr  Orsedd,  cant  deimlo 


90  Cofiant  0.  R.  Owen. 

"  m or  ofnadwy  yw  y  lie  hwn,"  cant  brofi  hefyd  mor 
addfwyn  y w'r  Meistr,  a  chant  wynebu'r  by wyd  newydd 
a  goleu'r  addewidion  yn  disgleirio  ar  eu  llwybrau, 
"  Yr  Arglwydd  a'ch  bendithio  chwi,  ac  a'ch  gwnelo 
yn  fendith."  Yn  neheulaw  cymdeithas  gwyddant  eu 
bod  wedi  derbyn  breintiau  yr  offeiriadaeth  frenhinol, 
ac  nid  yn  ysgafn  mwy  y  gollwng  neb  ohonynt  hi  i 
golli. 

Nid  pregethwr  cyrddau  mawr  yn  unig  oedd  O.  R. 
Owen,  ond  pregethai  ar  ei  oreu  gartref,  a  hynny  yn 
gyson. 

Ac  ychwaith  nid  pregethwr  yn  unig  oedd  efe. 
Ni  bu  erioed  yng  Nglandwr  yn  11a wer  o  "  weinidog," 
yn  ol  syniad  y  dref  am  weinidog.  Nid  arferai  ym- 
dreiglo  o  dy  i  dy  ac  ymweled,  os  na  fyddai  afiechyd 
neu  ryw  amgylchiadau  arbennig  yn  galw  am  hynny, 
ac  nid  oedd  y  wlad  yn  disgwyl  ychwaneg  ganddo. 
Ond  gwnai  ymdrech  ac  aberth  i  f od  yn  holl  gyf arf odydd 
wythnosol  yr  eglwys.  Ac  yno  cai  pawb  deimlo  ei 
agosrwydd,  a'i  adnabod  yn  gyfaill.  Yr  oedd  y  cwrdd 
gweddi  a'r  gyfeillach  yn  wledd  i  feddwl  a  chalon. 
"  Cwrdd  cwestiynau  "  oedd  hen  enw'r  ardal  amy  rhai 
hyn,  a'r  dull  o'u  cynnal  oedd  gosod  rhyw  fater  neu 
gwestiwn  i  lawr  i  ymdrin  ag  ef  ;  nid  siarad  rhywbeth 
ar  antur,  ac  ymhelaethu  ar  y  ffaith  ryfedd  fod  "  yn 
dda  ganddynt  fod  yno  "  y  byddai'r  bobl,  ond  trefnid 
iddynt  roddi  ffurf  i'w  syniadau  a'u  profiadau  ynglyn 
a  rhyw  fater  neilltuol.  Croesawid  pawb  yn  ei  dro  i 
osod  mater  i  lawr  o  dan  ystyriaeth,  ac  os  na  fyddai 
gan  neb  fater,  byddai'r  gweinidog  o  hyd  yn  barod  i 
arwain  meddyliau  y  bobl  i'r  "  porfeydd  gwelltog, 
gerllaw  y  dyfroedd  tawel." 

Yn  y  dosbarth  Beiblaidd  a  Chwrdd  y  Plant  deuai  yn 
nes  eto,  a  gwnaeth  Gymanfa'r  Plant  yng  Nglandwr  a 
Chefnypant  yn  sefydliad  nodedig  o  Iwyddiannus  am 
lawer  o  nynyddau. 

Wrth  gofio  faint  a  deithiai  trwy  Dde  a  Gogledd  i 
bregethu  a  dariithio,  mae'n  syndod  mor  gyson  y  bu 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  91 

gyda  chyfarfodydd  wythnosol  yr  eglwys.  Pan  fyddai 
wedi  colli  wythnos,  arferai  rhai  o'r  brodyr  ddal  ar  y 
cyfle  nesaf  i  ryw  hanner  cwyno,  a  hanner  ymffrostio 
ei  fod  oddicartref  yn  ami.  Nid  oedd  eglwys  yn  y  byd 
yn  gwerthfawrogi  ei  gweinidog  yn  fwy  pan  fyddai 
gartref,  er  na  soniai  lawer  am  hynny,  ac  eto  teimlai 
Glandwr  hi'n  fraint  i  roddi  i'r  wlad  gyfran  o'r  cyfoeth 
y  gwyddai  ei  fod  ganddi  ei  hunan.  A  chynhyddai  ei 
awydd  yntau  o  flwyddyn  i  flwyddyn  i  gludo  ymhellach 
bellach  y  Gair  oedd  yn  llosgi  yn  ei  enaid.  Oblegid  er 
ei  lafur  a'i  lwyddiant  a'i  boblogrwydd,  pwysai  ar  ei 
feddwl  o  hyd  bryder  a  chyfrifoldeb  mawr  am  ei  waith, 
ac  yn  ei  flynyddoedd  olaf  yng  Xglandwr  ofnai  yn  ddir- 
fawr  nad  oedd  ei  waith  mor  effeithiol  ag  y  dylai  fod. 
Os  methodd  Glandwr  mewn  rhywbeth  iddo,  methu  a 
wnaeth  mewn  pryd  roddi  geiriau  i'r  gwerth  a'r  ed- 
mygedd  a  osodai  ar  ei  weinidogaeth  yn  ei  chalon. 
Parai  amgylchiadau'r  wlad  i'r  rhan  fwyaf  o'r  bobl 
ieuainc  ymadael  i'r  trefi  a'r  gweithfeydd,  ac  felly  nid 
oedd  cynnydd  rhifedi  yn  bosibl,  a  chan  mai  dynion 
canol  oed  a'u  cymeriadau  wedi  eu  ffurfio  oedd  mwy- 
afrif  yr  eglwysi  nid  oedd  cynnydd  meddyliol  a  moesol 
i'w  ganfod  mor  amlwg  a  phe  bai  gynulleidfa  o  bobl 
ieuainc.  Credaf  mai'r  achos  pennaf  o'i  symudiad  fu 
ei  ofn  nad  oedd  ei  waith  mor  effeithiol  ag  y  buasai  yng 
Nglandwr,  a'i  awydd  am  gylch  lie  y  cai  weled  cynnydd 
amlycach  a  chyflymach.  Cafodd  ei  ddymuniad  yn 
ystod  ei  arhosiad  byr  yn  Lerpwl,  ond  mewn  gwirionedd 
parhaodd  ei  weinidogaeth  yng  Nglandwr  yn  llwyddiant 
didor  hyd  ei  diwedd. 

Yn  cydredeg  a'i  awydd  am  weled  llwyddiant  ar  ei 
waith,  yr  oedd  ei  awydd  am  brofi  cynnydd  meddyliol 
ac  ysbrydol.  Ni  phroffesai  fod  yn  athronydd  dwfn  nac 
yn  ddiwinydd  "  newydd."  Yn  wir,  ar  y  pen  cyntaf, 
yr  oedd  yn  fwy  gwylaidd  nag  y  dylasai  fod.  Ceis- 
iwyd  droion  ei  gael  i  annerch  myfyrwyr  Aberhonddu, 
ond  ymesgusodai  nad  oedd  efe  gymwys  i'r  gorchwyl. 


92  Cofiant  O.  R.  Owen. 

Ac  ar  yr  ail  ben,  yr  oedd  ymhell  o  fod  "  wedi  cau  pen 
ei  fwdwl."  Canolbwynt  ei  ddiwinyddiaeth  oedd  yr 
lawn  ;  dyna  brif  destyn  ei  bregethau,  ac  o  gylch 
dyrys  bynciau'r  athrawiaeth  hon  y  troai  ei  fyfyr- 
dodau  yn  barhaus.  Nid  oedd  yn  foddlon  ar  yr  hen 
frurf  fasnachol  o  fynegi'r  athrawiaeth  hon,  ac  o'r  tu 
arall,  teimlai'n  angerddol  fod  Crist  wedi  gwneud 
rhywbeth  drosom  gyda  Duw  na  fedrem  ni  byth  ei 
wneud,  na  gwneud  dim  o'r  fath.  Ac  ar  y  materion 
hyn,  cefais  lawer  ymgom  ddyddorol  ac  adeiladol  ag  ef 
mewn  blynyddoedd  diweddar. 

Pel  cyfaill  a  chymdeithaswr,  yr  oedd  yn  llai  siaradus 
na  llawer,  ac  er  fod  yn  ei  natur  linell  gref  o'r  difyr 
a'r   chwareus,   nid    ymhob    awyrgylch    nac    ar    bob 
adeg  y  deuai  i'r  golwg.     Gwyddai  pobl  Glandwr  yn 
dda  am  dani,  er  mai  dim  ond  rhyw  ambell  i  belydryn 
ohoni  ddeuai  i'r  golwg.     Er  nad  oedd  yn  ymwelydd 
na  siaradwr  mawr;  gwyddai  pobl  ei  ofal  ei  fod  yn 
gyfaill  i  bob  un  ohonynt,  tra  y  tybiai  pobl  ereill  weith- 
iau  ei  fod  yn  falch  neu  ymhell.     Ond  gwyddai'r  neb 
a'i  hadwaenai  fod  mor  o  gariad  y  tu  ol  i'r  urddas  a'r 
distawrwydd  cymharol  a'i  cylchynai  ;    a  phan  ysgyd- 
wai  law  a  ieuenctyd  yr  ardal,  yr  oedd  "  rhinwedd  yn 
myned  allan  ohono."        Tybed  a  wyr  neb  na  fu  yn 
sir  Benfro  yr  anrhydedd  a'r  gwerth  sydd  yn  ysgydwad 
Haw  gweinidog  yr  efengyl.     Ac  wedi  i'r  plant  fyned 
dros  y  nyth  i  Forgannwg  neu  Lundain,  yr  oedd  ei  gyf- 
arf od  fel  codiad  haul  iddynt,  dilynai  yntau  eu  camrau 
a  gwyliai  eu  gyrfa  gyda'r  dyddordeb  mwyaf,  a  hoffai 
pe  gallasai  wneud  pregethwr  o  bob  un.     P]ant  Glandwr 
ymhob  man  oedd  coron  ei  fywyd,  a  pherlau  y  goron 
oedd    y    rhai    ohonynt    a    ddaethai    yn    bregethwyr. 
Trwy  aros  blwyddyn  yn  yr  ardal,  cefais  i  fy  mabwys- 
iadu  i  blith  y  plant,  ac  wedi  dechreu  pregethu,  cefais 
yn  union  fynd  i  bregethu  i  Landwr  a  Mr.    Owen  yn 
gwrando,  ac  ni   fu  erioed  wrandawr  yn  fwy  o  ysbryd- 
iaeth  i  bregethwr  gwan.     Ac  hyd  y  diwedd,  parhaodd 


Atgofion  Meibion  yn  y  Ffydd.  93 

i  gefnogi,  cynghori,  a  chynorthwyo.  Llawenydd 
mawr  oedd  ganddo  fy  mod  i  ddod  i  Aberhonddu,  a 
phan  ysgrifennodd  i'm  llongyfarch,  diweddglo  ei 
lythyr  oedd,  yr  hyn  fu  hefyd  yn  swm  ei  holl  ddy lan- 
wad  ar  bob  myfyriwr,  "  Ymdrechwch  ddod  yn 
bregethwr  da." 

Ni  bu  tad  erioed  yn  teimlo  yn  anwylach  o'i  blant 
aag  y  temlai  Mr.  0.  R.  Owen  o'i  feibion  yn  y 
ffydd,  a  gwelir  oddiwrth  yr  atgofion  uchod  mai  yr 
an  ydoedd  teimlad  y  plant  ato  yntau. 


PENNOD  VIII 


Spmub  i  Xerpwl,  a'i  lafur  yno- 

Parodd  symudiad  Mr.  0.  R.  Owen  o  Landwr  i 
gymeryd  gofal  yr  eglwys  yn  Park  Road,  Lerpwl, 
fwy  o  syndod,  efallai,  nag  unrhyw  symudiad 
gweinidogol  yn  ein  henwad  ers  blynyddau  lawer. 
Yr  oedd  wedi  byw  yng  Nglandwr  ers  un-mlynedd- 
ar-ddeg-ar-hugain  bellach,  ac  wedi  cartrefu  yno 
mewn  modd  mor  neilltuol,  fel  nad  hawdd  ydoedd 
synied  am  dano  yn  ymadael  i  unrhyw  eglwys  arall. 
Yr  oedd  ei  enw  fel  "  Mr.  Owen  Glandwr  "  wedi 
dyfod  yn  ymadrodd  teuluaidd  ar  holl  aelwydydd 
yr  enwad,  ac  yr  ydoedd  wedi  aros  yn  y  cylch 
pwysig  hwnnw,  er  derbyn  o  dro  i  dro,  ar  hyd  y 
blynyddau,  geisiadau  lawer  i  symud.  Yn  wir,  y 
mae  yn  amheus  gennym  a  gafodd  yr  un  gweinidog 
o'i  safle  fwy  o  gynhygion  o'r  fath  nag  a  gafodd  efe. 
Gafodd  alwadau  i  rai  o  eglwysi  cryfaf  yr  enwad 
yng  Nghymru,  ac  hefyd  o  ddwy  neu  dair  o  eglwysi 
Seisnig  cryfion,  oblegid  yr  oedd  efe  yn  bregethwr 
gwir  boblogaidd  yn  yr  iaith  honno  yn  gystal  ag 
yn  iaith  ei  fam.  Ond  methasant  oil  ei  dynnu  o 
Landwr.  Parodd  un  neu  ddwy  o'r  galwadau 
hyn  bryder  mawr  iddo.  Yn  1891,  derby niodd 
alwad   unfryd   oddiwrth   eglwys   Seisnig  gref  ym 


Q 

< 
O 

u 

< 

Pu 

U3 

< 


Symud  i  Lerpwl.  95 

Morgannwg,  a  achosodd  iddo  anhawster  mawr  i 
bender fynu  beth  i'w  wneud.  Yn  y  pryder  hwnnw, 
ysgrifennodd  at  Dr.  John  Thomas  i  ofyn  ei  gyngor 
ef,  ac  y  mae  y  llythyr  a  dderbyniodd  yn  ol  yn 
cynwys  cymaint  o  synnwyr  cyffredin  wedi  ei 
sancteiddio,  ar  gwestiwn  galwadau  gweinidogiom 
fel  yr  ydym  wedi  dyfod  i'r  penderfyniad  o'i  gy- 
hoeddi,  gan  gredu  y  gall  fod  o  help  i  frodyr  eto  yn 
y  weinidogaeth  pan  yn  cael  eu  hunain  mewn 
profiad  cyffelyb  i'r  hyn  yr  oedd  Mr.  0.  R.  Owen 
ynddo  ar  y  pryd.     Y  mae  yn  darllen  fel  hyn  : — 

11  The  Willows, 

Liverpool,  Mawrth  13,  1891. 

Anwyl  Fbawd, 

"  Gofynwch  beth  anhawdd," — ni  feiddiaf  roddi 
cyngor — y  dyn  ei  hun  yn  unig  sydd  yn  abl  i  bender- 
fynu  pwnc  o'r  fath.  Mae  pethau  yn  rhesymau  iddo 
ef  nad  ydynt  felly  i  neb  arall  ;  ac  yn  ami  iawn  y  mae 
gogwyddiadau  yn  meddwl  dyn  nas  gall  ei  hun  roddi 
rhesymau  am  danynt.  Nid  peth  dibwys  ydyw  taflu 
ymaith  ddeunaw  mlynedd  o  ddylanwad  mewn  cylch 
eang,  a  datod  cysylltiadau  tyner  y  cymerwyd  y  fath 
amser  hir  i'w  ffurfio.  Anturiaeth  ydyw  symud  teulu 
lliosog  o'r  wlad  i'r  dref ,  o  dawelwch  y  naill  i  ferw  y  Hall. 
Mae  y  rhyddid  Uawn  a  gewch  yna  yn  werth  cryn  lawer, 
ac  nis  gellwch  ei  gael  mewn  tref,  lie  y  mae  gweini- 
dogaeth  yn  gofyn  gofal  a  bugeiliaeth,  a  chydymgais 
yn  myned  yn  fwy  llym  o  hyd.  Cyfnewidiad  mawr 
fydd  myned  oddiwrth  y  Cymry  at  y  Saeson.  Mae 
gweinidogaethu  yn  barhaol  i'r  Saeson  yn  wahanol  i 
bregethu  yn  achlysurol,  ac  y  mae  eich  dawn  yn  taro  y 
glust  a'r  galon  Gymreig.    Byddwch  o  angenrheidrwydd 


96  Cofiant  0.  R.  Owen. 

yn  rhwym  o  ddatod  eich  cysylltiadau  Cymreig  yn  lied 
lwyr  bob  yn  ychydig.  Mae  y  weinidogaeth  Seisnig  yn 
gofyn  llawer  mwy  o  amser  a  llafur  na'r  weinidogaeth 
Gymreig.  Nid  porfeydd  gwelltog  a  dyfroedd  tawel 
ydyw  hi  i  gyd  hefo'r  Saeson  ychwaith.  Ond  y  mae 
ochr  arall  i'r  darlun.  Mae  yn  bosibl  i  ddyn  aros  yn 
rhy  hir  mewn  lie,  yn  enwedig  mewn  lie  tawel,  lie  nad 
oes  dim  i'w  symbylu,  ac  y  mae  perygl  i'w  feddwl 
fyned  yn  segur.  Yn  ddiau  y  mae  gan  dref  ei  man- 
teision  i  gael  addysg  a  galwedigaethau  i  blant,  ond 
y  mae  yn  amheus  gennyf  a  enillech  yn  ariannol  gymaint 
ag  yr  ymddengys  oddiwrth  y  gyflog  yn  y  naill  a'r 

Hall.     Mae  gwir  angen  dyn  cryf  yn ,  ac  y  mae 

yn  sicr  gennyf,  ond  i  chwi  daflu  eich  holl  galon  i'ch 
gwaith,  y  gallech  wneud  eich  hoi  ar  y  lie.  Ond  a 
ydyw  yn  werth  i  chwi  yn  y  sane  yr  ydych  wedi  ei 
gyrraedd  yn  yr  Enwad,  i  newid  dau  fyd  megis  ?  Os 
ydych  am  symud,  tybed  nad  gwell  fyddai  i  chwi 
symud  i  ryw  eglwys  Gymreig  gref ,  lie  y  gellwch  barhau 
eich  holl  gysylltiadau.  Mae  gennych  eto  dair  blynedd 
cyn  bod  yn  ddeugain  oed,  ac  nis  gwyddoch  beth  a 
dry  i  fyny  cyn  hynny,  os  ar  symud  y  mae  eich  bryd. 
Ond  wedi'r  cwbl,  nid  eiddo  gwr  ei  ffordd.  Ac  y  mae 
yn  ami  rhyw  law  anweledig  nad  yw  yn  ei  deall  yn 
arwain  dyn — a  pheth  gwerthfawr  i  ddyn  deimlo  ydyw 
ei  fod  yn  dilyn  y  golofn.  Yr  ydych  yn  gwneud  yn 
gall  i  beidio  ymgyngori  a  neb  dynion — y  dyn  ei  hun  yn 
unig  a  all  benderfynu  mewn  achosion  o'r  fath.  Mae'n 
debyg  y  cawn  gyfarfod  yng  Nghaernarfon.  Cofion 
cynnes  atoch  oil, 

Yr  eiddoch  yn  serchog, 

JOHN  THOMAS. 

Gwyddom  i'r  llythyr  hwn  ddweyd  yn  fawr  er 
peri  i'n  cyfaill  wrthod  yr  alwad  honno,  ac  aros  yng 
Nglandwr.    Daeth  rhai  ceisiadau  ereill  mewn  blyn- 


Symud  i  Lerpwl.  97 

yddoedd  dilynol,  a  gwrthodwyd  hwy  y  naill  ar  ol 
y  Hall.  Yn  wir,  fel  y  gwelir,  aeth  lawn  tair 
blynedd  ar  ddeg  heibio  cyn  iddo  ddyfod  i'r  pen- 
derfyniad  i  ymadael  a'i  gariad  cyntaf,  a  symud 
o  Landwr.  Yn  niwedd  y  flwyddyn  1903,  bu 
Mr.  Owen  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  yn  Park 
Road  mewn  cyfarfod  pregethu,  a  chanlyniad  yr 
amgylchiad  hwnnw  fu  iddo  dderbyn  galwad  unol 
yr  Eglwys  i  ddyfod  yn  weinidog  iddi,  ac  a'r  hon  y 
cydsyniodd.  Wele  eileb  o'r  alwad  wedi  ei 
harwyddo  gan  yr  holl  swyddogion  : — 

Liverpool,  Rhagfyr  \±eg,  1903 

Eglwys  Anibynol  Park  Road. 

Y  Parch.  O.  R.  Owen,  Glandwr. 

Anwyl  Syr, 

Yr  ydym  fel  swyddogion,  gyda  llawer  o  hyfryd- 
wch  yn  eich  hysbysu  ddarfod  i'r  Eglwys  neithiwr  trwy 
gyfrwng  y  tugel  roddi  mynegiad  hollol  unfrydol  o'i 
dymuniad  i'ch  cael  chwi  yn  weinidog  iddi.  Yr  ydym 
ninnau  yn  awr,  yn  enw  ac  o  dan  awdurdod  yr  Eglwys, 
ac  ni  a  hyderwn  o  dan  arweiniad  y  Pen  Bugail  mawr, 
yn  eich  gwahodd  i  ddyfod  i  weinidogaethu  yn  ein  mysg. 
Yr  ydym  yn  mawr  obeithio,  ar  sail  yr  unfrydedd  a 
amlygwyd  yn  y  bleidlais,  ac  hefyd  ar  sail  awgrymiadau 
blaenorol  o'r  eiddo  chwi,  y  bydd  i  chwi  gydsynio  a'r 
alwad.  Gwyddom  y  gallwn  ymddiried  ynnoch  i 
gyflawni  holl  ddyledswyddau  eich  swydd  bwysig  er 
gogoniant  Crist,  ac  er  adeiladaeth  yr  eglwys.  Ed- 
rychwn  i  fyny  atoch  fel  olynydd  teilwng  ymhob  ystyr 
i'r  gweinidogion  ff yddlon  fu  yn  addurno  gweinidogaeth 
Park  Road  yn  y  gorffennol.  Yr  ydym  yn  gwbl  ar- 
gyhoeddedig  oddiar  brofiad  o'ch  gwasanaeth  achlysurol 

H 


98  Coflant  0.  R.  Owen. 

y  bydd  urddas  y  pulpud  yn  cael  ei  ddiogelu  trwy  eich 
gweinidogaeth,  ac  y  bydd  dylanwad  eich  pregethau 
o  dan  fendith  yr  Arglwydd  yn  foddion  cynhaliaeth  i 
fywyd  ysbrydol  yr  Eglwys,  ac  yn  effeithiol,  o  dan 
eneiniad  dwyfol,  i  droi  llawer  o  gyfeiliorni  eu  ffyrdd 
at  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw.  Yr  ydym  yn  addaw 
rhoddi  i  chwi  bob  cynhorthwy  ag  sydd  yn  ein  gallu,  ac 
yn  rhesymol  i'w  ddisgwyl  oddiwrthym  tuagat  wneud 
eich  gweinidogaeth  yn  llwyddiant — gweddiwn 
drosoch,  a  chyfrannwn  i  gyfreidiau  y  saint,  gan  ddilyn 
lletygarwch.  Yr  ydym  yn  eich  sicrhau  y  cewch  chwi, 
yng  nghyda'ch  anwyl  deulu,  y  croesaw  goreu  gan  yr 
holl  eglwys,  ac  eglwysi  y  cylch.  Rhodded  yr  Arglwydd 
i'r  eglwys  yng  Nglandwr,  a  freintiwyd  mor  hir  a'ch 
gweinidogaeth  nerthol,  ras  i  ddywedyd  gyda  Job,  "  Yr 
Arglwydd  a  roddodd,  yr  Arglwydd  a  gymerodd 
ymaith,  bendigedig  fyddo  enw  yr  Arglwydd."  Yr 
ydym  yn  addaw  talu  i  chwi  yn  ol  £300  yn  y  flwyddyn 
o  gyflog  yng  nghyda  mis  o  wyliau  neu  bedwar  Sul,  ac 
yr  ydym  ninnau  yn  ymrwymo  darparu  supplies  at  y 
Suliau  hynny.  Gobeithiwn  am  atebiad  buan,  ac 
hyderwn  y  tueddir  chwi  i  ateb  yn  gadarnhaol,  gan 
hysbysu  pa  bryd  y  bydd  yn  gyfleus  i  chwi  symud  yma. 

Yr  eiddoch  yn  ffyddlon, 

JOHN  ROBERTS.     , 
ROBERT  DA  VIES. 
SALMON  EVANS. 
GEO.  G.  OWENS. 
JOHN  R.  JONES. 
JOHN  WILLIAMS. 
R.  J.  ROBERTS. 
OWEN   EVANS. 
JOHN  WILLIAMS. 
JOHN  JONES. 
R.  E.  OWENS. 
E.  P.  PUGH.  j 


Symud  i  Lerpwl.  99 

Mewn  ychydig  ddyddiau,  anfonodd  Mr.  Owen  yr 
atebiad  syml  a  ganlyn  i'r  alwad  : — 

Glandwr,    Hebron,    R.S.O. 

Rhag.   18,   1903. 

Atyr  Eglwys  Anibynol  yn  Park  Road,  Lerpwl. 

Anwyl  Frodye  a  Chwioeydd, 

Yr  wyf  yn  ddiolchgar  iawn  i  chwi  am  yr  an- 
rhydedd  a  osodwyd  arnaf  trwy  fy  newis  i  fod  yn 
weinidog  i  chwi.  Ac  yr  ydwyf  finnau  trwy  y  llythyr 
hwn  yn  eich  hysbysu  fy  mod  yn  cydsynio  a'ch  cais. 
Hyderaf  eich  bod  chwi  a  minnau  yn  cael  ein  cyfar- 
wyddo  gan  Ysbryd  yr  Arglwydd,  ac  y  bydd  fy 
nyfodiad  atoch  yn  fendith  i  chwi  ac  eglwysi  y  cylch. 

Ydwyf,  anwyl  frodyr  a  chwiorydd, 

Yr   eiddoch  yn  wir, 

O.  R.  OWEN. 

Pan  yr  hysbysodd  Mr.  Owen  yr  eglwysi  yng  Nglan- 
dwr  a  Ghefnypant  o'i  benderfyniad  i  symud,  yr 
oedd  y  cyfeillion  "  fel  rhai  yn  breuddwydio." 
Modd  bynnag,  nid  oedd  bosibl  dadwneud  y 
penderfyniad  hwnnw,  ond  gwelwyd,  os  oedd 
eu  gweinidog  yn  myned  i  ymadael,  fod  yn  rhaid 
iddo  wneud  hynny  yn  cael  ei  ddilyn  gan  ddy- 
muniadau  goreu  ei  hen  gyfeillion.  Felly  trefnwyd 
i  gael  cyfarfod  arbennig  yng  Nglandwr  i  roddi 
mynegiant  i'r  teimlad  hwnnw.  Cynhaliwyd  y 
cyfarfod  hwnnw  brynhawn  dydd  Mercher, 
Chwefror  25ain,  1904,  ac  er  fod  y  cyfarfod  yn  cael 


100  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ei  gynnal  ar  ganol  dydd,  eto  yr  oedd  y  capel  yn 
orlawn  o  bobl,  a'r  olwg  arnynt  oil  yn  tystio  fod 
ymadawiad  Mr.  Owen  a'i  deulu  o'u  plith  yn  ofid 
calon  iddynt.  Dechreuwyd  y  cyfarfod  trwy 
ddarllen  a  gweddio  gan  y  Parch.  T.  J.  Morris, 
Aberteifi,  a  llywyddwyd  dros  y  gweithrediadau 
gan  y  Parch.  B.  Davies,  D.D.,  Castellnewydd 
Emlyn.  Gafwyd  anerchiadau  gan  y  Parchn. 
Job  Evans,  Trewyddel ;  Rhys  Williams,  Maen- 
clochog ;  J.  C.  Owen,  Bethesda  a  Llandysilio  ; 
Dr.  Dan  Evans,  Hawen  ;  D.  R.  Davies,  Rhydy- 
ceisiad  ;  E.  J.  Lloyd,  Llandudoch  ;  D.  Williams, 
Llandeilo  ;  E.  D.  Evans,  Penygroes  ;  W.  Thomas, 
Llanboidy  ;  J.  Jones  (B),  Hermon  ;  W.  Griffiths 
(B),  Mynachlogddu ;  D.  E.  Williams,  Henllan  ; 
J.  Stephens,  Llwynyrhwrdd ;  T.  J.  Morris, 
Aberteifi ;  Mri.  E.  H.  James,  Y.H.,  a  W.  Davies, 
dau  o  ddiaconiaid  Glandwr ;  John  Williams, 
diacon  o  Gefnypant ;  John  Howells,  Llandysilio  ; 
Dan  Davies,  Brynmyrnach ;  T.  C.  Davies  a 
J.  B.  Davies,  Llanfyrnach;  a  J.  Jenkins,  Hen-dy- 
gwyn-ar-Daf.  Gyflwynodd  Mr.  Esser  Davies, 
diacon  hynaf  yr  Eglwys  yng  Nglandwr,  i  Mr.  Owen 
anrheg  yr  eglwys,  sef  oriawr  aur  a  drudfawr.  Gyf- 
lwynodd Mr.  E.  Phillips,  Cilherin,  Silver  Tea 
Service  hefyd  ar  ran  yr  eglwysi  i  Mrs.  Owen. 
Rhoddwyd  gold  bracelet  hefyd  i  bob  un  o'r  tair  merch 
a    gold    pencil    cases  i'r  ddau    fab.     Ymhellach, 


Symud  i  Lerpwl.  101 

cyfl  wynwyd  i  Mr.  Owen  lyfrau  gwerthfawr  gan  Mr. 
E.  H.  James,  M.A.,  Pontygafel,  ar  "  ran  plant 
Glandwr  sydd  ar  wasgar."  Parhaodd  y  cyfarfod 
rhyfeddol  a  dyddorol  hwnnw  am  dros  dair  awr. 
Y  Saboth  dilynol,  yr  oedd  Mr.  Owen  yn  dwyn  i'r 
pen  dymor  maith  ei  weinidogaeth  yng  Nglandwr. 
Bore  drannoeth  yr  oeddynt  yn  gadael  y  wlad  am 
eu  cartref  newydd  yn  7  Eversley  Street,  Lerpwl  ; 
ac  yn  dechreu  ei  weinidogaeth  yn  Park  Road  y 
Saboth  cyntaf  yn  mis  Mawrth,  1904.  Mewn  un 
ystyr,  nid  oedd  Mr.  Owen  wrth  ddyfod  i  Lerpwl 
yn  dyfod  o  gwbl  i  blith  estroniaid,  oblegid  yr 
ydoedd  wedi  bod  yn  ymwelydd  mynych  a'r  holl 
eglwysi  yn  y  cylch  yn  eu  cyfarfodydd  pregethu, 
ac  yn  eu  cymanfaoedd  yn  ystod  yr  ugain 
mlynedd  blaenorol. 

Dydd  Gwener,  Mawrth  11  eg,  cynhaliwyd  cyf- 
arfod yn  Park  Road  i  roesawu  Mr.  Owen  i'r  cylch, 
a  daeth  llond  y  capel  ynghyd  er  tystio  fod  yr  holl 
gylch  yn  ei  dderbyn  gyda  breichiau  agored. 
Cymerwyd  y  gadair  yn  y  cyfarfod  gan  yr  Hybarch 
Ddr.  Owen  Evans,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  aelod 
o'r  eglwys  yn  Park  Road.  Siaradwyd  hefyd  gan 
y  Parchn.  Griffith  Ellis,  M.A. ;  D.  Adams,  B.A. ; 
Thomas  Hughes  (W),  Mynydd  Seion ;  Peter 
Price,  B.A. ;  0.  L.  Roberts;  W.  Owen  (M.G.), 
Webster  Road  ;  D.  Williams,  Maenclochog  ;  Mr. 
E.    H.    James,   Y.H.,    Pontygafel;     T.    Phillips, 


102  Coflant  0.  R.  Owen. 

diacon  o  Gefnypant ;  a  Mr.  E.  P.  Pugh.  Dechreu- 
wyd  trwy  weddi  gan  y  Parch.  0.  Lloyd  Owen,  a 
therfynwyd  gan  y  Parch.  Hawen  Rees.  Dat- 
ganwyd  hefyd  yn  ystod  y  cyfarfod  gan  Miss 
Jennie  Jones  a  Miss  Ada  Williams.  Yr  oedd  y 
cyfarfod  drwyddo  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  brwd- 
frydig,  ac  yn  broffwydoliaeth  o  amser  braf  yn 
hanes  yr  eglwys  a'i  gweinidog  newydd.  A  thra  y 
daliodd  nerth  ac  iechyd  ein  hanwyl  frawd  i  allu 
dilyn  ei  waith,  cyflawnwyd  y  proffwydoliaethau 
hynny  yn  llawn.  Y  mae  yn  anodd  meddwl  am 
unrhyw  weinidog  yn  myned  trwy  gyfnewidiad 
mwy  yn  ei  amgylchiadau  fel  gweinidog  nag  yr 
aeth  ein  cyfaill  drwyddo  wrth  symud  o  Landwr  i 
Lerpwl.  Ond  buasai  yn  anodd  iawn  dod  o  hyd 
i  neb  o'i  oedran  ef  ydoedd  yn  gallu  cyfaddasu  ei 
hunan  yn  well  i'r  amgylchiadau  newyddion  hyn. 
Penderfynodd  ar  unwaith  wneud  ei  hunan  mor 
gartrefol  a  defnyddiol  yn  ei  gylch  newydd  ag  oedd 
yn  bosibl.  Ac  ar  lawer  cyfrif,  yr  ydoedd  wedi 
dyfod  i  gylch  nodedig  o  ddymunol  i  lafurio  ynddo. 
Meddai  yr  eglwys  yn  Park  Road  safle  barchus 
ymysg  eglwysi  Gymreig  y  ddinas,  a  hanes  ar- 
dderchog  yn  ei  pherthynas  a'i  gweinidogion  a'u 
gwaith.  Sylfaenwyd  yr  eglwys  fel  cangen  o'r 
eglwys  yn  y  Tabernacl  mor  bell  yn  ol  a'r  flwyddyn 
1827,  ac  yr  ydoedd  yr  ail  achos  Anibynol  Cymreig 
i  gael  ei  gychwyn  yn  Lerpwl.     Bendithiwyd  yr 


Symud  i  LerpwL  103 

eglwys  o'r  cychwyn  a  dynion  ardderchog  fel 
swyddogion,  ac  y  mae  hiliogaeth  rhai  o'r  aelodau 
cyntaf  yn  aros  yn  yr  eglwys  hyd  heddyw.  Y 
gweinidog  cyntaf  ydoedd  y  Parch.  John  Jones,  yr 
hwn,  wedi  bod  yn  weinidog  i'r  eglwys  am 
rhyw  ychydig  gyda  blwyddyn,  a  symudodd  i 
wasanaethu  ymhlith  y  Saeson.  Dilynwyd  ef  gan 
y  Parch.  Thomas  Pierce,  yr  hwn  a  ddaeth  yno  yn 
1832,  ac  a  barhaodd  i  lafurio  yno  hyd  ei  farwolaeth 
yn  1857,  yn  56  mlwydd  oed.  Yn  1859,  rhoddwyd 
galwad  i'r  Parch.  Noah  Stephens,  a  llafuriodd 
yntau  yno  gyda  llwyddiant  a  chymeradwyaeth 
mawr  hyd  ei  farwolaeth  yn  Ebrill,  1874,  yn  50 
mlwydd  oed.  Yn  nesaf,  galwyd  y  Parch.  D.  M. 
Jenkins  i  fod  yn  weinidog  yr  eglwys,  a  pharhaodd 
yntau  i  lafurio  yn  nodedig  o  barchus  a  ehymeradwy 
hyd  1898,  pryd  y  gorfu  iddo,  oherwydd  llesgedd. 
roddi  i  fyny  ei  ofal  gweinidogaethol.  Bu  farw 
Ionawr  1901,  yn  64  mlwydd  oed.  Yn  y  flwyddyn 
honno,  rhoddodd  yr  eglwys  alwad  i'r  Parch.  H. 
Parry  Thomas,  o  Birkenhead,  i  gymeryd  ei  gofal, 
ond  prin  flwyddyn  y  bu  efe  yn  llafurio  yma — bu 
farw  yn  Mai,  1902,  yn  35  mlwydd  oed,  er  galar 
mawr  i'w  holl  gydnabod.  Yr  oedd  Mr.  Owen,  fel 
y  gwelir,  wrth  ddyfod  i  Park  Road,  yn  dyfod  i 
olyniaeth  ardderchog,  ac  i  fysg  pobl  oedd  ar 
hyd  y  blynyddau  wedi  dangos  y  caredigrwydd 
mwyaf  yn  bosibl  i'w  gweinidogion.     Daeth  yntau 


104  Cofiant  0.  R.  Owen. 

hefyd  a'r  bobl  i  deimlo  hoffter  neilltuol  o'u  gilydd 
ar  unwaith.  Tra  y  parhaodd  ei  weinidogaeth, 
parhaodd  yr  achos  hefyd  i  sirioli  a  myned  rhagddo. 
Yn  y  cysylltiad  hwn,  nis  gallwn  wneud  yn  well 
na  rhoddi  lie  i  dri  o  frodyr  profiadol  a  medrus,  y 
rhai  a  fuont  yn  cyd-lafurio  a  Mr.  Owen  yn  yr 
eglwys  yn  Park  Road,  i  draethu  eu  tystiolaeth  i 
werth  ei  wasanaeth  a'i  lwyddiant  yn  y  gwaith. 
Fel  hyn  yr  ysgrifenna  Mr.  Robert  Davies,  diacon 
ers  blynyddau  lawer  yn  yr  eglwys  : — 

Cefais  y  fraint  fawr  o  gymdeithasu  llawer  a  Mr. 
Owen  yn  ystod  tymor  ei  weinidogaeth  yn  ein  plith. 
Yr  oedd  yn  un  o'r  dynion  mwyaf  anwyl  a  hoffus  y 
daethum  erioed  i  gysylltiad  ag  ef  ;  a  bydd  gennyf  trwy 
fy  oes  yr  atgofion  mwyaf  melus  am  dano  fel  gweinidog 
yr  Efengyl.  Cymerai  y  dyddordeb  mwyaf  yn  holl 
waith  yr  eglwys,  yn  arbennig  yn  yr  Ysgol  Sul  a'r 
cyfarfodydd  yn  yr  wythnos.  Gofalai  yn  hynod  o 
ffyddlon  am  y  cleifion  a'r  adfydus,  ac  yn  ei  ymweliadau 
a'r  cyfryw,  gwnaeth  les  mawr  trwy  gysuro  a  diddanu  ; 
ond  ei  ragoriaeth  bennaf  ydoedd  pregethu — hynny 
oedd  ei  fwyd  a'i  ddiod,  a  phregethai  gartref  fel  oddi- 
cartref,  yn  wastad  yn  rymus  ac  effeithiol,  ac  yr  oedd 
rhyw  eneiniad  rhyfedd  ar  y  cwbl.  Ymwelwn  ag  ef 
yn  fynych  yn  ei  gystudd,  a  sylwais  mai  ei  bryder 
mawr  ydoedd  ynghylch  ei  waith.  Gwell  oedd  ganddo 
farw  na  byw  heb  bregethu. 

Y  mae  Mr.  E.  P.  Pugh,  ysgrifennydd  a  diacon, 
yn  ysgrifennu  atom  yr  un.mor  anwyl  am  ei  ber- 
thynas  yntau  a'n  hanwyl  frawd  : — 


Symud  i  LerpwL  105 

Yn  niwedd  y  flwyddyn  1903  y  penderfynasom  fel 
eglwys  roddi  galwad  i  Mr.  Owen  i  ddyfod  i'n  bugeilio 
yn  yr  Arglwydd,  a  daeth  atom  ddechreu  y  flwyddyn 
ddilynol.  Yr  oedd  y  pryd  hwnnw  yn  ymddangos  o 
ran  cryfder  corfTorol  yn  ei  fan  goreu,  ac  yr  oeddym  yn 
disgwyl  blynyddoedd  lawer  o  wasanaeth  oddi  wrtho. 
Ond  yn  groes  i'n  disgwyliadau,  daeth  y  diwedd  cyn  pen 
pum  mlynedd  ar  ol  ei  sefydliad.  Ond  er  mai  cymharol 
fyr  fel  hyn  fu  ei  weinidogaeth  yn  ein  plith,  eto  gallwn 
yn  gywir  dystio  iddi  fod  yn  llwyddiannus  dros  ben. 
Yn  ystod  y  tymor  hwn,  daeth  Mr.  Owen  i  adnabod  holl 
deuluoedd  yr  eglwys,  a  phob  aelod  o'r  eglwys  yn 
bersonol.  Yr  oedd  hyn  yn  beth  i  ryfeddu  ato  yn  fawr 
ag  ystyried  mor  symudol  ydyw  aelodaeth  eglwys  Gym- 
reig  mewn  tref  Seisnig  fel  Lerpwl.  Rhagorai  yn 
hyn  ar  lawer  ohonom  ni  oedd  wedi  treulio  blynyddau 
lawer  yn  y  lie.  Llwyddai  efe  i  fyned  i  mewn  i  gysegr 
sancteiddiolaf  calonnau  ei  bobl,  fel  yr  oedd  pawb  wedi 
ymserchu  ynddo  yn  fawr.  Ni  byddai  yn  ymweled  yn 
fynych  a  thai  neb  o'r  aelodau,  ond  pan  y  gwnai  hynny, 
gwnai  yn  wastad  i  bwrpas.  Yr  oedd  ei  arweiniad  o 
gyfarfodydd  wythnosol  yr  eglwys  yn  wastad  yn  ddoeth 
ac  yn  dyner,  ac  yr  oedd  ganddo  ddawn  ryfeddol  i 
dynnu  allan  yr  aelodau  i  gymeryd  rhan  yn  gyhoeddus. 
Llwyddodd  lawer  tro  i  gael  gan  ami  un  i  wneud  hynny 
am  y  tro  cyntaf,  a  rhoddai  galondid  iddynt  i  barhau 
trwy  ddweyd  rhyw  air  caredig  am  eu  cyflawniadau. 
Medrai  roddi  gwedd  lewyrchus  ar  gyflawniadau  digon 
gwael,  a'i  hoff  ymadrodd  ydoedd  "  da  iawn."  Ond  yn 
y  pulpud  y  caem  Mr.  Owen  ar  ei  oreu,  yno  yr  ydoedd 
fel  brenin  ar  ei  orsedd.  Tynnai  gynulleidfa  fawr  i'w 
wrando  bob  Saboth,  a  byddai  ganddo  yntau  yn  wastad 
genadwri  gyfaddas  ar  ei  chyfer.  Nid  oedd  tine 
amheuaeth  i'w  glywed  ganddo  ef  un  amser  ynglyn  a 
gwirioneddau  mawrion  yr  Efengyl.  Amcanai  bob 
amser  gyrraedd  calonnau  ei  wrandawyr,a  llwyddai  bron 
yn  ddieithriad  i  wneud  hynny.     Mor  wresog  y  siaradai 


106  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ac  mor  fynych  y  byddai  ei  bregeth  megis  wedi  ei 
heneinio  a'i  ddagrau  ef  ei  hun.  Yn  sicr,  ni  bu  ei 
weinidogaeth  mewn  un  modd  yn  fethiant  yn  ein  plith. 
Er  na  ddychwelwyd  llawer  o'r  byd  trwy  ei  bregethu 
pan  yn  ein  plith,  eto  cafodd  llawer  eu  diddanu  a'r  di- 
ddanwch  sydd  yng  Nghrist,  a  symbylwyd  llawer  yn 
ein  plith  i  fwy  o  weithgarwch  gyda'r  achos.  Cefais 
lawer  mwy  o  gymdeithas  bersonol  Mr.  Owen  yn  ystod 
ei  gystudd  nag  a  gefais  erioed  cyn  hynny,  am  fy  mod 
yn  ymweled  yn  fynych  ag  ef ,  ac  yr  oedd  yn  ddioddef- 
gar  mewn  cystudd,  ac  yn  siriol  trwy  y  cyfari.  Yr 
oeddwn  gydag  ef  y  prynhawn  olaf  y  bu  byw,  ac  o 
fewn  ychydig  oriau  i'w  farwolaeth,  er  mai  ychydig  a 
feddyliwn  ar  y  pryd  na  chawn  weled  ei  wyneb  ef  mwy, 
ond  felly  y  bu.  Y  mae  fy  hiraeth  yn  fawr  iawn  ar  ei 
ol.  Yn  ei  farwolaeth,  collasom  fel  eglwys  un  o'r 
gweinidogion  goreu  ;  yr  oedd  yn  llond  pob  cylch  yn 
yr  eglwys,  ac  yr  oedd  rhyw  urddas  sanctaidd  yn 
nodweddu  ei  holl  gyflawniadau.  Yr  ydym  yn  gogon- 
eddu  Duw  ynddo  ef,  ac  yn  diolch  i'r  Arglwydd  am  ei 
roddi  i  ni,  ac  am  fendithio  ei  lafur  mor  fawr  yn  ein 
plith. 

Yn  y  llythyr  canlynol  o  eiddo  ein  cyfaill  Dr.  Owen 
Evans,  ceir  golwg  fwy  cyffredinol  ar  fywyd  ein 
brawd,  ac  yr  ydym  yn  llawen  iawn  o  allu  ei  roddi 

yn  11  awn  : 

"  Sun  Lea,"  Gl  Serpentine  Road,  Liscard, 

Ebrill  \2fed,  1909. 

Fy  Anwyl  Mr.  Roberts, 

Mae  yn  dda  gennyf  eich  bod  wedi  ymgymeryd  a'r 
gwaith  o  ysgrifennu  Cofiant  i'n  hanwyl  frawd  a'n 
cyfaill  hoff,  y  diweddar  Barch.  O.  R.  Owen,  Yr  oedd 
dyn  mor  dda,  a  phregethwr  mor  adnabyddus  a 
phoblogaidd,  yn  gwir  haeddu  Cofiant  ;    ac  yr  ydych 


Symud  i  LerpwL  107 

chwithau  yn  meddu-  pob  cymhwysder  i  ddarparu 
cofiant  teilwng  iddo  ;  ac  y  mae  yn  bleser  gennyf 
finnau  gydsynio  a'ch  cais  trwy  ysgrifermu  ychydig 
eiriau  am  dano,  fel  un  oedd  yn  ei  adnabod  ar  adeg  ei 
ordeiniad,  ac  un  a  fu  yn  aelod  o'r  eglwys  am  rai 
blynyddau  yn  Park  Road. 

Y  man  cyntaf  y  cyfarfyddais  i  a  Mr.  Owen  oedd 
yn  y  Dderwenlas,  gerllaw  Machynlleth,  mewn  cyfarfod 
pregethu  yn  y  flwyddyn  1873,  ymhen  ychydig  fisoedd 
wedi  iddo  gael  ei  ordeinio.  Yr  oedd  ef  a  minnau  yn 
cyd-bregethu  yno  yn  yr  un  oedfa  ;  a  buom  ein  dau  yn 
cyd-bregethu  yn  yr  un  oedfaon  mewn  gwahanol 
fannau  laweroedd  o  weithiau  ar  ol  hynny.  Hoffais  ef 
yn  fawr  y  tro  hwnnw.  Er  nad  ydoedd  ar  y  pryd  ond 
ychydig  uwchlaw  ugain  mlwydd  oed,  fe  bregethodd 
yn  rhagorol  ar  y  geiriau,  "  Bendigedig  yw  y  gwr  a 
ymddiriedo  yn  yr  Arglwydd,  ac  y  byddo  yr  Arglwydd 
yn  hyder  iddo.  Canys  efe  a  fydd  fel  pren  wedi  ei 
blannu  wrth  y  dyfroedd,  ac  a  estyn  ei  wraidd  wrth  yr 
afon,  ac  ni  wyr  oddi  wrth  ddyfod  gwres,  ei  ddeilen 
fydd  ir,  ac  ar  flwyddyn  sychder  ni  ofala,  ac  ni  phaid  a 
frrwytho." — Jeremiah  xvii.  7,  8.  Cefais  gyfleusterau 
i'w  glywed  amryw  weithiau  yma  a  thraw,  mewn 
cyf  arf  odydd  yn  ystod  y  tair  neu  y  pedair  blynedd  dilyn- 
ol,  a  phregethai  yn  dderbyniol  iawn  ymhob  man. 
Teimlwn  ei  f  od  yn  bregethwr  ieuanc  nodedig  o  addawol 
am  fod  ynddo  gyfuniad  mor  helaeth  a  hapus  o'r 
elfennau  angenrheidiol  i  wneud  pregethwr  poblogaidd 
a  gwir  ddefnyddiol.  Yn  y  flwyddyn  1879,  yr  oedd 
Cymanfa  Maldwyn  i  gael  ei  chynnal  yn  Llanbrynmair, 
lie  yr  oeddwn  yn  weinidog  ar  y  pryd  ;  a  phan  oeddym 
yn  dewis  pregethwyr  at  y  Gymanfa,  crybwyllais  ei 
enw  fel  dawn  newydd  yn  y  parthau  hynny,  ac  fel  gwr 
ieuanc  oedd,  yn  ol  fy  marn  i,  yn  meddu  cymwysderau 
neilltuol  i  bregethu  mewn  cymanfa  yn  yr  awyr  agored. 
Gwahoddwyd  ef  yn  galonnog  i'r  Gymanfa,  a  phre- 
gethodd  yn  y  capel  yr  ail  ddydd,  am  saith  o'r  gloch  y 


108  Cofiant  0.  R.  Owen. 

boreu,  oddiar  y  geiriau,  "  O'i  wir  ewyllys  yr  enillodd 
efe  nyni  trwy  air  y  gwirionedd,  fel  y  byddem  ryw 
flaenffrwyth  o'i  greaduriaid  ef." — Iago  i.  18  ;  a 
tharchefn  ar  y  maes  am  ddau  o'r  gloch,  ar  y  geiriau, 
"  Dedwydd  yw  y  rhai  y  maddeuwyd  eu  hanwireddau, 
a'r  rhai  y  cuddiwyd  eu  pechodau  ;  dedwydd  yw  y 
gwr  nid  yw  yr  Arglwydd  yn  cyfrif  pechod  iddo." — 
Rhuf.  iv.  7,  8.  Pregethodd  yn  y  ddwy  oedfa  yn  hynod 
o  gymeradwy.  Honno  oedd  y  Gymanfa  gyntaf  iddo 
yn  y  Gogledd.  Ond  ni  bu  nemawr  neb  yn  amlach  nag 
ef  yng  Nghymanfoaedd  y  Gogledd  o  hynny  allan  hyd 
derfyn  ei  yrfa,  na  nemawr  neb,  ychwaith,  oedd  yn  fwy 
cymeradwy  a  phoblogaidd  nag  ef  gyda'r  cynulleid- 
faoedd  yn  gyffredinol.  Yr  oedd  ambell  un  arall  yn 
ddiau  yn  rhagori  arno  fel  pregethwr  mewn  rhyw  beth- 
au.  Ond  yr  oedd  ynddo  ef  y  fath  gyd-gyfarfyddiad, 
a'r  fath  gyfoeth  o  adnoddau  a  doniau  pregethwrol,  ag 
a'i  gwnelent  yn  ffafryn  gan  bob  dosbarth  o  wrandawyr. 
Yr  oedd  yn  ddigon  coeth  ei  chwaeth  i'r  rhai  mwyaf 
deallus  a  diwylliedig,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  ddigon  syml 
a  dealladwy  i'r  rhai  mwyaf  cyfrredin  eu  hamgynredion. 
Yr  oedd  ei  bersonoliaeth  hardd  ac  enillgar— ei  athraw- 
iaeth  iachus  ac  efengylaidd,  ei  ysbryd  crefyddol,  ei 
deimlad  tyner  a'i  draddodiad  gwresog,  a'i  lais  melod- 
aidd  a  swynol,  yn  peri  ei  fod  "  fel  can  cariad  un  hyfryd- 
lais,  yn  canu  yn  dda."  Nid  Boanerges — "  mab  y 
daran  " — oedd  efe  ;  ond  yn  hytrach,  Barnabas — 
"  mab  diddanwch  "  a  gwr  "  ymadroddus,  cadarn  yn 
yr  Ysgrythyrau,"  fel  Apolos. 

Ond  ni  raid  i  mi  gynnyg  elfennu  ei  gymeriad  fel 
pregethwr,  gan  y  gwneir  hynny  yn  llawer  mwy  medrus 
gennych  chwi  ac  ereill.  Mwy  priodol,  gan  hynny,  yw 
i  mi  gyf  yngu  f  y  hunan  i  ddweyd  ychydig  eiriau  am  dano 
ymhellach  fel  gweinidog  Park  Road.  Bum  am 
bedair  blynedd  o  dan  ei  weinidogaeth,  fel  aelod  a 
diacon  yn  yr  eglwys  honno,  a  bu  ei  gysylltiad  ef  a 
minnau  a'n  gilydd  yn  ystod  y  tymor  hwnnw  yn  un 


Symud  i  Lerpwl.  109 

hapus  a  dedwydd  iawn  i'm  teimlad  i,  ac  felly  i'w 
deimlad  yntau  hefyd  hyd  yr  wyf  yn  gwybod.  Ni  bu 
y  rhithyn  lleiaf  o  gam-ddealltwriaeth  nac  oerfel- 
garwch  rhyngom  ar  unrhyw  achlysur.  A  phan  oeddwn 
yn  symud  oddiyno  yma  i  Liscard,  rhoddodd  Fountain 
Pen  prydferth  a  rhagorol  iawn  yn  anrheg  i  mi.  Yr 
wyf  yn  crybwyll  hyn  yn  unig  i  ddangos  ein  bod  ar  y 
telerau  goreu  a'n  gilydd.  "  Brawd  anwyl,  a  gweinidog 
ffyddlawn  yn  yr  Arglwydd  "  oedd  efe.  A  thrwy  ei 
sirioldeb,  ei  serchowgrwydd,  a'i  garedigrwydd  fel  dyn. 
a'i  ddoniau  eithriadol  fel  pregethwr,  enillodd  iddo  ei 
hun  le  dwfn  a  chynnes  iawn  yn  serchiadau  yr  eglwys 
yn  gyftredinol.  Yr  oedd  yn  hynod  o  ffyddlon  yn  ei 
ymweliadau  bugeiliol — yn  enwedig  pan  y  byddai 
cystudd,  neu  ryw  amgylchiadau  neilltuol,  yn  galw  am 
hynny;  a  bu  ei  anwyl  briod,  Mrs.  Owen,  yn  gynhorthwy 
gwerthfawr  iddo  yn  hyn,  yn  gystal  ag  mewn  cysyllt- 
iadau  ereill.  Yr  oedd  yn  hynod  o  ofalus  hefyd  am 
"  borthi  yr  wyn,"  yn  gystal  a  "  bugeilio  y  defaid." 
Ac  yr  oedd  hynny  yn  ffordd  effeithiol  iawn,  nid  yn 
unig  i  beri  i'r  plant  ei  fawr  hoffi,  ond  hefyd  i  ennill 
parch  a  serch  y  rhieni  ;  oblegid  gwir  a  ddywedodd 
rhyw  fam  yn  Ysgotland,  wrth  ei  mab  ar  ddydd  ei 
ordeiniad  :  "  Cofia  di,  machgen  i,"  meddai,  "  y 
byddi  di  pan  yn  rhoddi  dy  law  ar  ben  plentyn,  yn  gosod 
dy  law  yr  un  pryd  ar  galon  ei  fam." 

Ond  wedi'r  cwbl,  ei  ddoniau  disglaer  ac  ardderchog 
fel  pregethwr  oedd  prif  ragoriaeth  Mr.  Owen.  Gallesid 
cael  ereill  a  ragorent  arno  fel  meddyliwr,  fel  hyffordd- 
wr,  ac  fel  trefnwr,  ond  yr  oedd  yn  dywysog  yn  y 
pulpud  ;  a  mawr  fwynheid  ei  weinidogaeth  efengyl- 
aidd  gartref  ac  oddicartref.  Cafodd  yn  ei  oes  lawer 
o  oedfaon  nad  ant  byth  yn  anghof  gan  y  rhai  a'u 
gwrandawsant.  A  chwith  iawn  yw  meddwl  na  chawn 
ni,  ymhlith  yr  hai  y  bu  efe  yn  tramwy  am  bymtheng 
mlynedd  ar  hugain,  gan  bregethu  teyrnas  Dduw  mor 
gymeradwy  ac  effeithiol,  byth  weled  ei  wyneb  siriol, 


110  Cofiant  0.  R.  Owen, 

na    chlywed    ei    lais    swynol    a'i    ddoniau    melusber 
mwyach  ! 

"  Ar  y  wefus  fu'n  diferu 

Geiriau  fel  y  diliau  mel, 
Mae  hyawdledd  wedi  fferu, 
Clai  sydd  arni,  mae  dan  sel." 

"  Mor  rhydlyd  mae'r  hyawdledd, 
Daniai  y  byd  yn  y  bedd  !  " 

Cyfoded  yr  Arglwydd  eto,  ymysg  ein  cenedl,  lawer 
o  bregethwyr  cyffelyb  o  ran  ysbryd  a  doniau  i'n  hanwyl 
frawd  ymadawedig,  a  alwyd  i  noswylio  yn  lied  gynnar, 
ac  i  dderbyn  a  mwynhau  gwobr  y  gwas  da  a  ffyddlon. 

Ydwyf,  anwyl  Mr.  Roberts, 

Yr  eiddoch  yn  serchog, 

OWEN  EVANS. 

Gwelir  yn  amlwg  oddiwrth  y  tystiolaethau  uchod 
oddiwrth  rai  a  gawsant  y  cyfleustra  goreu  i  wybod, 
fod  i  Mr.  Owen  le  anwyl  a  chynnes  iawn  yn  serch 
ei  eglwys  yn  Park  Road.  Yr  oedd  felly  hefyd  yn 
syniad  holl  eglwysi  y  cylch.  Y  mae  yn  hen  arfer- 
iad  yn  eglwysi  yr  Anibynwyr  Cymreig  yn  Lerpwl  a 
Birkenhead,  i  newid  pulpudau  gan  y  gweinidogion 
yn  rheolaidd  bob  boreu  Saboth.  Daeth  yr  arfer- 
iad  dda  hon  i  fod  yn  foreu  yn  hanes  yr  eglwysi, 
ond  hyd  yn  gymharol  ddiweddar,  nid  oedd  ond 
yr  eglwysi  hynaf  i  fewn  yn  y  trefniant  ;  erbyn  hyn, 
y  maint  oil  i  fewn,  fel  y  mae  gweinidog  pob  un  o'r 
eglwysi  mewn  ystyr  yn  weinidog  i'r  oil,  ac  yn 
pregethu  i'r  oil  yn  rheolaidd  yn  ei  dro.  Byddai 
yr  ymweliadau  hyn  o  eiddo  Mr.  Owen  a'r  holl 


Symud  i  Lerpwl.  Ill 

eglwysi  yn  cael  eu  gwerthfawrogi  gan  bawb.  Y 
mae  yn  perthyn  i'r  eglwysi  yn  y  cylch  hefyd 
amrywiol  sefydliadau,  megis  y  Gymanfa  flynyddol, 
y  Gymanfa  Garni,  Undeb  Ysgolion  Sabothol, 
Undeb  y  Band  of  Hope,  heblaw  cyfarfodydd 
tri-misol  perthynol  i  Gyfundeb  Lerpwl  a  Man- 
chester. Cymerai  Mr.  Owen  y  dyddordeb  mwyaf 
ymarferol  yn  yr  holl  sefydliadau  hyn,  a  dilynai 
y  gwahanol  bwyllgorau  perthynol  iddynt  gyda 
y  ffyddlondeb  mwyaf ;  ac  nid  oedd  unrhyw 
wasanaeth  perthynol  iddynt  na  roddai  efe  ei 
ysgwydd  wrtho  mor  barod  a  neb.  Ymdaflai 
drachefn  yr  un  mor  selog  i  bob  gwaith  sydd  yn 
gyffredin  gennym  fel  enwadau  yn  y  cylch.  Yr 
oedd  yn  aelod  o  gyngor  yr  Eglwysi  Rhyddion  yn 
y  cylch,  ac  yn  ffyddlon  yn  ei  holl  gynulliadau. 
Yr  oedd  i'r  Undeb  Dirwestol,  ac  Undeb  yr  Ym- 
drechwyr  Ieuainc,  ynddo  ef  hefyd  y  cefnogydd 
mwyaf  aiddgar.  Cymerai  ddyddordeb  neilltuol 
yng  Nghyfarfod  Undeb  y  Gweinidogion  Gymreig 
yn  y  cylch.  Os  o  gwbl  yn  bosibl,  ni  byddai  byth 
yn  absennol  o'r  cyfarfodydd,  a  phan  y  cymerai  ran 
yn  yr  ymddiddanion,  gwnai  hynny  yn  wastad 
mewn  ysbryd  oedd  yn  peri  ei  fod  yn  anwyl  iawn 
gan  yr  holl  frawdoliaeth.  Os  mai  mater  diwin- 
yddol  fyddai  gerbron,  ceid  ef  yn  wastad  yn  sefyll 
ar  yr  ochr  gadarnhaol  i'r  athrawiaeth.  Nid  ydym 
yn  sicr  na  byddai  newydd-deb  syniadau  rhai  o'r 


112  Coflant  0.  R.  Owen. 

brodyr  ar  gwestiynau  diwinyddol  yn  peri  iddo  ef 
arswydo  weithiau,  oblegid  perthyn  i'r  hen  ysgol  yn 
sicr  yr  oedd  ef  yn  ei  ddiwinyddiaeth.  Ond  pan 
y  mynegai  ei  safle  ar  faterion  o'r  fath,  gwnai  hynny 
yn  wastad  mewn  ysbryd  rhydd  a  charuaidd.  Yr 
oedd  hefyd  yn  aelod  o  Undeb  y  Gweinidogion 
Anibynol  Seisnig  yn  y  ddinas  a'r  cylch,  a  myn- 
ychai  y  cyfarfodydd  hynny  hefyd  gyda  ffyddlondeb 
nodedig.  Yn  wir,  un  o'r  pethau  olaf  a  wnaeth 
yn  gyhoeddus  ydoedd  darllen  papur  o  flaen  yr 
Undeb  hwnnw  ar  y  pwnc  "  The  Ministry  of 
Reconciliation"  a  chafodd  dderbyniad  nodedig 
o  siriol  gan  y  frawdoliaeth.  Yr  ydoedd  i  lawr  ar 
Raglen  Undeb  y  Gweinidogion  Cymreig  i  ddarllen 
papur  ar  yr  un  pwnc,  ond  methodd  a  chario  y 
bwriad  hwnnw  allan  oherwydd  yr  afiechyd  yd- 
oedd bellach  wedi  ei  gaethiwo  i'w  dy.  Fel,  er  nad 
oes  unrhyw  ffeithiau  neilltuol  ac  allan  o'r  cwrs 
cyffredin  i'w  cofnodi  am  fywyd  ein  hanwyl  frawd 
yn  ystod  tymor  ei  weinidogaeth  yn  Lerpwl,  eto 
y  mae  yn  wirionedd  syml  iddo  ef  gyflawni  holl 
ofynnion  ei  swydd  fel  gweinidog  gyda  ffyddlondeb 
a  mesur  helaeth  o  effeithiolrwydd,  a  bydd  yr  at- 
gofion  o'i  weinidogaeth  yn  felus  byth  gan  y  rhai  a'i 
mwynhaodd.  Ofnai  llawer,  pan  y  symudodd  o 
Landwr  i  Lerpwl,  y  buasai  yn  anodd  iddo  byth 
ymgartrefu,  a  dod  i  deimlo  yn  ddedwydd  mewn 
cylch  ac  amgylchiadau  mor  wahanol  i'r  rhai  yr 


Symud  i  Lerpwl.  113 

oedd  wedi  byw  ei  oes  ynddynt  hyd  hynny,  ond  nid 
oedd  dim  sail  i'r  ofnau  hynny.  Daeth  yn  fuan  i 
deimlo  yn  hollol  gartrefol,  a  gwyddom,  ar  ei 
lystiolaeth  ef  ei  him,  yr  hon  a  glywsom  lawer 
gwaith,  ei  fod  yn  mwynhau  ei  hunan  yn  llawn  yn  ei 
gylch  a'i  amgylchiadau  newyddion. 

Wedi  ei  symudiad  i  Lerpwl,  fel  cynt,  parhaodd 
Mr.  Owen  i  bregethu  llawer  yn  y  De  a'r  Gogledd 
yn  y  cymanfaoedd  a'r  cyfarfodydd  blynyddol,  ac 
yr  ydoedd  cymaint  o  eneiniad  ar  ei  bregethu  yn 
y  cyfnod  hwn  ag  mewn  unrhyw  gyfnod  yn  ei 
fywyd.  Yr  un  flwyddyn  ag  y  daeth  i  Lerpwl, 
y  torrodd  y  Diwygiad  allan  trwy  Gymru,  a  bu 
galw  mawr  arno  ef  i  bregethu  mewn  cyfarfodydd 
neilltuol  ynglyn  a'r  Diwygiad  hwnnw.  Cafodd 
amseroedd  hyfryd  mewn  llawer  man  yr  adeg  honno, 
er  nas  gellir  dweyd  iddo  ef  gael  ei  gario  ymaith 
yn  gymaint  a  llawer  o'i  frodyr  gan  y  cynyrfiadau 
rhyfedd  a  ddilynent  y  Diwygiad.  Nid  oedd 
ganddo  ddim  cydymdeimlad  a  llawer  o'r  pethau  y 
rhoddid  bri  mawr  arnynt  gan  rai,  yr  oedd  efe  wedi 
arfer  bod  yn  "  wresog  yn  yr  Ysbryd  "  ar  hyd  y 
blynyddau,  fel  nad  oedd  newydd-deb  y  brwd- 
frydedd  mor  newydd  iddo  ef  ag  i  lawer.  Ac  eto, 
ni  fwynhaodd  neb  yr  "  Awel  "  yn  fwy  nag  ef.  A 
chyda  Haw,  un  o'r  nodweddion  ardderchog  yng 
nghymeriad  ein  cyfaill  ydoedd  yr  hyfrydwch  a 
gaffai  yng  ngwasanaeth  Ty  yr  Arglwydd.     Nid  yn 


114  Cofiant  0.  R.  Owen. 

unig  caffai  hwyl  a  mwynhad  wrth  bregethu  yr 
Efengyl,  ond  cai  fesur  helaeth  o'r  un  hwyl  a  mwyn- 
had wrth  wrando  yr  Efengyl  yn  cael  ei  phregethu 
gan  ereill.  Nid  bob  amser  y  mae  pregethwr  da  yn 
wrandawr  da.  Yn  wir,  dywedir  fod  rhai  pregeth- 
wyr  da  iawn  yn  wrandawyr  rhyfeddol  o  sal.  Ac 
y  mae  ami  i  un  ond  odid  wedi  gwneud  mwy  o 
niwed  wrth  ei  ffordd  sarug,  anfoddog  o  wrando, 
nag  a  wnaeth  yn  ei  oes  o  dda  wrth  geisio  pregethu 
ei  hunan.  Ond  yr  ydoedd  Mr.  Owen  o  fewn  cylch 
ei  adnabyddiaeth  lawn  mor  enwog  fel  gwrandawr 
da  ag  ydoedd  fel  pregethwr  da.  Dysgodd  ddweyd 
"  Amen/'  fel  y  gwelsom,  pan  yn  blentyn  pum 
mlwydd  oed  yn  Hawen,  ac  ni  chollodd  y  ddawn 
honno  wedi  dyfod  i  oedran  gwr,  er  gwaethaf  y 
slap  honno  a  gafodd  gan  yr  hen  gymydog  yn  ei 
ardal  enedigol.  Ac  nid  rhyw  fath  o  Amen  fyddai 
ei  eiddo  ef,  ond  un  a  min  argyhoeddiadol  a  bias 
profiad  personol  yn  gryf  ami,  oblegid  yr  "  oedd 
efe  yn  wr  da,  ac  yn  ofni  Duw  yn  fwy  na  llawer." 


1  '          '•>' 
[ 

iff 

Ml;.; .4 

PENNOD  IX. 


Ibeulwen  a  Gbwmwl- 

Y  mae  yn  hen  ddywediad  os  ydys  am  adnabod  dyn 
yn  iawn,  fod  yn  rhaid  ei  adnabod  ar  ei  aelwyd 
ac  yn  ei  gartref,  oblegid  yno  y  mae  yn  fwyaf  true 
iddo  ei  him.  Geir  ami  i  gymeriad  y  mae  ei  fywyd 
yn  y  cyhoedd  yn  wahanol  iawn  i'r  hyn  ydyw  yn  ei 
gartref.  Yn  y  cyhoedd  ymddengys  yn  wastad 
megis  yn  ei  ddillad  goreu,  yn  ofalus  odiaeth  am  ei 
holl  gyflawniadau  oblegid  ei  ymwybyddiaeth  fod 
llygaid  craff  y  cyhoedd  yn  sylwi  arno,  ac  yn  mesur 
a  phwyso  ei  holl  weithredoedd.  Ond  ar  ei  aelwyd 
y  mae  yn  fwy  rhydd,  ac  yn  fynych  yn  rhoddi 
ffrwyn  ar  ei  nwydau  a'i  dymherau  nes  ei  fod  gar- 
tref, i'w  wraig  a'i  blant,  a'r  gweision  a'r  morwynion, 
i'r  ymwelydd  achlysurol,  yn  gymeriad  hollol 
wahanol  i'r  hyn  ydyw  ger  bron  y  byd.  Pan  y 
gofynnid  barn  yr  hen  weinidog  hybarch  William 
Griffith,  Gaergybi,  am  gymeriad  o'r  fath,  ei  atebiad 
yn  fynych  fyddai,  "  fum  i  erioed  yn  byw  gydag  ef." 
Ac  o'r  ochr  arall,  y  mae  gan  y  cartref  y  byddo  dyn 
yn  byw  ynddo  ddylanwad  mawr  er  da  neu  'er 
drwg  ar  fywyd  cyhoeddus  y  cyfryw.  Gwelir 
cysgod  y  cartref  ar  ei  holl  gyflawniadau.  Y  mae 
hynny  yn  wir  arbennig  am  bregethwr  a  gweinidog. 


116  Cofiant  O.  R.  Owen. 

Druan  o'r  pregethwr  hwnnw  y  mae  ei  wraig  yn 
anynad,  a'i  aelwyd  yn  oer  a  digysur,  y  mae  ei 
holl  waith  oblegid  hynny  yn  gorfod  dioddef ; 
ond  gwyn  fyd  y  dyn  sydd  a'i  gartref  yn  gysurus, 
a'i  aelwyd  yn  orseddfa  cariad  a  chydymdeimlad, 
caiff  ei  holl  lafur  cyhoeddus  fanteisio  ar  hynny.  Y 
mae  gwragedd  pregethwyr  Gymru  fel  dosbarth  yn 
gyfryw  ag  y  mae  ein  heglwysi  am  cynulleidfaoedd 
dan  ddyled  fawr  iddynt ;  ond  dyled,  y  mae  lie  i  ofni, 
nad  ydynt  agos  mor  fyw  i'w  gwerth  a'i  phwys- 
igrwydd  ag  y  dylent  fod.  Fel  y  gwelsom,  aeth  ein 
cyfaill  Mr.  0.  R.  Owen  i'r  ystad  briodasol  yn  nod- 
edig  o  ieuanc,  ac  er  nad  ydoedd  ef  a'ibriodpanyn 
dechreu  ffurfio  cartref  iddynt  eu  hunain  yn  y 
Villa,  ond  megis  plant,  eto  gwnaethant  iddynt  eu 
hunain  gartref  na  bu  ei  ddedwyddach  erioed. 
Daeth  yn  fuan  yn  adnabyddus  trwy  yr  holl  wlad 
fel  "  cartref  fforddolion  " — y  man  y  gallai  pob 
ymwelydd  deimlo  yn  hyderus  wrth  apelio  yno  am 
help  a  chroesaw.  Gadwodd  awyrgylch  y  cartref 
yn  grefyddol  heb  fod  yn  fursennol,  dysgwyd  y  plant 
i  feddu  parch  at  bethau  cysegredig,  a  thyfasant  i 
fyny  mewn  rhinwedd  a  moes.  Bendithiwyd  yr 
aelwyd  honno  ag  wyth  o  blant,  tri  o  fechgyn  a 
phump  o  ferched.  Am  y  deunaw  mlynedd  cyntaf 
o'u  bywyd  priodasol,  mwynhaodd  y  teulu  hwn  yr 
heulwen  yn  ei  holl  gysur  a'i  dedwyddwch.  Mwyn- 
hai  y  tad  a'r  fam  iechyd  llawn,  gwenai  llwyddiant 


Heulwen  a  Chwmwl.  117 

ar  eu  namgylchiadau  yn  dymhorol  ac  ysbrydol. 
Gofalai  y  fam  am  y  cartref  yn  ei  bethau  tymhorol 
gyda  medr,  ac  yn  ei  ffordd,  pan  gartref,  cymerai 
ein  hanwyl  frawd  ddyddordeb  nid  bychan  yn  am- 
gylchiadau  y  fferm.  Tyfai  y  plant  i  fyny  yn  gryf 
ac  iach.  Ond  yn  gynnar  yn  y  flwyddyn  1887, 
daeth  y  lion  a'r  prudd  yn  gymdeithion  i  aelwyd  y 
Villa.  Yr  ail  ddydd  ym  Mehefin,  ganwyd  mab  i*r 
teulu,  a  galwyd  ef  yn  Albert  Owen,  ond  prin  fis 
yn  unig  fu  arhosiad  yr  angel  bychan  hwnnw  ar  yr 
aelwyd  honno.  Gymerwyd  ef  ymaith  i'r  Cartref 
sydd  fry,  a  dyna  ymweliad  cyntaf  angau  ag  aelwyd 
ein  hanwyl  frawd.  Dyma'r  adeg  y  daeth  ein  cyfaill 
yn  berchen  bedd  am  y  tro  cyntaf  yn  hen  fynwent 
Glandwr,  ac  yn  y  bedd  newydd  hwn  y  gosodwyd 
gweddillion  Albert  bach  i  orwedd  prynhawn  dydd 
Mercher,  Gorffennaf  15ed  y  flwyddyn  hormo.  Bu 
cysgod  y  cwmwl  hwnnw  ar  yr  aelwyd  fyth.  Ond 
daeth  hindda  drachefn — daeth  i'r  teulu  ddau  aelod 
arall,  merch  a  bachgen  ar  ol  yr  amgylchiad  hwnnw, 
ac  am  y  deng  mlynedd  nesaf  daeth  heulwen  eto  i 
lanw  yr  awyrgylch.  Ond  cyn  diwedd  y  flwyddyn 
1896  yr  oedd  y  cymylau  eto  wedi  dyfod  i  guddio 
yr  awyr ;  yr  oedd  yr  ail  ferch,  Catherine  Jane, 
erbyn  hyn  yn  tynnu  at  ugain  oed,  ac  yn  eneth 
nodedig  o  hawddgar,  ac  yn  wir  grefyddol,  ac  yn 
gysur  mawr  i'w  thad  a'i  mam :  ond  pan  oddi 
cartref    mewn    masnachdy    yng    Nghaerfyrddin, 


118  Cofiant  0.  R.  Owen. 

cymerwyd  hi  yn  wael,  a  daeth  adref  mewn  gwendid 
a  llesgedd  mawr,  ac  wedi  dioddef  cystudd  caled, 
Ionawr  14eg,  1897,  ehedodd  ei  hysbryd  ymaith. 
Gladdwyd  ei  gweddillion  yn  yr  un  bedd  a'i  brawd 
bach  y  dydd  Llun  dilynol,  ynghanol  arwyddion 
o  barch  a  chydymdeimlad  tyrfa  fawr  a  ddaethai 
ynghyd.  Gyn  bron  fod  y  bedd  wedi  ei  gau  ar 
weddillion  Catherine  Jane,  dechreuodd  ei  chwaer 
hynaf,  Margretta  Mary,  ddangos  arwyddion  fod  y 
nerth  yn  pallu,  a  dydd  Gwener,  Mawrth  12 fed, 
ehedodd  ei  hysbryd  prydferth  hithau  ar  ol  ei 
chwaer  i'r  cartref  tragwyddol.  Mawrth  yr  17eg, 
cafodd  hithau  hefyd  le  i  orwedd  yn  yr  un  bedd 
a'i  chwaer  a'i  brawd  bach.  Y  hi  oedd  cyntaf- 
anedig  y  teulu,  ac  yr  oedd  wedi  tyfu  i  fod  yn  ferch 
ieuanc  nodedig  o  grefyddol  a  hawddgar.  Dang- 
hosodd  yr  eglwysi  yng  Nglandwr  a  Chefnypant  bob 
cydymdeimlad  a'u  gweinidog  a'i  deulu  yn  eu 
profedigaeth  chwerw,  ac  feily  yn  wir  y  gwnaeth  yr 
holl  wlad  oddi  amgylch,  ond  teimlodd  ein  hanwyl 
frawd,  yn  ogystal  a'i  briod  hoff,  fod  archoll  ddofn 
wedi  ei  gwneud  yn  ei  galon  gan  y  profedigaethau 
hyn.  Ar  y  Feddfaen  yn  Glandwr,  gosododd  y 
ddwy  linell  ganlynol  oeddynt  yn  ddiau  yn  fyneg- 
iant  cywir  o'i  brofiad  : — 

"  Cledd  a  min.  claddu  merch ; 
Cledd  deufin,  claddu  dwy ferch." 


Heulwen  a  Chwmwl.  119 

Bu  y  profiad  hwn  yn  amlwg  ar  bregethau  ein 
hanwyl  frawd  am  amser  maith,  ond  ymgysurai  yn 
ei  waith,  a  derbyniai  y  cymorth  sydd  yn  wastad 
i'w  gael  mewn  ymgysegriad  i  wasanaeth  yr  Ar- 
glwydd.  Bu'r  llu  mawr  o  lythyrau  cydymdeim- 
lad  o  bob  rhan  o'r  wlad  o  wir  help  iddo,  ac  mewn 
atebiad  i  un  o'r  cyfryw  a  dderbyniodd  oddiwrth 
y  foneddiges  garedig  Mrs.  David  Rees,  Capel 
Mawr,  Mon,  yr  ysgrifennodd  y  llinellau  canlynol, 
y  rhai  a  anfonwyd  i  ni  gan  Mrs.  Rees  : — 


Arglwydd  Iesu,  'm  Ceidwad  anwy], 

Bydd  di  gerllaw  ; 
Gad  im'  weld  dy  fod  yn  ymyl, 

Neu  deimlo'th  law. 
I'r  dyfodol  mi  anturiaf, 
Dan  y  gwaethaf  ymddiriedaf, 
A'th  orchmynion  byth  a  gadwaf, 

Os  caf  dy  law. 

Yn  y  t'wllwch  ni  wnaf  ofni 

Os  caf  dy  law, 
Trwyddo'n  ddiogel  fe'm  harweinir 

Os  caf  dy  law  ; 
Gelli'm  cynnal  yn  dy  lwybrau, 
Er  mor  gryf  yw'm  temtasiynau, 
Bydd  fy  nghalon  yn  dy  ddeddfau 

Os  caf  dy  law. 

Dy  ewyllys  di  a  wneler, 

Os  caf  dy  law  ; 
Byddaf  farw  mewn  gwir  hyder 

Os  caf  dy  law  ; 


120  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Caf  fy  nwyn  i  mewn  i'r  Nefoedd, 
Uwchlaw  cyrraedd  pob  tymhestloedd, 
I  dy  weled  yn  oes   oesoedd, 
A  theimlo'th  law. 

Y  mae  gweddill  y  plant  yn  fyw,  ac  yn  gwneud 
yn  dda  yn  eu  gwahanol  gylchoedd.  Yr  henaf, 
Lizzie,  wedi  priodi  yr  wythnos  hon  (Ebrill  7,  1909) 
a  Mr.  William  Owen  Farrell,  gwr  ieuanc  o  Amlwch 
ond  wedi  byw  y  rhan  f wyaf  o'i  oes  yn  Lerpwl,  ac  yn 
aelod  yn  Park  Road.  Y  maent  yn  awr  yn  byw  ym 
Manchester,  ac  wedi  ymaelodi  yn  yr  eglwys  yn 
Chorlton  Road.  Y  ddwy  ferch  Caroline  ac  Emily 
gartref  gyda'u  mam.  Y  mab  hynaf,  Mr.  Elwyn 
Owen,  yn  llanw  safle  bwysig  yn  un  o  fasnachdai 
Lerpwl,  ac  yn  byw  gartref  gyda'i  fam,  ac  ymhob 
modd  yn  harddu  y  ffydd  a  bregethwyd  gan  ei 
dad.  Y  bachgen  ieuengaf,  Thomas  John,  wedi 
dechreu  pregethu  yn  bymtheg  oed,  ac  yn  awr  yn 
yr  Ysgol  yn  Gaerfyrddin  yn  paratoi  ar  gyfer  y 
Coleg,  a  phob  arwyddion  y  daw  yn  bregethwr 
teilwng  o'i  anwyl  dad  ymhob  modd. 


PENNOD  X. 


U?  preaetbwr  pobloaai&fc. 

Yr  ydys  eisoes  wedi  gweled  fod  i'r  Parch.  0.  R. 
Owen  safle  uchel  ac  anrhydeddus  fel  gweinidog  yn 
ei  gylch  cartrefol  yng  Nglandwr  a  Lerpwl.  Ond  yn 
y  cylch  hwnnw  ei  brif  ragoriaeth  ydoedd  pregethu. 
Gellir  dod  o  hyd  i  lawer  o  frodyr  da  yn  llafurio 
mewn  ardaloedd  gwledig  neu  mewn  tref  fel  yntau. 
oedd  yn  rhagori  arno  mewn  llawer  o  gyfeir- 
iadau,  rhai  ohonynt  yn  fwy  diwyd  a  medrus  fel 
meddylwyr  a  darllenwyr.  Er  nad  ydoedd  o  gwbl 
yn  gyffredin  o  ran  ei  ysgolheigdod,  eto  nis  gellid 
ei  gyfrif  yn  orweithgar  fel  myfyriwr  a  darllenwr 
yn  ei  lyfrgell.  Nid  oedd  ganddo  flas  lawer  ar  ddar- 
llen  cyfrolan  mawrion  ar  Ddiwinyddiaeth,  a  gall- 
asai  yn  ddiau  fod  wedi  gwneud  llawer  mwy  nag 
a  wnaeth  mewn  cydnabyddu  a  llenyddiaeth 
ddiwinyddol  ac  athronyddol  ei  oes.  Ceid  yn 
ddiau  lawer  a  ragorent  arno  fel  arweinyddion 
gwladol  a  chymdeithasol.  Yr  oedd  yn  ffyddlon  i 
gynulliadau  ei  enwad  ymhell  ac  yn  agos.  Pan 
ym  Mhenfro,  dilynai  y  cyfarfodydd  chwarterol 
yn  ei  sir  mor  ffyddlon  a  neb,  ond  ychydig  iawn 
o  ran  a  gymerai  efe  yn  y  gweithrediadau.  Ni 
ddilynodd  neb  gyfarfodydd  Undeb  yr  Anibynwyr 


122  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Gymreig  yn  y  De  a'r  Gogledd  yn  fwy  cyson  nag 
efe,  ond  yn  y  rhai  hynny  drachefn  ni  chymerai 
unrhyw  ran  amlwg  yn  y  gweithrediadau.  Yr  oedd 
yn  bresennol  yn  y  cyfarfod  cyntaf  o  eiddo  yr 
Undeb,  yr  hwn  a  gynhaliwyd  yn  nhref  Caer- 
fyrddin  pan  yr  ydoedd  efe  yn  fyfyriwr  yn  y  coleg. 
Gawn  ef  hefyd  yn  y  cyfarfodydd  yng  Nghaernarfon 
y  flwyddyn  ddilynol — ychydig  fisoedd  wedi  ei 
urddiad  yng  Nglandwr.  Yn  wir,  y  mae  yn  amheus 
gennym  a  gollodd  ef  fwy  na  rhyw  ddau  neu  dri 
o'r  cyfarfodydd  o'r  cychwyn  hyd  y  cyfarfod  olaf 
iddo  fod  ynddo  yn  Rhosllanerchrugog  ychydig 
fisoedd  cyn  ei  farwolaeth.  Ond  anaml  y  cymerai 
efe  ei  le  yng  ngwaith  y  pwyllgorau,  ac  ychydig 
ydoedd  ei  ddyddordeb  mewn  pethau  o'r  fath.  Yn 
ofer  y  troir  dalennau  cylchgronau  yr  enwad  am 
gynhyrchion  llenyddol  o'i  eiddo,  oblegid  nid  ys- 
grifennodd  ond  rhyw  ddwy  neu  dair  o  ysgrifau  i'r 
Wasg  heblaw  newyddion  hwnt  ac  yma  a  ysgrif- 
ennodd  i'r  Tyst  a'r  Dydd  rai  blynyddau  yn  ol  dan 
yr  enw  "  Llythyrau  O.R.O."  Cawn  mewn  penod- 
au  dilynol  alw  sylw  at  ei  gymeriad  fel  Darlithydd 
ac  Emynydd,  digon  i  ni  yn  awr  ydyw  dweyd  mai 
fel  Pregethwr  poblogaidd  y  cofir  ef  yn  hir  yn  hanes 
y  Pulpud  Gymreig.  Mewn  ystyr,  gellir  yn  briodol 
ddisgrifio  Mr.  0.  R.  Owen  gyda'r  frawddeg  honno  : 
"  A  man  of  one  idea," — a  phregethu  ydoedd  yr 
idea    honno.     Pregethwr    a    phregethu    ydoedd 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  123 

popeth  ganddo  pan  yn  blentyn,  er  mwyn  dyfod  yn 
bregethwr  y  gadawodd  yr  aradr  a'r  ffarm  pan  yn 
bedair-ar-ddeg  oed,  pregethu  ydoedd  ei  hoff 
waith  pan  yn  yr  ysgol  a'r  coleg,  ac  fel  pregethwr  yn 
swyno  y  miloedd  a'i  hyawdledd  melus,y  treuliodd 
ei  oes.  Daeth  yn  boblogaidd,  fel  y  gwelsom,  ar 
unwaith  ;  yn  wir,  nid  oedd  wedi  bod  yn  y  coleg 
ond  ychydig  fisoedd  nad  oedd  y  son  am  dano  fel 
pregethwr  wedi  cyrraedd  hyd  ymhell  yn  y  siroedd 
cylchynol,  a'r  galw  am  dano  yn  barhaus.  Gyn 
terfyn  ei  dymor  yn  y  Coleg  yr  oedd  wedi  cael 
cynnyg  mwy  nag  un  alwad ;  yn  wir,  fel  y  gwelsom, 
cafodd  ddwy  alwad  yn  fTurfiol  i'w  law  y  ddau 
ddiwrnod  agosaf  i'w  gilydd.  Wedi  ei  sefydliad 
yng  Nglandwr,  daeth  yn  uniongyrchol  i  gael  ei  alw  i 
gyfarfodydd  pregethu.  Y  cyntaf  o'r  cyfryw  iddo 
fod  ynddo  o'r  tuallan  i  gylch  ei  sir  ei  hun,  hyd  y 
gallwn  weled,  ydoedd  cyfarfod  sefydlu  y  Parch. 
J.  T.  Evans,  yn  Heol  Awst,  Caerfyrddin,  yn  gynnar 
yn  y  flwyddyn  gyntaf  ar  ol  ei  urddiad.  Pregethodd 
y  noson  gyntaf  o  flaen  y  Parch.  Aeron  Jones,  y 
pryd  hwnnw  o  Gastellnewydd  Emlyn.  Cafodd 
oedfa  nodedig  yn  y  cyfarfod  hwnnw.  Y  mis  Mai 
dilynol,  cynhelid  y  Gymanfa  dair  sir  yn  Aber- 
aeron,  ac  yn  ol  trefniant  yr  hen  weinidog  parchus, 
y  Parch.  William  Evans,  rhoddwyd  ef  i  ddechreu 
yr  oedfa  ddeg  ar  y  maes  trwy  ddarllen  a  gweddio  ; 
a  gwnaeth  hynny  gyda  phriodoldeb  neilltuol ;  yn 


124  Cofiant  0.  R.  Owen. 

wir,  y  mae  son  am  y  gwasanaeth  dechreuol  hwnnw 
yn  aros  yn  y  wlad  honno  hyd  heddyw.  Ac  arferai 
yntau  edrych  yn  ol  at  yr  amgylchiad  fel  ei  ym- 
ddanghosiad  cyntaf  ym  mhulpud  y  Gymanfa,  safle 
y  parhaodd  i'w  llenwi  gyda  medr  a  llwyddiant 
mawr  o  hynny  hyd  derfyn  ei  oes.  Y  mae  wedi  bod 
i  mi  yn  orchwyl  dyddorol  i  edrych  dros  ei  ddydd- 
iaduron  am  flynyddau  cyntaf  ei  weinidogaeth, 
ac  i  sylwi  fel  yr  oedd  yn  parhaus  fyned  rhagddo 
yn  ei  boblogrwydd  fel  pregethwr,  yn  ol  fel  y  gellir 
barnu  hynny  wrth  ei  ymrwymiadau  mewn  cyf- 
arfodydd  neilltuol.  Y  gymanfa  leol  gyntaf  iddo 
gael  ei  alw  iddi  ydoedd  yr  eiddo  Merthyr  Tydfil 
a'r  cylch  yn  1875,  a  phregethodd  yno  fel  y  canlyn  : 
Nos  Sadwrn  yn  Heolgerrig,  bore  Saboth  yn  Aber- 
canaid,  prynhawn  yn  Soar,  yr  hwyr  yn  Bethesda, 
a  nos  Lun  yn  Nhroedyrhiw.  Yn  Ionawr  1876, 
y  talodd  ei  ymweliad  cyntaf  a  Lerpwl,  a  threuliodd 
yma  ddau  Saboth  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  yn 
Grove  Street,  yr  hon  oedd  ar  y  pryd  heb  weinidog 
yn  yr  argyfwng  rhwng  ymadawiad  Dr.  William 
Rees  a  dyfodiad  ei  ddilynydd,  y  Parch.  William 
Nicholson.  Y  bore  Saboth  cyntaf  yr  oedd  yn 
Great  Mersey  Street,  a'r  ail  fore  Saboth  yr  oedd 
yn  y  Tabernacl,  ac  y  mae  gan  lawer  sydd  eto  yn 
fyw  adgofion  dymunol  am  yr  ymweliad  cyntaf 
hwnnw  o'i  eiddo  a'r  cylch.  Yr  haf  hwnnw  yrj 
oedd  yn  bresennol  yng  Nghymanfa  leol  Llanelli, 


Y  Pregeihwr  Poblogaidd.  125 

a  Chymanfa  leol  Aberiawe.  Wedi  croesi  i'r 
flwyddyn  ddilynol,  1877,  y  mae  ei  ymrwymiadau 
oddicartref  yn  amlhau  yn  ddirfawr,  ac  er  nad  ydyw 
eto  ond  tair-ar-hugain  oed,  y  mae  yn  amlwg  yn 
cael  ei  ystyried  gan  yr  eglwysi  trwy  y  wlad,  Dde  a 
Gogledd,  yn  un  o  wyr  dewisol  y  cyfarfod  mawr 
a'r  gymanfa.  Cawn  ef  ym  Methesda,  Arfon,  yng 
Nghymanfa  y  Pasg  am  y  tro  cyntaf  y  flwyddyn 
honno,  ac  ym  Mai  y  mae  yn  pregethu  ar  y  maes  yn 
y  Gymanfa  yn  Gibeon  yn  Sir  Gaerfyrddin  ;  a 
hwnnw,  mae  yn  amlwg,  ydoedd  y  tro  cyntaf  iddo 
bregethu  ar  y  maes  mewn  Gymanfa.  Yr  un  mis 
yr  oedd  yn  pregethu  drachefn  ar  y  maes  yn  yr 
oedfa  ddau  o'r  gloch  yn  y  Gymanfa  Orllewinol  yn 
Rhydybont,  Sir  Aberteifi.  Yn  ddiweddarach  yn 
yr  haf  hwnnw,  yr  oedd  yn  bresennol  yn  Undeb  yr 
Anibynwyr  Gymreig  ym  Mhorthmadog,  a  phre- 
gethodd  yn  Salem  nos  Fawrth,  gyda  Mr.  Ossian 
Davies — oedfa  drefnwyd  ar  y  pryd  oblegid  fod  y 
cap  el  arall  yn  11  awn.  Gwelwn  ei  fod  mewn  amryw 
gyfarfodydd  ereill  trwy  Dde  a  Gogledd  yn  ystod 
yr  un  flwyddyn.  Yn  1878,  y  talodd  ei  ymweliad 
cyntaf  a  Chymanfa  leol  Ffestiniog.  Yn  1879  y 
pregethodd  gyntaf  yng  Nghymanfa  Lerpwl  ac 
hefyd  mewn  Gymanfa  Sirol  yn  y  Gogledd,  a  hynny 
yn  Llanbrynmair.  Yr  oedd  yr  Hybarch  Ddr. 
Owen  Evans,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  weinidog 
yn  y  cylch  pwysig  hwnnw,  wedi  ei  glywed  ychydig 


126  Cofiant  O.  R.  Owen. 

fisoedd  cyn  hynny  yn  Derwenlas  a  Dolwyddelen, 
ac  wedi  ei  hoffi  yn  fawr,  cymeradwyodd  ef  i'r 
cyfeillion  fel  "  dawn  newydd  '*  y  gallent  ei 
wahodd  i'r  Gymanfa.  Gwnaed  hynny,  a  rhoddodd 
yntau  foddlonrwydd  cyffredinol.  Yn  1880,  yr 
oedd  cyfarfodydd  yr  Undeb  yn  Nhreorci,  ac 
yntau  yn  un  o'r  siaradwyr  yn  y  prif  gyfarfod  cy- 
hoeddus.  Tybiwn  ein  bod  wedi  ysgrifennu 
llawn  digon  heb  fanylu  ychwaneg  gyda'i  ym- 
rwymiadau  yn  y  blynyddau  hyn,  i  ddangos  ei  fod 
cyn  terfyn  deng  mlynedd  cyntaf  ei  weinidogaeth, 
a  chyn  ei  fod  yn  ddeg-ar-hugain  oed,  wedi  cyrraedd 
safle  gwbl  eithriadol  fel  pregethwr  poblogaidd  yn  ei 
enwad  trwy  Dde  a  Gogledd  Cymru.  Ac  yr  oedd 
ar  y  maes  yn  pregethu  yn  uchelwyliau  yr  enwad  y 
pryd  hynny  nifer  o  ddynion  na  bu  eu  rhagorach 
mewn  unrhyw  gyfnod  yn  ein  hanes.  Yn  eu  mysg 
yr  oedd  rhai  henafgwyr  oedd  bellach  wedi 
cyrraedd  pob  anrhydedd  oedd  gan  eu  cenedl  i'w 
rhoddi  iddynt,  ac  yn  eu  pregethu  yn  cynrychioli 
y  type  rhagoraf  o  ddoniau  y  Pulpud  Gymreig  yn  y 
blynyddau  gynt.  Dynion  felly  oedd  Dr.  Thomas 
Rees,  Abertawe  ;  William  Jenkins,  Pentre  Estyll ; 
Thomas  Davies,  D.D.,  Llanelli ;  John  Davies. 
Glandwr  ;  William  Edwards,  Aberdar  ;  y  Proff. 
Morgan,  Gaerfyrddin  ;  David  Jones,  B.A.,  Merthyr 
yn  y  De  ;  a  Dr.  William  Rees  ;  Dr.  David  Roberts, 
Gwrecsam ;     William    Griffith,    Gaergybi ;     Dr. 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  127 

John  Thomas ;  John  Roberts,  Conwy ;  R. 
Thomas  (Ap  Vy chart)  ;  E.  Stephens,  Tanymarian, 
yn  y  Gogledd,  a  phregethodd  Mr.  Owen  lawer  o 
weithiau  gyda'r  cewri  hyn.  Edmygai  efe  y  rhai 
hyn  gyda'r  edmygedd  mwyaf,  a  meddylient  hwy- 
thau  y  byd  ohono  yntau  fel  pregethwr  ieuanc. 
Yn  yr  un  cyfncd  drachefn  yr  oedd  gan  yr  enwad 
Anibynol  genhedlaeth  o  bregethwyr  a  safai  rhwng 
Mr.  Owen  a'r  rhai  ydys  wedi  cyfeirio  atynt,  oedd 
yn  y  blynyddau  hynny  yn  ddynion  yn  eu  llawn 
nerth,  ac  ynghanol  eu  dyddiau,  a'u  poblogrwydd  yn 
llanw  yr  holl  wlad.  Dynion  fel  T.  Penri  Evans, 
Ceinewydd ;  T.  P.  Phillips,  Horeb ;  W.  Emlyn  Jones, 
Treforris  ;  Job  Miles,  Aberystwyth ;  B.  Davies, 
Treorki;  D.  Williams,  Rhydybont ;  R.  Thomas, 
Glandwr  ;  D.  Thomas,  Gymer,  yn  y  De  ;  a  Dr.  Owen 
Evans ;  Lewis  Probert,  Porthmadog ;  William 
Nicholson  ;  E.  Herber  Evans  ;  D.  M.  Jenkins  ; 
Hugh  Jones,  Birkenhead;  D.  S.  Davies,  Bangor, 
yny Gogledd;  ac  yn  gyfoedion  a'n  cyfaill  yr  oedd 
dynion  ieuainc  o  bregethwyr  ardderchog,  amryw 
ohonynt  erbyn  hyn  wedi  marw,  ac  ereill  sydd  eto 
yn  fyw.  Ond  nid  yw  yn  un  amharch  i'r  brodyr 
rhagorol  hyn  oil  i  ddweyd  y  safai  Mr.  Owen  mor 
boblogaidd  fel  pregethwr  ym  marn  yr  eglwysi  a 
neb  ohonynt. 

Ond  nid  poblogrwydd  dros  gyfnod  byr  yn  unig 
ydoedd  yr  eiddo  ein  cyfaill.    Gwelwyd  llawer  pre- 


128  Cofiant  O.  R.  Owen. 

gethwr  cyn  hyn  yn  cychwyn  yn  dra  phoblogaidd, 
ac  am  flynyddau  cyntaf  ei  weinidogaeth  yn  hynod 

0  amlwg  mewn  cyfarfodydd  a  chymanfaoedd,  ond 
yn  machlud  yn  gynnar,  a'r  poblogrwydd  oil  yn  cilio 
mewn  amser  byr.  Ym  myd  poblogrwydd  pregeth- 
wrol,  fel  ymhob  byd  arall,  y  mae  gwirionedd  yn  yr 
ymadrodd  "  un  genhedlaeth  a  aeth,  a  chenhedlaeth 
arall  a  ddaeth,"  a  rhyfedd  mor  gyflym  y  mae  y 
naill  yn  rhoddi  ffordd  i'r  Hall.  Am  lawer  pregethwr 
poblogaidd  gellir  dweyd  fel  am  gicaion  Jonah, 
"  mewn  noswaith  y  bu,  ac  mewn  noswaith  y  darfu." 
Ond  nid  i'r  dosbarth  hwnnw  o  bregethwyr  poblog- 
aidd y  perthynai  Mr.  0.  R.  Owen.  Gad wodd  ei  safle 
ar  hyd  ei  oes.  Er  gweled  cenhedlaeth  ar  ol  cenhedl- 
aeth  o  rai  ieuengach  nag  ef  yn  dyfod  i'r  maes,  a'r 
rhai  hynny,  lawer  ohonynt,  yn  perthyn  i  oes  wahan- 

01  hollol  i'r  eiddo  ef  mewn  addysg  a  diwylliant ;  eto 
ni  chollodd  ei  le  yn  rheng  flaenaf  pregethwyr  poblog- 
aidd ei  genedl,  ac  am  ugain  mlynedd  olaf  ei  fywyd, 
nid  yn  unig  cadwodd  y  poblogrwydd  eithriadol  yd- 
oedd  wedi  gyrraedd  yn  ystod  y  deng  mlynedd  cynt- 
af, ond  ychwanegodd  ato  flwyddyn  ar  ol  blwyddyn. 

Dichon,  pe  y  gofynnid  i'r  rhai  a'i  hadwaenent  i 
esbonio  a  chyfrif  am  y  poblogrwydd  hwn,  na 
cheid  hwynt  oil  yn  unfryd-unfarn  ar  y  cwestiwn. 
Nis  gallasai  neb  a'i  hadwaenai  lai  na  chydnabod  y 
ffaith  o'i  boblogrwydd  ynddi  ei  hun.  Dalier  ef 
ar  gyfer  unrhyw  safon  o  boblogrwydd  pregethwrol, 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  129 

ac  y  mae  ein  cyfaill  yn  dyfod  i  fyny  a  hi.     Os  mai 
wrth  boblogrwydd  y  golygir  un  sydd  yn  adnabydd- 
us  i  nifer  lliosog  o'i  gydwladwyr,  yna  yr  oedd  Mr. 
0.  R.  Owen  yn  wir  boblogaidd,  oblegid  adwaenid 
ef  ymhob  rhan  o'r  wlad.     Os  mai  wrth  boblog- 
rwydd y  golygir  un  yr  hoffai  pobl  ei  glywed  a'l 
wrando  yn  pregethu  drosodd  a  throsodd,  yna  yr 
oedd  efe  yn  wir  yn  un  felly,  oblegid  wedi  iddo 
ymweled  ag  ardal  unwaith,  byddai  yn  sicr  o  gael 
ei   wahodd   yno    drachefn.     Os   mai   wrth   bobl- 
ogrwydd y  golygir  un  yn  cael  ei  hoffi,  nid  gan  rhyw 
un  dosbarth  o  wrandawyr,  ond  gan  bob  dosbarth, 
yna   yn   sicr   yr   oedd   Mr.    Owen   felly,    oblegid 
gwrandewid  ef  yn  awchus  ac  ewyllysgar  gan  bob 
dosbarth  yn  y  cynulleidfaoedd  yn  ddiwahaniaeth. 
Ac    ymhellach,    os    mai    wrth    boblogrwydd    y 
golygir  un  yn  parhau  yn  dderbyniol  a  chymer- 
adwy  am  flynyddau  gyda'r  un  cynulleidfaoedd, 
yna  yn  bendifaddeu  yr  oedd  Mr.  0.  R.  Owen  yn  un 
o'r  pregethwyr  Gymreig  mwyaf  poblogaidd  yn  ei 
oes,  oblegid  parhaodd  ar  flaen  y  rhenc  am  dros 
bymtheng-mlynedd-ar-hugain,  hyd  onid  iddo  gan 
angeu  fethu  yn  hwy  a  bod  ar  y  mur.     Ac  nis  gellir 
esbonio   y   ffaith   yma   i   ffwrdd   trwy   wenu   yn 
oraclaidd  a  thosturio  yn  gall  wrth  ddwlni  tybiedig 
y  cyhoedd.     Gall  cymdeithas  yn  ddiau  gael  ei 
thwyllo  weithiau  fel  ag  i  gymeryd  yr  us  am    y 
gwenith,  a  thybio  yn  ei  hanwybodaeth  mai  aur  yw 

K 


130  Cofiant  0.  R.  Owen. 

popeth  melyn  ;  ond  ys  dywedai  Abraham  Lincoln : 
"  One  may  fool  some  people  all  the  time,  one  may 
fool  all  the  people  some  time,  but  one  cannot  fool  all 
the  people  all  the  time."  Y  mae  cymdeithas  yn 
graffach  nag  y  meddylir  yn  fynych  i  adnabod 
dynion,  a  serch  y  gall  fethu  weithiau  trwy  roddi 
mwy  o  gydnabyddiaeth  o  fawredd  i  un  nag  a  deil- 
ynga,  a  llai  o  barch  i  un  arall  nag  y  mae  yn  ei 
haeddu,  eto  fel  rheol,  ca  pawb  ei  wir  le  yn  ei 
syniad  yn  hwyr  neu  yn  hwyrach.  Arferai  y 
diweddar  Hybarch  Ddr.  John  Thomas — acyroedd 
efe  yn  enwog  fel  sylwedydd  craff — ddweyd,  nad 
adnabu  efe  yr  un  pregethwr  erioed  yn  boblogaidd 
am  oes  faith  nad  oedd  rhyw  esboniad  teg  a  chyfiawn 
yn  bosibl  ar  hynny.  Ac  yn  hyn  yn  ddiameu  yr 
oedd  yn  gywir.  Wrth  gyfrif  am  boblogrwydd  Mr. 
0.  R.  Owen,  credwn  fod  yn  rhaid  cymeryd  mwy 
nag  un  elfen  i  ystyriaeth.  Yr  oedd  yn  ei  gymeriad 
ef  fel  pregethwr  gyfuniad  o  ragoriaethau,  ac,  fel  y 
credwn,  yn  cyfrif  yn  deg  am  ei  boblogrwydd.  Yn 
y  lie  cyntaf  oil,  yr  oedd  ein  cyfaill  yn  un  syml  ac 
anger ddol  yn  ei  grediniaeth  o'r  Efengyl  a  bregethid 
ganddo.  Yr  oedd  ei  grediniaeth  ef  o'r  Efengyl, 
nid  yn  ganlyniad  gwybodaeth  yn  gymaint  ag  yr 
oedd  yn  ganlyniad  adnabyddiaeth.  Credai  yn  yr 
Efengyl,  nid  oblegid  ei  fod  yn  deall  ei  hathraw- 
iaethau  mewn  ystyr  feddyliol  neu  athronyddol, 
nid  oblegid  ei  fod  wedi  casglu  gwybodaeth  eang 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  131 

am  ei  hegwyddorion,  ond  yn  hytrach  oblegid  ei  fod 
wedi  byw  yng  nghymdeithas  yr  Efengyl  o'i  febyd. 
Ffydd  plentyn  yn  ei  dad,  ac  adnabyddiaeth 
plentyn  o'i  dad,  ydoedd  ffydd  ac  adnabyddiaeth 
ein  cyfaill  yn  Nuw  a'r  Efengyl  a  bregethid  ganddo. 
Ni  chymerodd  ei  flino  erioed  gan  amheuon,  ac  ni 
thybiodd  erioed  mai  ei  waith  ef  fel  pregethwr 
ydoedd  profi  gwirionedd  yr  Efengyl.  Cymerai  efe 
yr  athrawiaethau  mawrion  a  ddysgir  yn  y  Gyfrol 
Sanctaidd  am  Dduw,  am  ddyn,  am  bechod,  am 
Waredwr,  etc.,  yn  ganiataol,  fel  pethau  nad  oedd 
eisiau  profi  eu  gwirionedd.  Yn  ei  berthynas  a'r 
pethau  hyn  oil,  gallasai  efe  ddweyd  yn  hyf,  "  Yr 
wyf  fi  yn  credu,  ac  am  hynny  yn  llefaru."  Ac  nis 
gall  nad  oedd  ei  grediniaeth  syml  ac  argyhoedd- 
iadol  yn  yr  Efengyl  yn  elf  en  gref  yn  ei  effeithiol- 
rwydd  fel  pregethwr,  ac  felly  yn  uniongyrchol  yn 
ei  boblogrwydd.  Nis  gallasai  neb  gyhuddo  Mr. 
Owen  o  fod  yn  pregethu  yr  hyn  nad  ydoedd  yn 
gredu.  Cariai  argyhoeddiad  o'i  symlrwydd  a'i 
gywirdeb  ar  y  wyneb,  a  mynegai  ei  genadwri  fel 
un  wedi  ei  derbyn  yn  syml  gan  ei  Feistr.  Os  mai 
wrth  Broffwyd  y  golygir  un  yn  dywedyd  allan  (forth 
telling),  fel  ein  dysgir  mai  dyna  oedd  un  ystyr  i'r 
gair  proffwyd  dan  yr  hen  oruchwyliaeth,  yna  yr 
oedd  Mr.  Owen  yn  broffwyd  i'r  Arglwydd  yn  yr 
ystyr  hwnnw  i'r  gair.  Nid  ydyw  yn  perthyn  i  ni 
yn  bresennol  i  ddadleu  dros  nac  yn  erbyn  safle 


132  Cofiant  O.  R.  Owen. 

ddiwinyddol  Mr.  Owen,  dichon  y  dywedai  rhai  fod 
ei  ddiwinyddiaeth  yn  hen,  ac  nad  oedd  yn  ddigon 
modern  i  gyfarfod  gofynnion  newyddion  y  dyddiau 
diweddaf.  Beth  bynnag  am  hynny,  yr  oedd  Mr. 
Owen  yn  ei  chredu  a'i  holl  galon  ac  a'i  holl  enaid, 
a  rhoddai  y  grediniaeth  honno  nerth  yn  ei  bre- 
gethiad  ohoni.  A  dyweder  a  fynner,  y  mae  pobl 
fel  rheol  yn  hoffi  cenadwri  a  swn  cadernid  a  sicr- 
wydd  ynddi. 

Elfen  arall  ag  oedd  yn  amlwg  yng  nghymeriad 
ein  hanwyl  frawd  fel  pregethwr,  ag  sydd  i  raddau 
helaeth,  ni  a  gredwn,  yn  cyfrif  am  ei  boblogrwydd, 
ydoedd  nodwedd  Ysgrythyrol  ac  efengylaidd  ei 
bregethu.  "  Pregethu  y  gair  "  ydoedd  pregethu 
Mr.  0.  R.  Owen  mewn  modd  arbennig.  Gwyddai 
yr  Ysgrythyr  Lan  er  yn  fachgen,  ac  yr  oedd  "  y 
Gair  a'r  Dystiolaeth  "  iddo  ef  yn  derfyn  ar  bob 
cwestiwn.  Difynnai  adnodau  gyda  chywirdeb 
difeth,  a  brithid  ei  bregethau  gan  gymhariaethau 
wedi  eu  cymeryd  o'r  Ysgrythyrau.  Tra  y  byddai 
ereill  yn  ceisio  synnu  a  dyddori  eu  gwrandawyr 
trwy  ddifynnu  o  weithiau  beirdd  ac  athronwyr 
Seisnig  a  Germanaidd,  ymfoddlonai  efe  ar  ddifynnu 
beirdd  a  phroffwydi,  efengylwyr  ac  apostolion 
y  Beibl.  Ac  wedi'r  cyfan  yr  ydoedd  yn  hyn  yn 
byw  mewn  awyrgylch  mwy  cynefin  i'r  Gymro. 
Ac  yr  ydoedd  ei  bregethu  drwyddo  draw  yn 
Efengylaidd,    a    rhoddi     i'r    hen    air    hwnnw 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  133 

ei  ystyr  ehangaf.  Hanfod  ei  bregethu  ef  oedd  fod 
Duw  yn  yr  Efengyl  yn  cadw  i  fywyd  tragwyddol 
y  rhai  a  gredent  yn  ei  Fab,  tra  nad  oes  iechydwr- 
iaeth  yn  neb  arall.  Gallasai  efe  gyda  phriodoldeb 
gymhwyso  ato  ei  hun  y  geiriau,  "  Ni  fernais  i  mi 
wybod  dim  yn  eich  plith  ond  Iesu  Grist,  a  hwnnw 
wedi  ei  groeshoelio."  A  dyweder  a  fynner  am  y 
cyfnewidiad  sydd  yn  eymeryd  lie  yn  chwaeth 
dynion,  y  mae  y  genedl  Gymreig  eto  heb  golli  ei 
dyddordeb  mewn  pregethu  o'r  fath  yma,  ac  yn 
sicr  yr  oedd  yr  elfen  hon  ym  mhregethau  ein 
cyfaill  yn  elfen  gref  yn  ei  boblogrwydd.  Rhaid 
ychwanegu  at  hyn  drachefn  y  mesur  helaeth  o 
drefnusrwydd  a  chwaeth  dda  a  nodweddai  ei 
bregethau  yn  eu  cyfansoddiad.  Gredai  Mr.  Owen 
mewn  gwneud  ei  holl  waith  yn  weddaidd  ac  mewn 
trefn.  Paratoai  ei  bregethau  yn  fanwl,  ysgrifennai 
hwynt  yn  llawn,  ac  fel  rheol  traddodai  hwynt  fel 
y'u  hysgrifenwyd.  Byddai  ei  iaith  bob  amser  yn 
l&n  a  phrydferth,  ac  ni  cheid  ef  byth  yn  euog  o 
fradychu  chwaeth  mewn  ymadrodd  na  syniad. 
Eto  nodweddid  ei  bregethu  gan  elfen  gref  o'r 
ymarferol  a'r  apeliadol.  Glywsom  y  diweddar 
Hybarch  William  Griffith,  Caergybi,  yn  fynych 
yn  rhoddi  y  cyngor  hwnnw  i  bregethwyr  ieuainc  : 
"  Gwyliwch  ar  fod  eich  pregethau  yn  gymhwys- 
iadol,  a'i  fod  yn  cyfateb  i  amgylchiadau  y  gwran- 
dawyr,  eich  bod  yn  amcanu  dweyd,  nid  y  pethau 


134  Cofiant  0.  R.  Owen. 

hawddaf  i'w  dweyd,  ond  y  pethau  rheitiaf  i'w 
dweyd  ;  ac  ymdrechu  dwyn  y  pethau  yn  agos  at 
bob  un.  Nid  pregethu  am  ddynion  yw  ein  gwaith, 
ond  pregethu  i  ddynion,  perswadio  dynion,  erfyn 
a  deisyf  ar  ddynion."  Yr  oedd  pregethau  ein 
cyfaill  yn  llawn  gyflawni  y  disgrifiad  hwn  o'r  hyn  a 
ddylai  pregethu  fod.  Yr  oedd  yn  ymarferol  ac 
apeliadol  ;  a  phregethu  a'r  nodweddion  hyn  yn 
amlwg  ynddo  ydyw  y  pregethu  sydd  wedi  bod  yn 
boblogaidd  yng  Nghymru  ar  hyd  y  blynyddau  ; 
ac  yr  oedd  Mr.  Owen  yn  ddilynydd  ardderchog  i'r 
tadau  yn  yr  ystyr  yma.  Deuai  at  ei  gynulleidfa 
fel  un  anfonedig  gan  Dduw,  a  chenadwri  ganddo 
oddi  wrth  Dduw  at  ddynion.  Nid  yr  un  fyddai 
neges  y  pregethwr  bob  amser,  ond  ni  byddai  yr  un 
bregeth  o'i  eiddo  heb  neges,  a  honno  yn  un  hollol 
ymarferol.  Weithiau  cenadwri  o  gerydd  a  rhy- 
budd  yn  erbyn  pechodau  yr  oes  a  fyddai  baich  y 
bregeth,  ac  os  felly,  mynegai  y  pregethwr  hi  fel 
Cenad  yr  Arglwydd,  heb  floesgni  ar  ei  dafod  na 
maneg  am  ei  ddwylaw.  Bryd  arall  baich  y  genad- 
wri  fyddai  gwahodd  y  pechadur  euog  i  adael  ei 
bechod  a  dychwelyd  at  yr  Arglwydd,  gan  ddangos 
iddo  lawn  sicrwydd  yr  Efengyl  am  ei  iechydwr- 
iaeth.  Bryd  arall  cenadwri  o  gysur  a  diddanwch 
i'r  rhai  ar  ddarfod  am  danynt  gan  ystormydd  a 
phrofedigaethau  bywyd,  fel  y  bregeth  honno  o'i 
eiddo  ar  "  Atal  y  mae  Efe  ei  wynt  garw  ar  ddydd 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  135 

dwyreinwynt ;"  ond  beth  bynnag  fyddai  y  genad- 

wri,  mynegid  hi  yn  fTyddlawn  fel  cenadwri  Duw 

at  ddynion. 

Drachefn,  wrth  geisio  cyfrif  am  boblogrwydd 

ein  cyfaill  fel  pregethwr,  rhaid  cymeryd  i  ystyr- 

iaeth  ei  ddawn  a'i  hyawdledd  fel  siaradwr.     Yr 

oedd  o'i  febyd  yn  siaradwr  o'r  fath  fwyaf  naturiol, 

ac  wrth  hir  ymarfer,  datblygodd  a  pherffeithiodd 

y  ddawn  naturiol  oedd  ynddo,  nes  ei  fod  yn  cael 

ei  gydnabod   gan  bawb   a'i   clywodd   fel  un   o'r 

siaradwyr  mwyaf  perffaith  a  esgynnai  i  bulpud. 

Meddai  ar  ystorfa  o  lais  o'r  fath  fwyaf  swynol  a 

melodaidd,   a  hwnnw  ganddo  o  dan  lywodraeth 

hollol.     Nid  ydoedd  yn  ddoniol  yn  yr  ystyr  o  fod 

yn  arabus,  anfynych  y  dywedai  unrhyw  sylw  y 

gellid  ei  gyfrif  yn  wit,  ac  ni  byddai  byth  yn  gwneud 

y  peth  a  elwir  yn  ganu  neu  chantio  pregeth.     Y 

mae  y  diweddar  Ddr.  John  Thomas  yn  ei  draeth- 

awd  galluog  ar  "  Y  Pulpud  Cymreig  "  yn  ei  gyfrol 

o   Draethodau   a   Phregethau,    a   gyhoeddwyd   yn 

1863,  yn  gwneud  gwahaniaeth  rhwng  y  "  Dawn 

Cymreig  "  yn  yr  ystyr  a  roddid  iddo  yn  y  De  a'r 

Gogledd  y  pryd  hwnnw,  ac  fel  hyn  y  sylwa  : — 

Mae  i'r  gair  yma,  fel  i  lawer  o  eiriau  ereill,  ystyr 
wahanol  yn  y  De  a'r  Gogledd.  Yn  y  Gogledd  yr  hyn 
a  feddylir  wrth  "  Ddawn  "  neu  ddyn  doniol  ydyw  un 
yn  gallu  traethu  ei  f eddwl  gydag  eglurder  a  rhwyddineb 
iddo  ei  hun,  a  boddhad  i  bawb  fyddo  yn  ei  wrando, 
a  dyna,  feddyliem,  yw  ei  ystyr  briodol.     Ond  yn  y  De 


136  Cofiant  0.  R.  Owen. 

cyfyngir  ystyr  y  gair  dawn  i'r  gallu  i  wneud  smi 
peroriaethus  wrth  bregethu — canu  neu  chantio  y  bre- 
geth.  Nid  ydym  yn  gwbl  sicr  i  ba  gyfnod  yn  hanes 
y  Pulpud  Cymreig  y  perthyn  dechreuad  y  dawn  yma. 
Mae  yn  bur  sicr  nad  yw  yn  perthyn  i'r  cyfnod  cyntaf. 
Nid  oedd  dim  o'i  ddelw  ar  y  Puritaniaid  a'r  Anghyd- 
ffurfwyr.  Mae  yn  sicr  hefyd  nad  yw  yn  perthyn  i'r 
Diwygwyr  Methodistaidd.  Yr  oedd  tan  a  bywyd 
yn  eu  gweinidogaeth  hwy,  ond  ar  ol  eu  dyddiau 
hwy  y  dechreuwyd  y  canu  wrth  bregethu.  Arddull 
Ddeheuol  ydyw  yn  bennaf.  Mae  yn  wahanol  i'r 
swn  lleddf,  trydaraidd,  cwynfanus  sydd  yn  bur 
gynredin  yn  y  Gogledd.  Dullwedd  Anibynol  ydyw 
hefyd  yn  ddechreuol,  er  fod  enwadau  ereill  wedi  cyf- 
ranogi  yn  helaeth  ohono,  a  rhai  wedi  disgyn  yn  ddyfn- 
ach  iddo,  eto  ymysg  yr  Anibynwyr  y  cychwynodd, 
ac  i'r  ganrif  hon  y  perthyn.  Mae  hen  weinidog 
Anibynol  yn  awr  yn  fyw,  ddechreuodd  bregethu  cyn 
diwedd  y  ganrif  ddiweddaf ,  yn  cofio  adeg  pan  nad  oedd 
y  dawn  yma  yn  adnabyddus  ym  mhulpudau  Cymru. 
Y  diweddar  Barch.  D.  Davies,  Sardis,  oedd  tad  yr 
ysgol  yma,  ac  ni  ragorodd  yr  un  o'i  feibion  arno. 
Cyfododd  nifer  o  bregethwyr  medrus  yn  y  dull  yma 
agos  yn  gyfamserol,  yn  enwedig  ym  Morgannwg,  a 
daeth  y  dawn  yn  boblogaidd  ryfeddol.  Un  o'r  rhai 
mwyaf  galluog  ei  ddawn  oedd  y  diweddar  Barch. 
Daniel  Griffiths,  Castellnedd.  Gallasai  swyno  unrhyw 
gynulleidfa  a  phereidd-dra  ei  lais,  nes  peri  iddynt 
anghofio  y  byd  yn  llwyr,  a  thybied  eu  bod  hanner  y 
ffordd  i'r  Nefoedd.  Mae  y  dawn  yma  wedi  ei 
weithio  i  eithafion,  nes  y  mae  ambell  i  bregethwr  yn 
debycach  i  ddyn  yn  canu  baledi  ar  ben  heol  ddiwrnod 
ffair  nag  i  weinidog  difrif ol  yn  siarad  a  dynion  am  eu 
bywyd  tragwyddol,  ac  y  mae  y  fath  ddull  yn  rhwym 
o  beri  i  bob  dyn  deallgar  ddirmygu  y  pregethwr  a'i 
bregeth,  ond  cam-ddefnydd  o'r  dawn  sydd  yn  peri 
hynny.     Gallai  y  neb  sydd  yn  ei  feddu,  trwy  wneud 


Y  Pregethwr  Poblogaidd.  137 

defnydd  priodol  ohono,  ei  droi  yn  fanteisiol  iawn  i 
boblogrwydd  ac   effeithiolrwydd  y   Pulpud. 

Y  mae  pregethu  Cymru,  er  pan  ysgrifennodd 
Dr.  Thomas  y  disgrifiad  uchod,  wedi  newid  llawer, 
ac  y  mae  y  dawn  a  ddarnodir  ganddo  fel  eiddo 
neilltuol  i'r  De,  wedi  bron  yn  llwyr,  os  nad  yn  holl- 
ol,  ei  weithio  allan.  Er  mai  Deheuwr  ydoedd  Mr. 
0.  R.  Owen,  ac  mai  yn  y  De  y  treuliodd  bron  ei  holl 
oes  fel  gweinidog,  eto  yr  oedd  ei  ddawn,  yn  ol 
darnodiad  Dr.  Thomas,  yn  fwy  o  ddawn  y  Gogledd 
nag  eiddo  y  De.  Beth  bynnag  am  hynny,  yr  ydym 
yn  sicr  mai  nid  canu  ei  bregethau  y  byddai  efe,  ag 
eto  yr  oedd  yn  feistr  ar  yr  hyn  a  ellir  yn  briodol  ei 
alw  yn  ddawn  Cymreig.  '  Traethai  ei  feddwl 
gydag  eglurder,  a  rhwyddineb  iddo  ei  hun,  a 
boddhad  i  bawb  fyddai  yn  ei  wrando,"  ie,  "gyda 
boddhad  i  bawb  fyddai  yn  ei  wrando,"  a  dyna  yn 
hollol  y  teimlad  a  feddiannai  y  tyrfaoedd  wrth  wran- 
do  ein  hanwyl  frawd.  Ond  yr  oedd  elfennau  ereill 
yn  ei  gymeriad  fel  pregethwr  ag  y  mae  yn  rhaid 
eu  hystyried  wrth  gyfrif  am  ei  boblogrwydd.  Yr 
oedd  ganddo  ymddanghosiad  oedd  yn  rhoddi  ffafr 
iddo  gan  ei  wrandawyr.  Y  mae  ymddanghosiad 
corfforol  ffafriol  yn  etifeddiaeth  werthfawr  i 
bregethwr.  Teimlai  yr  Apostol  Paul  y  gallasai 
eiddilwch  ei  ymddanghosiad  corfforol  ef  fod  wedi 
bod  yn  anfantais  i  effeithiolrwydd  ei  waith  fel 
pregethwr  gyda'r  Galatiaid,  ac  y  mae  yn  ei  epistol 


138  Cofiant  O.  R.  Owen. 

atynt  yn  diolch  iddynt  am  beidio  edrych  ar  hynny 
i'w  anfantais  :  "  A'm  profedigaeth,  yr  hon  sydd 
yn  fy  nghnawd,  ni  ddiystyrasoch,  ac  ni  ddirmyg- 
asoch  ;  eithr  chwi  a'm  derbyniasoch  megis  angel 
Duw,  megis  Crist  Iesu,"  etc.  Ond  nid  oedd  gan  Mr. 
Owen  ddim  i'w  ofni  o'r  cyfeiriad  hwnnw.  Cafodd 
gorff  ardderchog,  a  gwynepryd  heulog  ydoedd  yn 
ennill  id  do  ef  a'i  genadwri  dderbyniad  ymhobman. 
Ychwaneger  at  hyn  hynawsedd  ei  ysbryd,  ei 
dynherwch  naturiol,  ei  grefyddolder  syml.  Yr 
oedd  Mr.  Owen  yn  naturiol  o  deimladau  tyner, 
byddai  yn  hawdd  ei  gyfTwrdd  gan  dynherwch,  ac 
er  ei  fod  yn  ddyn  siriol  a  llawen,  eto  yr  oedd  cryn 
lawer  o'r  prudd  a'r  lleddf  yn  ei  natur,  ac  yr  oedd  yr 
Efengyl  yn  meddu  dylanwad  rhyfedd  ar  ei 
deimladau.  Byddai  yn  wylo  yn  hidl  weithiau,  yn 
wir  fynychaf,  wrth  bregethu  ;  ac  oedfaon  gwlithog 
fyddai  ei  oedfaon  ef  yn  gyfTredin.  Yn  ein  hel- 
fenniad  hwn  o'i  gymeriad  fel  pregethwr,  gwyddom 
ein  bod  ymhell  o  fod  wedi  dweyd  y  cwbl,  ond 
credwn  fod  y  pethau  ydym  eisoes  wedi  eu  nodi  yn 
ddigon  i  gyfrif,  a  hynny  yn  hollol  deg  ac  anrhyd- 
eddus,  am  y  lie  amlwg  ydoedd  rn  cyfaill  fel 
pregethwr  poblogaidd. 

Yn  ei  gymeriad  fel  pregethwr  poblogaidd, 
teithiodd  lawer  ar  hyd  a  lied  y  Dywysogaeth  ;  ac 
ar  ami  i  adeg  aeth  drwy  lafur  anhygoel  bron  mewn 
pregethu,  darlithio,  a  theithio,  a  hynny  gydag  elw 


Y  Pregeihwr  Poblogaidd.  139 

ariannol  iddo'i  hun  fydd  yn  ddiau  i  lawer 
o'n  darllenwyr,  ar  gyfrif  ei  fychander,  yn 
syndod  dirfawr.  Yr  ydys  wedi  cael  achos  i 
ryfeddu  lawer  gwaith  at  y  syniadau  breuddwydiol 
ac  eithafol  sydd  gan  lawer  o  bobl,  a  ystyrrir  yn 
gyffredin  yn  synhwyrol,  am  yr  enillion  ariannol  a 
wneir  gan  bregethwyr  poblogaidd  Cymru  wrth 
fyned  oddicartref.  Yn  y  dosbarth  hwn  o  bregeth- 
wyr, nid  oedd  neb  a  safai  yn  uwch  na  Mr.  Owen,  a 
ehlywsom  lawer  yn  awgrymu  y  rhaid  ei  fod  yn 
ennill  cannoedd  o  bunnau  yn  flynyddol  oddiwrth 
ei  ymrwymiadau  oddicartref.  Cadwai  efe  gyfrif 
manwl  o'i  dderbyniadau  ymhob  man,  ac  wedi 
edrych  dros  y  cyfrifon  hynny  yr  ydys  mewn  safle 
i  dystio,  nad  enillodd  yn  glir  yr  un  flwyddyn  yn 
ystod  ei  holl  oes  fwy  na  £70  ;  a  hynny,  cofier,  pan 
nad  oedd  ganddo,  fel  llawer  o'i  frodyr,  i  dalu  am  un 
i  wasanaethu  yn  ei  le  pan  oddicartref.  Yn  sicr, 
nis  gellir  ei  ystyried  ef  yn  un  oedd  yn  gwneuthur 
masnach  o  Air  Duw,  nac  yn  budr-elwa  ar  yr 
Efengyl  Sanctaidd. 


PENNOD  XI. 


flDaes  £  (Bymanfa. 

Oedfaon     Arbennig. 

Y  mae  yn  hanes  pob  pregethwr  rhyw  oedfaon  sydd 
yn  sefyll  allan  fel  rhai  eithriadol  yn  ei  fywyd. 
Nid  bob  amser  y  mae  y  pregethwr  mwyaf  pobl- 
ogaidd  i  fyny  ag  ef  ei  him,  ys  dywedir.  Arferai 
Dr.  Herber  Evans  ddweyd  ei  fod  wedi  cael  ami  i 
oedfa  mor  ddilewyrch  fel  y  byddai  yn  aros  yn  y 
pulpud  nes  i'r  holl  gynulleidfa  fyned  allan  gan 
mor  gywilyddus  y  teimlai  oherwydd  y  cyflawniad. 
Ond  ni  bu  yr  un  pregethwr  yn  ei  oes  a  gafodd  nifer 
mwy  o  oedfaon  arbennig  na'r  gwr  mawr  hwnnw. 
Cafodd  ein  hanwyl  gyfaill  Mr.  0.  R.  Owen  yn 
ddiau  ami  i  oedfa  oedd  yn  peri  iddo'deimlo  yn 
awyddus  am  gael  cynnyg  arall  y  cyfleustra 
cyntaf,  ond  cafodd  efe  hefyd  oedfaon  lawer  yr 
erys  y  dylanwad  a  gynhyrchwyd  ynddynt  yn 
hir  yng  nghof  a  theimlad  y  rhai  a'u  mwynhaodd. 
Clywsom  ef  yn  cael  oedfa  felly  ar  fore  dydd 
Llun  yng  nghapel  Siloah,  Aberdar,  lawer 
blwyddyn  yn  ol.  Yr  oedd  cynulleidfa  dda  wedi 
dyfod  ynghyd,  yn  cael  ei  gwneud  i  fyny  o 
ychydig  bersonau  o'r  rhan  fwyaf  o  eglwysi  y 
dref    a'r    cylch.      Yr    oedd    yno    hefyd    nifer    o 


Maes  y  Gymanfa.  141 

frodyr  yn  y  weinidogaeth  perthynol  i'r  gwa- 
hanol  enwadau  yn  y  cylch.  Ac  yr  oedd  rhyw 
eneiniad  rhyfedd  ar  yr  holl  oedfa.  Os  iawn  yr 
ydym  yn  cofio,  ei  fater  y  bore  hwnnw  yd- 
oedd,  "  Y  dystiolaeth  fewnol "  seiliedig  ar  y 
geiriau — "  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ym  Mab 
Duw  sydd  ganddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei  hun." 
1  loan  v.  10.  Yr  oedd  y  bregeth  drwyddi  yn 
gyfuniad  rhagorol  o'r  ymarferol  a'r  tyner.  Yr 
oedd  ei  lais  yntau  yn  y  cywair  mwyaf  dymunol, 
a  than  lawn  lywodraeth,  ac  yr  oedd  y  profiad 
yr  oedd  y  pregethwr  wedi  myned  trwyddo 
ychydig  fisoedd  cyn  hynny  ym  marwolaeth  ei 
ddwy  ferch  wedi  nawseiddio  ei  ysbryd  fel  yr  oedd 
y  teimladau  wedi  codi  i  bwynt  uchel  iawn  cyn 
terfyn  yr  oedfa.  Yn  wir,  yr  oedd  yno  wylo 
cyffredinol  a  rhyw  lesmair  o  lawenydd  dwfn  yn 
llanw  y  lie.  Gallasai  llawer  un  dystiolaethu  y 
bore  hwnnw  "  fy  phiol  sydd  lawn,  ac  yn  torri 
drosodd."  Ac  nid  oedd  hon  ond  un  allan  o  lawer 
o  oedfaon  cyffelyb  a  gafodd  ein  cyfaill  yma  a 
thraw  yn  eglwysi  Gymru.  Yn  1891,  galwyd  Mr. 
Owen  i  droddodi  uno"  bregethau  yr  Undeb  "  fel 
y'u  gelwir,  ynglyn  ag  Undeb  yr  Anibynwyr  a 
gynhelid  y  flwyddyn  honno  yng  Ngwrecsam  ;  a 
da  yr  ydym  yn  cofio  am  yr  oedfa.  Yr  oedd  capel 
Seion  (M.C.)  yn  orlawn  o  bobl,  yn  cynnwys  rhai 
cannoedd  o  bregethwyr  a  diaconiaid  o  bob  rhan  o'r 


142  Cofiant  0.  R.  Owen. 

wlad,  heblaw  tyrfa  fawr  o  bobl  y  cylch  oedd  wedi 
dod  ynghyd.  Dechreuwyd  yr  oedfa  trwy  ddarllen 
a  gweddi'o  gan  y  Parch.  David  Griffith,  y  pryd 
hwnnw  o  Ddolgellau.  Wedi  canu  emyn,  esgynnodd 
Mr.  Owen  i'r  pulpud,  a  darllennodd  yn  destyn  y 
geiriau — "  Yna  y  lleuad  a  wrida,  a'r  haul  a 
gywilyddia,  pan  deyrnaso  Arglwydd  y  lluoedd 
ym  Mynydd  Seion  ac  yn  Jerusalem,  ac  o  flaen  ei 
henuriaid  mewn  gogoniant." — Esaiah  xxiv.  23. 
Wedi  egluro  y  cysylltiadau  Ysgrythyrol,  y  mae  yn 
gosod  i  lawr  fel  mater  y  bregeth — "  Gallu  Ghwyl- 
droadol  presenoldeb  Duw  yn  Ei  Eglwys,"  gan 
sylwi  yn  I. — Fod  presenoldeb  amlwg  Duw  yn  Ei 
Eglwys  yn  sicr  o  ymlid  llawer  o  bethau  allan 
ohoni.  Yr  ydym,  meddai,  yn  gweddio  llawer  yn  y 
dyddiau  hyn  am  gael  ymweliad  neilltuol  oddiwrth 
yr  Arglwydd,  ond  a  ydym  yn  barod  i'w  dderbyn  ? 
A  ydym  ni  yn  wedi  bwrw  y  draul  ?  Os  y  daw  yn 
amlwg  yn  Ei  eglwys,  y  mae  yn  rhaid  i  rai  pethau 
fyned  allan,  megis  yn  (1)  Arferion  drwg.  (2) 
Anghydfod  ac  ymrysonau.  (3)  Cyfeiliornadau. 
Mewn  adegau  isel  ar  grefydd  yn  wastad  y  mae 
cyfeiliornadau  yn  ffynnu.  (4)  Personau  cyhoeddus 
anheilwng.  Mewn  adegau  isel  ar  grefydd,  y  mae 
personau  anheilwng  eu  cymeriadau  yn  ymwthio 
i'r  golwg.  Yn  nyddiau  Jeroboam  y  gosodid  y  rhai 
gwaelaf  o'r  bobl  yn  offeiriaid.  Nis  gellir  disgwyl 
ond  drain  a  mieri  i  dyfu  ar  dir  fy  mhobl  tra  fyddo 


Maes  y  Gy mania.  143 

yr  amddiffynfeydd  a'r  tyrau  yn  hyfrydwch  asyn- 
od  gwylltion.  Gorchmynnodd  yr  Arglwydd  trwy 
Moses  i'r  gwahanglwyfus  i  roddi  cauad  ar  ei  wefus 
uchaf,  ac  ni  adawsai  yr  Iesu  i  gythreuliaid  ddweyd 
yr  adwaenent  ef.  (5)  Cyfryngau  amhosibl  i  ddwyn 
ymlaen  yr  achos.  Tuedd  yr  Eglwys  mewn  adeg 
isel  ar  grefydd  ydyw  defnyddio  moddion  bydol  i 
ddwyn  ymlaen  yr  achos — ymofyn  cymorth  yr 
haul  a'r  lleuad  i  oleuo  yr  achos  ;  a  chyhoeddi,  bid 
sicr,  fod  y  cynllun  yn  troi  allan  yn  llwyddiant 
hollol.  Onid  oes  yn  ein  dyddiau  ninnau  duedd  i 
ddefnyddio  cyfryngau  bydol  iawn  i  ddwyn  yr  achos 
ymlaen  ?  Beth  am  y  Bazaars,  yr  Art- Unions,  y 
Tea  Parties,  y  Concerts,  ie,  a'r  darlithiau  a  gynhelir 
er  budd  yr  achos  ?  Ac  yn  ddiweddaf  oil,  beth  yw 
y  Guilds  a  sefydlir  mewn  mannau  ynglyn  a/r  eg- 
lwysi,  ac  a  ganmolir  gymaint  gan  rywrai  fel  pe 
byddai  y  byd  i  gael  ei  ddwyn  at  Grist  trwy 
football  a  cricket,  ac  mai  y  canllaw  goreu  rhag 
gwrthgiliad  yw  y  Draft-Board  a'r  Bagatelle  I  Wedi 
llawer  o  ymadroddion  cryfion  ereill  i'r  un  cyfeiriad 
aeth  y  pregethwr  ymlaen  i  sylwi  yn  yr  II.  Ie,  Mai 
presenoldeb  amlwg  Duw  yn  Ei  eglwys  yn  unig  a 
ymlid  y  pethau  hyn  allan.  Yn  y  cysylltiad  hwn, 
eglurodd  i  gychwyn  mai  presenoldeb  yr  Arglwydd 
yn  Ei  eglwys  yn  unig  a  ddwg  yr  eglwys  i  deimlo  y 
gall  wneud  heb  y  pethau  hyn.  Pan  y  cyll  yr 
eglwys  ei  ffydd  yn  Nuw,  cyll  hefyd  ei  ffydd  ynddi 


144  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ei  hun,  a  dyna'r  adeg  y  mae  yn  credu  y  rhaid  iddi 
wrth  ffyn  baglau.  Oni  chlywsom  eglwysi  cyn  hyn 
yn  dweyd  fod  yn  rhaid  iddynt  wrth  y  Concert 
a'r  Clubs  er  cadw  meddiant  o'n  pobl  ieuainc  ? 
Arwydd  o  wendid  ysbrydol  yn  yr  eglwysi  ydyw 
hynny.  (2)  Presenoldeb  yr  Arglwydd  yn  yr 
eglwys  a  rydd  nerth  a  gwroldeb  yn  yr  eglwys 
i'w  hymlid  ymaith.  Llawer  o  bethau  yn  cael  eu 
dioddef  yn  yr  eglwys  oblegid  ei  bod  yn  rhy  wan 
a  llwfr  i'w  gyrru  ymaith.  (3)  Dyma  eto  a'u  diosg 
o'r  swyn  sydd  yn  perthyn  iddynt.  (4)  A  hyn  eto 
a  bar  i'r  pethau  amheus  yma  gywilyddio  dangos  eu 
hunain  yn  yr  eglwys.  Bydd  y  goleuni  Dwyfol  yn 
ormod  iddynt  ei  ddal.  Gwrida  y  lleuad,  a 
chywilyddia  yr  haul  ger  Ei  fron  Ef. 

Ac  a  llawer  o  ymadroddion  ereill  cryfion  y 
traethodd  y  pregethwr  ei  genadwri  onest  y  noson 
honno.  Teimlai  llawer  yn  ddiau  fod  y  genadwri 
yn  rhy  geidwadol  a  hen  ffasiwn,  ond  teimlai  y 
mwyaf  rhagfarnllyd  fod  y  pregethwr  yn  un  gonest 
a  llym,  ac  yn  gallu  dweyd  ei  neges  yn  wrol  a  diofn. 
Nid  oedd  dim  o'r  wylo  a  geid  yn  gyffredin  yng 
ngweinidogaeth  Mr.  Owen,  yn  yr  oedfa  honno,  ond 
yr  oedd  y  dylanwad  yn  un  dwfn  a  nerthol,  ac  yr 
oedd  yr  oedfa  drwyddi  yn  un  i'w  chofio  gan  y  rhai 
a'i  cafodd.  Perthyn  i'r  un  nodwedd  o  bregethu 
yr  ydoedd  ei  bregeth  ar  "  golofnau  yr  achos  " — 
pregeth  y  pregethodd  lawer  ami  yn  ei  flynyddau 


Maes  y  Gymanfa.  145 

olaf,  a  chafodd  gyda  hi  rai  oedfaon  nerthol  a  grym- 

us  iawn.     Rhoddwn  yn  y  fan  hon  ddisgrifiad  byw 

o  eiddo  y  Parch.  J.  0.  Williams  (Pedrog)  o  oedfa 

nerthol  ganddo  mewn  lie  neilltuol : — 

Mae  trem  adgof  arno  ar  hyn  o  bryd  mewn  cyfarfod 

pregethu  yn .     Yr  oedd  y  capel  yn  orlawn, 

y  gwrandawiad  yn  astud,  a'r  pregethwr  mewn  cywair 
calon  a  llais  o'r  fath  oreu.  Ni  orfaelaf  ar  ofod  prin  i 
ymhelaethu  fawr.  Modd  bynnag,  gallaf  nodi  mai  ei 
bregeth  enwog  ar  "  Y  Gwynt  " — "  Y  mae  yn  atal  Ei 
wynt  garw  ar  ddydd  dwyreinwynt  " — a  draddodai  y 
tro  hwnnw.  Bydd  i  lawer  o  ddarllenwyr  y  Cofiant 
alw  i  gof  y  bregeth  rymus  honno.  Dechreuodd  yn 
naturiol  a  tharawgar  iawn  gyda  sylwadau  ar  y  gwynt 
yn  natur,  ac  yn  enwedig,  yn  ol  ei  arfer,  y  cyfeiriadau 
Ysgrythyrol  ato.  Yr  oedd  llawer  o'i  sylwadau  arno 
mor  fyw  a  gogleisiol,  yn  anad  dim  ei  ddisgrifiad  o  hono 
fel  "  gwas,"  fel  yr  oedd  yn  man  wedi  cyweirio  tannau 
calon  ei  gynulleidfa  i  dymer  hollol  gydnaws  a'i  eiddo 
ei  hun.  Wrth  gwrs,  yr  oedd  i'r  gwynt  amrywiol 
genadaethau,  hyrwydd  ac  afrwydd,  wyneb  a  chefn, 
garw  a  thyner  ;  ac  wedi  gosod  y  pwyntiau  i  feddwl  y 
gwrandawyr,  nid  oedd  ond  naturiol  iddo  ef  eu  harwain 
tuag  atynt.  Yr  oedd  y  fath  destyn  a  hwn  yn  hollol 
gydnaws  a'i  dymer  dyner  a  dwys,  a'i  gynefindra  a'r 
gwahanol  gyfeiriadau  gymerai  y  "  gwynt  "  drwy 
brofladau  dynion  yn  gyffredin,  yn  gwneud  y  bregeth 
yn  nerthol  mewn  gwirionedd.  Nid  oedd  yno  yr  un 
gwrandawr  o  oedran  nad  oedd  adsain  i'r  "  gwynt 
garw,"  rywbryd  neu  gilydd,  yn  ei  brofiad.  Mae  ei 
ddisgrifiad  o  waeledd  bregus  y  "  tenti  "  y  ceisiai  dyn 
eu  "  pitchio  "  iddo  ei  hunan  yn  y  byd,  mewn  am- 
rywiol gylchoedd,  a'r  gwynt  yn  eu  hysgubo  ymaith, 
gan  ei  adael  ef  yn  y  ddrycin  ddigysgod,  yn  fyw  a  chlir 
yn  fy  meddwl.  Yr  oedd  gruddiau  hawddgar  y  pre- 
gethwr ei  hun  yn  llaith,  a  gwelid  llawer  wyneb  yn  y 


146  Cofiant  0.  R.  Owen. 

gynulleidfa  yn  ateb  i'r  eiddo  yntau.  Nid  gormod 
dweyd  fod  y  dorf  yn  ei  feddiant,  ac  i  raddau  helaeth 
at  ei  ewyllys.  Ysgydwodd  galonnau  lawer,  deffrodd 
adgofion  digon  galarus  a  siomedig,  gwnaeth  i  ereill — 
nas  gwelsent  hyd  hynny  fawr  o  helyntion  bywyd — 
deimlo  eu  bod  mewn  byd  oedd  yn  ysgwyd  i'w  sylfeini, 
ac  yn  tynghedu  ei  breswylwyr  i  ddistaw  fedd.  Ac  i 
ba  ddiben  ?  Wei,  pe  na  buasai  i'r  bregeth  amcan 
pellach  nag  ysgytio  bywydau  dynion,  a'u  gadael  i 
wegian  mewn  ofn  ac  anobaith  o  hynny  allan,  nis 
gallesid  edrych  ar  yr  oedfa  nerthol  ond  fel  creulondeb 
llym.  Ond  gwneid  y  gwahaniaeth  i  fyny  gan  "  Ef- 
engyl  fwyn  "  y  pregethwr.  Yr  oedd  yn  lladd  i  fywhau, 
yn  chwalu  pebyll  noddfeydd  gau  er  mwyn  denu  y 
bobl  i'r  Noddfa  Ddwyfol.  Ceid  trugaredd  yn  "  atal  " 
dinystr,  yn  cymedroli  y  "  dwyreinwynt,"  ac  yn  f odd- 
ion  daioni  i'r  gostyngedig  a'r  fTyddiog.  Yr  oedd 
rattle  y  dymestl  yn  nerthol,  ond  wedi  hynny  gwelid 
enfys  hedd  ar  fron  y  cwmwl,  daeth  hindda  dros  feddwl 
y  dorf,  ac  ymwahanodd  y  gwrandawyr  gyda  medd- 
yliau  sobrach  a  mwy  ysbrydol  am  fywyd. 

Buasai  yn  anodd  symio  i  fyny  effeithiau  oedfaon 
arbennig  Mr.  0.  R.  Owen  yn  well  nag  y  gwneir  gan 
ein  cyfaill  Mr.  Williams  yn  y  frawddeg  uchod — 
"  parai  i'w  wrandawyr  ymadael  gyda  meddyliau 
sobrach  a  mwy  ysbrydol  am  fywyd."  Nid  y 
pethau  a  ddywedai  yn  gymaint,  efallai,  ynddynt 
eu  hunain,  oedd  yn  cyfrif  am  hynny, — yr  oedd  y 
bersonoliaeth  ardderchog  oedd  y  tu  ol  i'r  pethau, 
yr  ysbryd  crefyddol  a  duwiolfrydig  oedd  yn  y 
pregethwr  ei  hun,  y  difrifwch  sanctaidd  a'r  hwn  y 
mynegai  efe  holl  gyngor  Duw,  yn  cyfrif  yn  ddirfawr 
am  hynny.     Gellir  dod  o  hyd  i  gannoedd  a  miloedd 


Maes  y  Gymanfa.  147 

o  hen  wrandawyr  Mr.  Owen  heddyw  nas  gallant 
ddweyd  eu  bod  yn  cofio  rhyw  lawer  o'r  sylwadau, 
ond  ydynt  byth  heb  allu  ymysgwyd  oddiwrth 
y  dylanwad  a  gynhyrchwyd  gan  y  pregethu  hwnnw 
ar  eu  bywyd.  Fel  y  dywedai  un  yn  y  gyfeillach 
yn  Aberdar  noson  ei  angladd — "  Ces  y  pleser  o 
wrando  Mr.  Owen  lawer  gwaith.  Bum  yn  y  rhyfel 
yn  yr  Aifft,  ac  wedyn  bum  yn  Rhyfel  y  Boers,  ond 
yr  oedd  Mr.  Owen  gyda  fi  ar  faes  y  gwaed/'  Dyma 
fel  yr  enfyn  Mr.  Josiah  Thomas,  Y.H.,  Lerpwl,  i 
ni  ei  adgofion  am  dano  :  — 

Y  mae  meddwl  fod  fy  hen  gyfaill  Mr.  O.  R.  Owen  yn 
y  bedd,  ac  na  chaf  weled  ei  wyneb  hawddgar  byth 
mwyach,  yn  Uenwi  fy  nghalon  a  thristwch,  ac  yn 
peri  i  minnau  ystyried  y  diwedd  sydd  yn  nesau  a 
chamrau  bras  a  buan.  Nid  yw  ond  megis  doe  er  pan 
y  gwelais  ef  gyntaf  yn  llencyn  gwridgoch,  ac  arogl  y 
wlad  ar  ei  wedd  a'i  wisg.  Llafn  o  fachgen  braf,  cryf, 
hoenus,  a  gwyleidd-dra  prydferth  a  dengar  yn  nod- 
weddu  ei  iaith  a'i  osgo.  Nid  oedd  y  rhithyn  lleiaf 
o  rodres  o  fewn  cyfandir  cyfan  iddo,  ac  yr  oedd  yn 
amhosibl  llai  na'i  hoffi  ar  yr  olwg  gyntaf. 

Nid  wyf  yn  cofio  i  sicrwydd  pryd  y  gwelais  ef  gyntaf, 
ond  y  mae  yn  bur  sicr  mai  un  o'r  troion  cyntaf  y  bu 
yn  y  ddinas,  os  nad  y  tro  cyntaf.  Y  mae  rhyw  argraff 
ar  fy  meddwl  fy  mod  y  dyddiau  hynny  yn  ei  gysylltu 
a  Dr.  Rees,  Abertawe  ;  nis  gwn  paham,  os  nad  oblegid 
fod  rhyw  gymaint  o  debygrwydd  yn  ei  swn,  ei  lais 
a'i  oslef  i'r  hybarch  broffwyd  o  Abertawe.  Daeth 
yn  fuan  iawn  yn  ymwelydd  cyson  a'r  aelwyd  lie  y 
magwyd  fi  ;  ac  er  fod  croesaw  yno  i  bob  pregethwr,  nid 
oedd  croesaw  mwy  i  neb  nag  i  fy  hen  gyfaill  O.  R. 
Owen.     Yr  wyf  yn  deall  ei  fod  wedi  bod  yn  pregethu 


148  Cofiant  0.  R.  Owen. 

yn  y  Tabernacl  mor  bell  yn  ol  a'r  flwyddyn  1876,  ond 
nid  oes  gennyf  unrhyw  adgof  ohono  yn  ystod  ei  ym- 
weliad  y  pryd  hwnnw.  Y  tro  cyntaf  i  mi  ei  glywed 
yn  pregethu  oedd  yn  1879,  ac  yr  wyf  yn  cofio  mai  ei 
destyn  ydeodd,  "  Trwy  ras  yr  ydych  yn  gadwedig, 
trwy  ffydd,  a  hynny  nid  ohonoch  eich  hunain,  rhodd 
Duw  ydyw."  Nid  oes  erbyn  heddyw  ond  y  testyn 
yn  unig  yn  aros  ar  fy  meddwl  ;  ac  yr  wyf  bron  yn  credu 
nad  oedd  unrhyw  beth  neilltuol  yn  y  bregeth  wedi 
tynnti  sylw,  neu  fe  fuaswn  yn  bur  sicr  o  f od  wedi  cofio 
neu  glywed  gan  ereill. 

Yr  oedd  wedi  ei  dorri  allan  yn  bregeth wr.  Yr  oedd 
ei  gorff  lluniaidd,  a  lied  ei  ysgwyddau,  wedi  eu  cyf- 
addasu  ar  gyfer  ysgyfaint  oedd  fel  megin  gref,  yn 
arllwys  allan  ei  chynnwys  mewn  llais  soniarus  oedd  yn 
llawn  o  beroriaeth.  Llawer  gwaith  y  clywais  ef  mewn 
cyfarfodydd  ac  ar  faes  y  Gymanfa,  yn  hwylio  ymlaen 
fel  Hong  odidog  dan  ei  llawn  hwyliau,  a  pha  faint 
bynnag  oedd  mesur  mwynhad  y  gwrandawyr,  yr  oedd 
yn  amlwg  fod  mwynhad  y  pregethwr  yn  llawn  cymaint, 
a'i  enaid  yn  ymhyfrydu  yn  y  gwaith  o  draethu  trefn 
Duw  er  cymodi  troseddwr  trwy  lawn  y  Groes.  Ni 
byddai  byth  yn  foddlawn  ar  unrhyw  oedfa,  os  na 
lwyddai  i  orchfygu  ei  wrandawyr  trwy  eu  teimladau. 

Yn  y  Gymanfa  ym  Mhwllheli  y  clywais  ef  ddiweddaf , 
ac  o  bob  man  i  bregethu  ynddo,  nid  oedd  yr  un  yn  tarro 
Mr.  Owen  yn  well  na'r  awyr  agored.  Yr  oedd  rhyw 
arogl  hyfryd  awyr  agored  o'i  gwmpas  beunydd,  fel  un 
o  hen  broffwydi  y  mynyddoedd  yn  methu  anadlu  yn 
briodol  ond  yn  yr  awyr  agored.  Ymddanghosai  i  mi 
bob  amser  fel  Amos  yr  hwn  oedd  ymysg  bugeiliaid 
Tecoa  ;  newydd  ddisgyn  o'r  mynydd-dir,  ac  awelon 
y  bryniau  yn  trwytho  ei  wisgoedd,  a'i  enaid  yn  llawn 
awyddfryd  i  gyhoeddi  gwae  y  rhai  esmwyth  yn  Sion  ; 
ac  i  fynegu  i'r  sawl  oedd  ar  ddarfod  am  danynt  fod  yr 
Arglwydd  ar  fedr  dvchwelyd  Caethiwed  Israel. 


Maes  y  Gymanfa.  149 

D3^na  fel  yr  ymddanghosai  fy  nghyfaill  i  mi,  a  chan 
na  chaf  weled  ei  wyneb  mwyach,  dyna  fel  yr  wyf  am  ei 
gofio.  Ac  wele  yntau  yn  ei  fedd  ;  ac  y  mae  yn  gorffwys 
mewn  man  na  fyn  fy  enaid  gymodi  ag  ef.  Er  i  mi 
wybod  fod  Iesu  wedi  dryllio  ei  rwynau,  a  bod  pelydrau 
haul  y  Nef  wedi  treiddio  i'w  gonglau  tywyllaf  ;  mai 
ynddo  ef  y  mae  y  gwas  wedi  ei  ryddhau  oddiwrth  ei 
feistr,  a  bod  llais  y  gorthrymydd  wedi  distewi  am 
byth  o  fewn  ei  furiau,  eto  bedd  ydyw.  Efe  sydd  yn 
rhwygo  teuluoedd,  yn  darnio  cyfeillion,  yn  archolli 
a  briwio  llinynoedd  tynheraf  serch  a  chariad  ;  ac  y 
mae  unwaith  eto  wedi  anelu  ataf  trwy  fy  nghar  a  fy 
nghyfaill,  cyn  anfon  ei  saeth  i'm  mynwes  fy  hun. 

Gwir  ydyw  yr  hyn  a  ddywed  Mr.  Thomas  fod 
arogl  hyfryd  '  awyr  agored  '  o'i  gwmpas  beunydd, 
ac  fel  pregethwr  cymanfa,  nid  oedd  neb  ragorai 
arno.  Bu  yn  ymwelydd  mynych  a  chymanfaoedd 
y  Gogledd,  ac  y  mae  yn  bleser  gennym  roddi  yr 
adgofion  canlynol  am  dano  yng  nghymanfaoedd 
Mon  gan  ein  cyfaill  y  Parch.  T.  Evans,  Amlwch. 

Y  tro  cyntaf  i  mi  weled  a  chlywed  y  Parch.  O.  R. 
Owen  ydoedd  mewn  Cymanfa.  yn  Llangefni.  Tybiwn 
mai  haf  y  flwyddyn  1881  ydoedd  hynny.  Pregethai 
y  waith  gyntaf  yno,  yn  yr  oedfa  saith,  foreu  yr  ail 
dydd.  Yr  oedd  y  weinidogaeth  y  boreu  hwnnw  yn 
disgyn  ar  y  gwrandawyr  "  fel  gwlaw  ar  irwellt,  ac  fel 
cawodydd  maethlon  ar  laswellt."  Yrradawodd 
bawb  o'r  oedfa  mewn  llawn  awydd  am  ei  glywed  dra- 
chefn.  Ni  chynhaliwyd  ond  ychydig  gymanfaoedd 
ym  Mon  byth  oddiar  hynny  heb  ei  fod  ef  yn  cy- 
meryd  rhan  ynddynt.  Yr  ydoedd  wedi  addo  ei  was- 
anaeth  yn  ein  Cymanfa  yr  haf  diweddaf,  ond  fe 
"  ostyngwyd  ei  nerth  ar  y  ffordd,"  a  methodd  gyflawni 
ei  ymrwymiad.     Buasai   yn   dda   gennym  roddi   ein 


150  Cofiant  0.  R.  Owen. 

hadgofion  am  ambell  oedfa  o'i  eiddo,  pryd  yr  oedd  y 
llanw  wedi  codi  yn  uchel  iawn  dan  ei  weinidogaeth  : 
ond  methwn  ymddiried  i'n  cof,  fel  ag  i  beidio  gwneud 
cam  a'i  sylwadau  wrth  geisio  eu  hail  adrodd.  Ond 
nid  anghofiwn  byth  mo'r  dylanwad.  Yr  oedd  natur 
wedi  ei  freintio  yn  helaeth  a  phopeth  oedd  yn  fan- 
teisiol  i'w  wneud  yn  bregethwr  o'r  radd  flaenaf.  Yr 
ydoedd  o  berson  mor  hardd,  corff  cryf ,  cydnerth,  fel  na 
theimlai  neb  ei  fod  "  yn  gwneud  iddo  ei  hun  ddim 
niwaid  ' '  wrth  bregethu  ar  y  maes  agored,  neu  adeilad 
mawr  fel  y  Pafiliwn  yng  Nghaernarfon.  Byddai  ei 
bregeth  lief  yd  mor  syml  ac  efengylaidd,  fel  yr  oedd  y 
gwannaf  ei  amgyff  redion  yn  ei  mwynhau,  ac  mor  bur  a 
chwaethus  nes  bod  y  rhai  ehangaf  eu  gwybodaeth  a 
chryfaf  eu  galluoedd  yn  cael  gwledd.  Hefyd,  yr  oedd 
y  fath  eneiniad  ar  ei  ysbryd,  a'i  galon  mor  llawn  o  gyd- 
ymdeimlad  a'r  gwirionedd,  fel  y  tiemlid  fod  y  dyn  ei 
hun  yn  ei  bregeth.  Ac  am  ei  draddodiad,  yr  oedd 
ynddo  y  fath  swyn,  tynherwch,  a  nerth,  nes  bod  yn 
anorchfygol.  Nid  rhyfedd,  gan  hynny,  fod  y  cynull- 
eidfaoedd  yn  ymgolli  mewn  mwynhad  wrth  ei  wrando, 
fel  y  clywid  hwy  ar  brydiau  yn  torri  allan  i  waeddi  : 
"  Diolch  !  "  "  Haleliwia  !  "  "  Bendigedig  !  "  Mae 
Seion  mewn  galar  oherwydd  ei  golli  mor  gynnar,  ond 
na  rwgnachwn,  yn  hytrach  diolchwn  am  y  gwas- 
anaeth  a  wnaed  ganddo  ym  mhulpud  Cymru.  "  Y 
mae  efe  wedi  marw  yn  lief  am  eto." 

Nis  gallwn  orffen  y  bennod  hon  yn  well  na  chyda'r 
disgrifiad  canlynol  o'n  cyfaill  yn  ei  ddawn  ar- 
bennig  fel  pregethwr,  gan  y  Parch.  H.  Elwyn 
Thomas,  Lerpwl. 

Rai  blynyddau  yn  ol,  'roeddwn  yn  dychwelyd  o  Gym- 
anfa  Mynwy  yng  nghwmni  Dr.  Garrod  Thomas, 
Casnewydd,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  un  o'm  diacon- 
iaid.     Prif  bregethwr  y  Gymanfa  oedd  Dr.   Herber 


Maes  y  Gymanfa.  151 

Evans,  ac  yr  oedd  wedi  cael  un  o'i  oedfaon  mwyaf 
hwylus  a  hapus.  Siaradai  y  Doctor  Thomas  am  ar- 
benigrwydd  ei  ddawn.  Cymharai  a  chyferbynai  ef 
a  phob  dawn  arall  oedd  wedi  ei  wrando,  a  sylwai  fod 
un  nodyn  ynddo  mor  eithriadol  dyner  a  pherseiniol 
fel  yr  amhetiai  a  oedd  un  pregethwr  arall  yn  fyw  y 
pryd  hwnnw  fedrai  ei  darro  mor  effeithiol,  oddigerth 
"  Owen  Glandwr." 

Y  pryd  hwnnw,  er  yn  gyfarwydd  iawn  ag  enw  Mr. 
Owen  fel  un  o  bregethwyr  mwyaf  poblogaidd  ei  amser, 
nid  oeddwn  erioed  wedi  cael  y  fraint  o  gyd-bregethu 
ag  ef .  Yr  oeddwn  wedi  cyd-deithio  ag  ef  droion,  wedi 
cael  llawer  ymddiddan  melus  gydag  ef  yn  y  tren  wrth 
fyned  a  dyfod  yma  a  thraw,  ac  unwaith  wedi  bod  yn 
un  o'i  gydwahoddedigion  i  Gymanfa  Lerpwl,  ond  heb  ei 
glywed  yn  traddodi'r  genadwri'n  gyhoeddus.  Dan  yr 
amgylchiadau,  dyfnhaodd  sylw  Dr.  Thomas  fy  awydd 
i'w  glywed,  yn  enwedig  ar  ol  ei  glywed  yn  adrodd  fod 
Mr.  Owen  ac  yntau  wedi  bod  yn  yr  Ysgol  Ramadegol 
gyda'u  gilydd.  Caleb  Guion  oedd  eu  meistr,  ac  y 
mae'n  debyg  fod  y  prentis-feddyg  a'r  prentis-bre- 
gethwr  yn  gryn  lawer  o  gyfeillion.  Dywedai  Dr. 
Thomas  fod  dawn  Mr.  Owen  yn  cael  siarad  am  dano 
yr  adeg  honno  fel  talent  arbennig,  yn  natblygiad 
pa  un  i  fod  yn  "  allu  mawr  "  y  credai  mwyaf rif  ei 
gydysgolheigion.  Yn  wir,  proffwydodd  un  ohonynt 
ar  ol  ei  glywed  yn  gweddio,  neu  yn  pregethu'n 
eithriadol  hwylus,  mai  efe  fuasai'r  "  mwyaf  dawnus  " 
cyn  hir  o  holl  bregethwyr  ei  ddydd.  Gwell  proffwyd, 
na  miloedd  a  gymerasant  arnynt  yr  enw  o  bryd  i 
bryd. 

Yr  oedd  yn  ddigon  naturiol  i  mi,  ar  ol  clywed  y 
pethau  hyn,  i  feddwl  mwy  am,  a  disgwyl  mwy  oddi 
wrth,  Mr.  Owen  fel  "  pregethwr  dawnus  "  nag  mewn 
un  ff ordd  arall.  Felly  pan  ddaeth  y  cyfleustra  ychydig 
yn  ddiweddarach  i  mi  gael  ei  glywed — fel  un  o'i  gyd- 
bregethwyr   mewn   cyfarfod  mawr   yn   y   Gogledd — 


152  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ofnaf  i  mi  dalu  mwy  o  sylw  i'r  ddawn  nag  i  ddim  arall, 
a  chefais  nad  oedd  yr  un  disgrifiad  a  roddwyd  i  mi  o'i 
ymarferiad  o'r  dalent  hon  yn  dod  i  fyny  a'r  hyn  a 
glywais  ac  a  fwynheais.  Dychwelais  o'r  cyfarfod 
hwnnw  yn  meddu  cywirach  syniad,  ac  o  ran  hynny, 
uwch  syniad — o  werth  a  gwasanaeth  dawn  fel  agwedd 
arbennig  ar  bregethu  Cymraeg  nag  oedd  gennyf  o'r 
blaen.  Cefais  y  fraint  yn  fy  nydd  o  wrando  ar  brif 
gewri  y  Pulpud  Cymreig.  Clywais  Tanymarian, 
Thomas  Aubrey,  Ap  Vychan,  Hiraethog,  Owen  a  John 
Thomas,  Herber,  Yr  Eglwysbach.  William  Nicholson, 
Dr.  Edwards  a  David  Saunders,  a  bron  yr  oil  o  ser 
pulpudol  ein  dyddiau  ni,  ond  mor  bell  ag  oedd  dawn 
yn  y  cwestiwn,  dawn  melus,  tyner,  perseiniol,  effeithiol 
ysgubol,  a  gwir  Gymreig  ymhob  nodwedd  ohono,  nid 
oedd  yr  un  ohonynt  yn  feistr  mor  berffaith  arno  a  fy 
niweddar  gyfaill  "  Owen  Glandwr." 

Waeth  i  ni  heb  gynnyg  deffinio  y  ddawn  Gymreig, 
byddai  yr  un  mor  hawdd  i  ni  allu  argraffu  storm,  neu 
dynu  darlun  o  arogl.  Rhywbeth  i'w  theimlo  ac  nid 
i'w  disgrifio,  ydyw  hwyl.  Ond  beth  bynnag  ydyw,  yr 
oedd  "  Owen  Glandwr  "  yn  berffaith  feistr  ami,  nid 
trwy  gelfyddyd,  ond  trwy  ei  feddiant  o'r  "  peculia? 
emotion  "  hwnnw  sydd  yn  trwytho,  tanio,  a  thiwnio 
ysbryd  y  gwir  bregethwr,  pan  wedi  ei  lanw  a'r  Ysbryd 
Glan,  ac  wedi  ymgolli  yn  y  gwirionedd  a  draetha. 
Nid  wyf  yn  credu  y  gall  neb  gafodd  y  fraint  o'i 
glywed  "  yn  ei  hwyliau  goraf  "  mewn  cyfarfod  pre- 
gethu,  neu  ar  faes  y  Gymanfa,  ddymuno  gweled 
yr  adeg  yn  dyf od  pan  fydd  y  Cymry  yn  pregethu  yr  un 
fath  a'r  Saeson  neu'r  Scotiaid  neu  ryw  genedl  arall.  O 
ran  hynny,  ni  waeth  beth  fo  dymuniadau  yr  ychydig 
hyn,  y  mae  dawn  arbennig  pulpud  Cymru  yn  un  o'r 
pethau  hynny  nas  gall  farw  tra  y  bydd  yr  hen  genedl 
ei  hun  yn  fyw.  Derfydd  yr  elfennau  a'r  nodweddion 
anymunol  a  berthyn  iddo,  ond  f e  ddaw  y  peth  byw — y 
peth  hwnnw  oedd  yn  gwneud  pregethu  ein  diweddar 


Maes  y  Gymanfa.  153 

frawd  mor  swynol,  mor  argyhoeddiadol,  mor  nerthol, 
mor  adeiladol,  ac  uwchlaw  popeth,  mor  wasanaeth- 
gar, — fe  ddaw  hwnnw  yn  fwy  i'r  amlwg  nag  erioed  yng 
Nghymru  Fydd  ;  a  bydd  cofio  am  ei  gyflawniadau 
yng  ngweinidogaeth  Mr.  Owen  yn  gynhorthwy  er 
gweled  ei  werth  a  chydnabod  ei  wir  bwysigrwydd. 

Yr  oedd  yna  lawer  o  elfennau  amlwg  ereill  yn  cyfrif 
am  yr  hyn  oedd  ein  cyfaill  fel  pregethwr  llwyddiannus, 
ond  bydd  i  ereill  draethu  arnynt.  Colled  fawr,  colled 
anrhaethol  oedd  ei  golli  mor  gynnar.  Prin  y  gallwn 
sylweddoli  na  chawn  glywed  ei  lais  perseiniol,  a 
gwrando  ar  ei  ddawn  toddedig  mwy  !  Mor  gynnes 
oedd  ei  gyfeillgarwch,  mor  ddiddan  ei  gymdeithas, 
mor  ddiddichell  ei  ysbryd,  mor  bur  ei  ymddiddan, 
mor  ddyrchafol  ei  gwmni  !  Bydd  ein  holl  gofion  am 
dano  yn  felus  ac  yn  ddyrchafol  byth. 

Gallem,  pe  gofod  yn  caniatau,  ychwanegu  tyst- 
iolaethau  oddiwrth  lawer  yn  ychwaneg,  ond  bydd 
yr  uchod  yn  ddigon  fel  danghosiad  o'r  dylanwad 
a  ddilynai  bregethu  Mr.  Owen  yn  ei  oedfaon  ar- 
bennig. 


PENNOD  XII. 


Xlwpfan   £   2)arlitb£&&. 

Ffaith  ddyddorol  yn  hanes  bywyd  cymdeithasol 
Cymru  ydyw  cysylltiad  agos  Pulpud  y  Pregethwr 
a  Llwyfan  y  Darlithydd.  Y  mae  hanes  y  Ddar- 
lith  yn  y  byd  Cymreig  yn  anwahanol  gysylltiedig 
a  hanes  y  Pulpud.  Cydnabyddir  yn  gyffredin 
mai  tad  y  ddarlith  yng  Nghymru  ydyw  y  di- 
weddar  Hybarch  William  Rees,  D.D.  (Gwilym 
Hiraethog),  ac  mai  ei  ddarlith  ef  ar  "  Williams 
Pantycelyn  "  ydoedd  y  gyntaf  o'r  miloedd  dar- 
lithiau  sydd  wedi  eu  traddodi  ar  lwyfannau  Cym- 
reig o  hynny  hyd  yn  awr.  Y  mae  y  gwasanaeth 
ardderchog  a  wnaed  i  fywyd  y  genedl,  mewn  cadw 
yn  fyw  gewri  y  dyddiau  gynt,  mewn  rhoddi  gwy- 
bodaeth  ar  f aterion  pwysig  mewn  ffordd  ddyddorol, 
mewn  sicrhau  elw  ariannol  i  dalu  dyledion  ein 
haddoldai,  ac  mewn  llawer  cyfeiriad  arall,  gan  y 
pregethwyr  poblogaidd  a  droisant  eu  sylw  at 
ddarlithio,  wedi  bod  yn  amhrisiadwy  werthfawr. 
Y  mae  pregethwyr  poblogaidd  yr  Anibynwyr  wedi 
bod  yn  arbennig  amlwg  yn  y  cymeriad  hwn. 
Cofir  enwau  a  thestynau  rhai  ohonynt  am  amser 
hir.     Pwy  na  chlywodd  son,  ac  na  ddarllenodd  yr 


Llwyfan  y  Darlithydd.  155 

hanes,  am  ddarlithiau  Hiraethog  ar  "  Martin 
Luther,"  "Chwyldroad  1848,"  "Y  Pryf  yn 
dysgu  dyn,"  "  Garibaldi,"  heblaw  ei  ymgais 
gyntaf  ar  "Williams  Pantycelyn"? — Dr.  Thomas 
Rees,  Abertawe,  ar  "  Y  Waldensiaid."  Ac  heb  i 
ni  fanylu  yn  y  cyfeiriad  hwn,  gellir  dweyd  fod  enw- 
au  Kilsby  Jones,  Williams  Castellnewydd  Emlyn, 
Dr.  John  Thomas,  Dr.  Herber  Evans,  William 
Nicholson,  Penri  Evans,  Stephens  Tanymarian, 
mor  adnabyddus  bron  fel  darlithwyr  ag  oeddynt 
fel  pregethwyr.  Yr  oedd  eu  doniau  fel  pregethwyr 
yn  ddiau  yn  gyfryw  ag  y  gallent  eu  troi  i  wasan- 
aeth  y  llwyfan  lawn  mor  effeithiol  ag  yr  oeddynt 
yn  gwneud  i  wasanaeth  y  pulpud.  Ac  eto,  nid 
pob  pregethwr  poblogaidd  allasai  wneud  dar- 
lithydd poblogaidd.  Y  mae  rhagor  rhwng  pre- 
gethwr poblogaidd  a  darlithydd  poblogaidd,  arall 
yw  gogoniant  y  naill,  ac  arall  yw  gogoniant  y 
Hall,  ac  yn  awyrgylch  darlithio  drachefn,  gellir  yn 
sicr  ychwanegu  fod  rhagor  rhwng  seren  a  seren 
mewn  gogoniant. 

Yn  gynnar  yn  ei  oes,  anturiodd  ein  cyfaill  y 
Parch.  0.  R.  Owen  i  geisio  gwasanaethu  ei  genedl 
fel  darlithydd,  ac  nid  yw  ond  gwirionedd  syml 
i  ddweyd  iddo  fel  darlithydd  ennill  safle  uchel  ac 
anrhydeddus  ym  marn  y  wlad.  Ac  eto,  mor  gryf 
ydoedd  y  pregethwr  ynddo  ef,  fel  y  gellir  yn 
gywir  ddweyd  mai  math  o  bregethu  ydoedd  ei 


156  Cofiajit  0.  R.  Owen. 

ddarlithiau  ef  hefyd,  ac  yn  hynny,  efallai,  yr  oedd 
dirgelwch  eu  llwyddiant  yn  gymaint  a  dim.  Ei 
ddarlith  gyntaf  ydoedd  yr  un  ar  "  Dr.  Rees,  Aber- 
tawe,"  yr  hon  a  gyfansoddodd  yn  1886,  ac  a  dra- 
ddododd  gyntaf  i'w  gynulleidfa  ei  hun  yng  Nglan- 
dwr  yn  gynnar  yn  y  flwyddyn  honno.  Gafodd 
gynulleidfa  fawr  i'w  wrando  am  y  tro  cyntaf  yn  ei 
gymeriad  newydd,  a  chafodd  yntau  hwyl  an- 
arferol  yn  ei  waith.  Ymledodd  y  son  am  dano 
trwy  yr  holl  wlad  fel  darlithydd,  a  daeth  ceis- 
iadau  iddo  ei  thraddodi  drachefn,  wrth  y  degau 
a'r  ugeiniau.  Cyn  pen  ychydig  fisoedd,  yr 
ydoedd  y  galwadau  am  y  ddarlith  lawer  yn  fwy 
nag  y  gallai  efe  eu  cyfarfod,  ac  yn  ystod  y  blyn- 
yddau  dilynol,  traddododd  hi  mewn  rhai  cannoedd 
o  leoedd  trwy  Dde  a  Gogledd  Cymru,  ac  yn  Eg- 
lwysi  Cymreig  y  trefi  Seisnig.  Yr  oedd  amryw 
bethau  yn  ddiau  yn  cyfrif  am  boblogrwydd  eithr- 
iadol  y  ddarlith  hon.  Yn  un  peth,  yr  oedd  y 
testyn  yn  un  a  anwylid  yn  fawr  gan  yr  holl  enwad, 
a'i  farwolaeth  sydyn  ac  anisgwyliadwy  yn  1885, 
wedi  peri  galar  a  hiraeth  mawr  trwy  yr  holl  dir. 
Ymhellach,  yr  oedd  y  darlithydd  eisoes  fel  pre- 
gethwr  poblogaidd  yn  adnabyddus  trwy  yr  enwad, 
ac  yn  bersonol  yn  meddu  cymwysterau  eithriadol 
i  ddarlithio  ar  Dr.  Rees.  Cawsai  gyfleusterau 
lawer  i  adnabod  ei  wrthrych,  meddai  yr  anrhydedd 
o  fod  yn  cael  ei  ystyried  gan  y  Dr.  yn  un  o'i 


Llwyfan  y  Darlithydd.  157 

gyfeillion  mwyaf  mynwesol,  buont  yn  cydbregethu 
ddegau  ac  ugeiniau  o  weithiau  mewn  cyfarfodydd 
a  chymanfaoedd,  ac  yr  oedd  yn  ed.mygydd  di- 
derfyn  o'i  wrthrych.  Yn  ychwanegol  at  hyn  oil, 
yr  oedd  Mr.  Owen  yn  feistr  yn  y  ddawn  o  efelychu 
ei  wrthrych  yn  ei  arddull  a'i  lais  fel  pregethwr,  a 
gwnai  hynny  bron  at  berffeithrwydd  yn  ystod  y 
ddarlith.  Dygai  hefyd  ereill  o  enwogion  ymadaw- 
edig  y  pulpud  Cymreig  dan  dreth  yn  yr  un  ffordd. 
Y  mae  copi  o'r  ddarlith  hon  ger  ein  bron  yn  awr, 
ac  er  nas  caniata  gofod  i  ni  ei  rhoddi  oil  i  fewn  yn  y 
gyfrol  hon,  eto  tybiwn  nad  anyddorol  fydd  gan  y 
darllennydd  gael  rhywfath  o  grynhodeb  ohoni  yn 
y  ffurf  ganlynol.  Cychwynna  trwy  gyfeirio  yn  fyr 
at  etifeddiaeth  y  Genedl  Gymreig  mewn  pregeth- 
wyr  mawr,  na  fu  eu  rhagorach  er  dyddiau  yr 
Apostolion ;  a  thra  y  gall  cenhedloedd  ereill 
ymffrostio  yn  eu  milwyr,  eu  hathronwyr,  eu  gwleid- 
yddwyr,  eu  beirdd,  a'u  cerddorion,  gall  y  Genedl 
Gymreig  yn  deg  ymffrostio  yn  ei  phregethwyr,  ac 
nid  y  lleiaf  ymysg  y  cewri  hynny  ydoedd  Dr. 
Thomas  Rees,  Abertawe.  Yna  cymer  fras-olwg 
ar  hanes  bywyd  ei  arwr,  gan  ddechreu  gyda'i 
enedigaeth  yn  ardal  dawel  Capel  Isaac,  Sir  Gaer- 
fyrddin,  yn  niwedd  y  flwyddyn  1815.  Rhydd 
olwg  ffafriol  iawn  ar  yr  ardal  honno  yn  ei  chref- 
yddolder  a'i  Hymneilltuaeth.  Y  cymeriadau 
amlwg  yn  hanes  yr  achos  Anibynol  yn  yr  ardal,  a'r 


158  Cofiant  O.  R.  Owen. 

dadleuon  brwd  a  fyddent  yno  yn  yr  hen  amser  ar 
faterion  diwinyddol.     Yna  a  ymlaen  i  fanylu  ar 
nodweddion  Dr.  Rees  fel  bachgen,  ei  ddyddordeb 
fel  plentyn  mewn  darllen,  a  holi  rhai  hyn  nag  ef  ar 
gwestiynau   crefyddol,   tlodi  yr   amgylchiadau  y 
dygwyd  ef  i  fyny  ynddynt,  a'r  prinder  manteision 
addysg  a  gafodd  pan  yn  ieuanc,  dim  ond  chwarter 
o   ysgol   ddyddiol,    a  honno   trwy  garedigrwydd 
cymydog,  a  than  athraw  o'r  hen  ddosbarth,  oedd  yn 
brin  iawn  ei  wybodaeth,  ac  yn  brinnach  na  hynny 
yn  y  ddawn  i  gyflwyno  y  wybodaeth  honno  i  arall, 
ymddanghosiad  y  ddawn  brydyddol  yn  y  bachgen 
yn  ieuanc,  gan  roddi  enghreifftiau  difyr  o'r  ddawn 
honno,    a'r    modd    y    dadblygodd    Dr.   Rees    hi 
nes    dyfod    ohono    yn   un    o    emynwyr    mwyaf 
poblogaidd  ei  genedl.     Yna  disgrifia  y  Diwygiad 
crefyddol  yn  torri  allan  yn  ardal  Capel  Isaac  yn 
1828,  ac  fel  y  daeth  y  llanc  Thomas  Rees  dan 
ddylanwad  y   Diwygiad   hwnnw,   yr   hyn   a   ar- 
weiniodd  i'w  waith  yn  dechreu  pregethu  yn  1832. 
Ei  symudiad  i  weithio  yn  Aberdar  yn  1834.     Ei 
alwad  gyntaf  i  fod  yn  weinidog  yng  Nghraigybar- 
goed  yn  1836,  a'i  urddiad  yno  pan  yn  ugain  oed. 
Dilyna  ef  oddiyno  yn  ei  symudiadau  i  Aberdar  yn 
1840,  i  Lanelli  yn  1842,  oddiyno  i  Cendl  yn  1849, 
ac  oddiyno  drachefn  yn  1862  i  Abertawe,  lie  y 
treuliodd   weddill    ei    oes    fel   gweinidog.     Geilw 
sylw  neilltuol  at  lafur  llenyddol  ei  arwr,  yn  cyf- 


Llwyfan  y  Darlithydd.  159 

ieithu  esboniad  Albert  Barnes  i'r  Gymraeg,  yn 
ysgrifennu  Hanes  Ymneilltuaeth  Gymreig  yn 
Saesneg,  yn  cyhoeddi  Esboniad  cyflawn  ar  y  Beibl, 
yn  ysgrifennu  hanes  Eglwysi  Anibynol  Cymru 
mewn  cysylltiad  a'i  gyfaill  Dr.  John  Thomas. 
Wedi  bod  yn  lied  fanwl  fel  hyn  gyda  hanes  bywyd 
ei  arwr,  a  rhagddo  i  nodi  y  gwersi  ydoedd  am 
ddysgu  i'w  wrandawyr  oddiwrth  ei  fywyd,  a  than 
ei  ddwylo,  megis,  y  mae  y  ddarlith,  fel  yr  awgrym- 
asom  yn  barod,  yn  troi  yn  bregeth,  a  dysgu  y 
gwersi  ymarferol  hynny  y  byddai  o  hynny  i'r 
diwedd  fel  meistr  y  gynulleidfa.  Megis  yn  (1 )  Y  gall 
dyn  trwy  ymroad  a  phenderfyniad  ymgodi  i  safle 
uchel  mewn  cymdeithas  er  gwaethaf  llawer  o 
rwystrau.  Dengys  fel  yr  oedd  gyrfa  Dr.  Rees  o'r 
cychwyn  yn  yrfa  trwy  anhawsterau,  rhwystrau 
fuasent  yn  ddigon  i  gladdu  dynion  diyni  a  di- 
ymdrech  mewn  dinodedd  hollol,  ond  danghosai 
fel  yr  oedd  Thomas  Rees  wedi  ymgodi  trwyddynt 
oil  i  safle  amlwg  o  barch  ac  anrhydedd  yn  ei 
enwad  yng  Nghymru  a  Lloegr,  wedi  dyfod  yn 
Gadeirydd  Undeb  Gynulleidfaol  Lloegr  a  Chymru, 
etc.  Eglurai  hyn  ymhellach  trwy  gyfeirio  at 
ddynion  fel  Disraeli,  Livingstone,  Carey,  Cobden, 
gan  ddangos  mai  gwers  y  cyfan  ydoedd — ym- 
drecher.  (2)  Y  gall  dyn  trwy  ddiwydrwydd  diflino 
wneud  gwaith  mawr  mewn  oes  gymharol  fer.  Ni 
bu  Dr.  Rees  fyw  yn  hen,  69  oedd  ei  oedran  pan  yn 


160  Cofiant  0.  R.  Owen. 

marw,  ond  gwnaeth  waith  anhygoel  yn  ei  ddydd, 
fel  esboniwr,  fel  hanesydd,  fel  pregethwr,  fel 
darlithydd,  fel  gweinidog,  gan  roddi  enghreifftiau 
tarawgar  o'r  Dr.   ymhob   un  o'r  meusydd  hyn. 

(3)  Fod  poblogrwydd  pregethwr  yn  dibynnu  ar  y 
modd  y  sieryd  yn  ogystal  ag  ar  yr  hyn  a  lefaro. 
Yn  y  cysylltiad  hwn,  eglurai  ffordd  Dr.  Rees  o 
siarad,  a  rhoddai  engraifft  ohono,  nes  peri  i  bawb 
oedd  wedi  gwrando  y  gwr  enwog  ei  hunan 
hanner  credu  eu  bod  yn  ei  glywed  eto  mewn  cnawd. 

(4)  Fod  bywyd  o  wasanaeth  cydwybodol  i  Dduw 
yn  werth  ymestyn  ato.  Danghosai  fel  yr  oedd 
bywyd  Dr.  Rees  yn  un  felly.  Ac  yna  eglurai  y 
fath  werth  sydd  mewn  bywyd  felly  :  (a)  oblegid 
y  mae  bywyd  felly  yn  sicrhau  cydwybod  dawel ; 
(b)  oblegid  y  parch  a  enilla  oddiar  law  cym- 
deithas — dengys  y  parch  oedd  i  fywyd  a  chymeriad 
Dr.  Rees  ymhobman  fel  y  danghosid  hynny  iddo, 
yn  ei  fywyd,  fel  y  gwylid  ef  gan  genedl  gyfan  yn  ei 
gystudd,  ac  yn  arbennig  fel  y  danghosid  hynny 
gan  y  miloedd  a  ddaethant  i  Abertawe  i  ddilyn  ei 
weddillion  i'r  bedd  ;  (c)  derbynia  bywyd  felly 
gymeradwyaeth  Duw.  Dyna  rhyw  fraslun  o'i 
ddarlith  ar  Dr.  Rees,  ac  nid  oes  eisiau  craffter 
mawr  i  weled  yr  elfen  gref  o  bregethu  sydd  yn 
rhedeg  drwyddi  o'r  dechreu  i'r  diwedd.  Y  mae 
gennym  le  cryf  i  gredu  y  profodd  yn  y  traddodiad 
ohoni  yn  bregeth  werthfawr  i  lu  o  bobl  ieuainc. 


Llwyfan  y  Darlithydd.  161 

Ymhen  pedair  blynedd  wedi  iddo  ddechreu  dar- 
lithio  ar  Dr.  Rees,  dechreuodd  ar  destyn  arall,  sef 
"  Fy  Nghenedl,"  a  thraddododd  hon  eto  mewn 
degau,  os  nad  ugeiniau,  o  eglwysi  trwy  Gymru. 
Y  mae  y  ddarlith  hon  yn  awr  ger  ein  bron,  ac  os  yr 
un,  y  mae  yn  fwy  pregethwrol  ac  ymarferol  yn  ei 
hamcan  na'r  gyntaf.  Cafodd,  trwy  gyfrwng  y 
ddarlith  hon,  gyfleustra  i  ddweyd  llawer  o  bethau 
buddiol  wrth  gynulleidfaoedd  Cymru,  yn  well  nag 
y  gallasai  o  bosibl  wneud  hynny  mewn  pregeth. 
Wele  i'r  darllennydd  fras-linelliad  o'i  chynnwys  : — 

Dechreua  yn  gyntaf  oil  trwy  fwrw  golwg  frysiog 
dros  hanes  y  genedl  Gymreig  o'r  oesau  boreuaf. 
Yna  daw  ymlaen  at  y  pethau  a  ystyriai  efe  yn 
neilltuolion  y  genedl,  megis  (a)  Ymlyniad  y  Cymro 
wrth  ei  wlad  a'i  iaith.  (b)  Hoffter  y  Cymro  o 
ryddid  crefyddol  fel  y  daw  i'r  golwg  yn  ei  ym- 
neilltuaeth  oddiwrth  yr  Eglwys  Wladol.  (c)  Hoff- 
ter y  Cymro  o'r  Eisteddfod.  Danghosai  fel  y 
mae  yr  Eisteddfod  yn  hollol  Gymreig  fel  sefydliad, 
ac  fel  y  mae  wedi  bod  yn  famaeth  ardderchog  i 
dalent  ac  athrylith.  Yna  deuai  at  y  Cymanfaoedd 
Cymreig,  ac  yn  y  diriogaeth  hon  yr  ydoedd  yn  ei 
elf  en.  Danghosai  fel  yr  oedd  y  Gymanfa  wedi 
dylanwadu  ar  gymeriad  y  genedl,  deuai  dynion  i'r 
gymanfa  na  ddeuent  i  gyfarfodydd  ereill,  a  chlyw- 
ent  ynddi  brif  bregethwyr  y  genedl ;  ymhellach 
fel  yr  oedd  y  gymanfa  wedi  dylanwadu  i  feithrin 

M 


162  Cofiant  0.  R.  Owen. 

uchelgais  yn  ei  meibion  i  ragori  fel  pregethwyr. 
Teimlad  byw  a  gwresog,  hawdd  dylanwadu  arno, 
ydoedd  nodwedd  genedlaethol  arall  yr  arhosai 
arno.  Wedi  aros  fel  hyn  gyda  neilltuolion  y 
genedl,  ai  rhagddo  i  gyfeirio  at  ei  diffygion,  a 
nodai  fel  y  pethau  amlycaf  yn  y  cysylltiad  hwnnw  : 

(a)  Diffyg  ysbryd  anturiaethus.  Diffyg  nad  oedd 
yn  perthyn  i'r  genedl  yn  wreiddiol,  ond  a  ddaeth 
i  fewn  i'w  chymeriad  fel  canlyniad  ei  gorchfygiad. 

(b)  Amharodrwydd  i  gydnabod  a  chynorthwyo  ei 
phlant  sydd  yn  ceisio  ymddyrchafu.  Tra  byddo 
rhywun  ar  lawr  yn  ceisio  dringo,  ychydig  neu 
ddim  cymorth  a  ga  gennym  ;  a  gwaeth  na  hynny, 
yr  ydym  yn  rhy  debyg  o  roddi  pob  carreg  rwystr 
a  allwn  yn  ei  ffordd.  Ond  wedi  iddo  esgyn  yn 
ddigon  uchel,  yr  ydys  yn  eithaf  parod  i  waeddi 
"  Abrec "  o'i  flaen.  (c)  Diffyg  defosiwn  mewn 
addoliad.  Mynnai  ein  bod  fel  cenedl,  yn  ein 
casineb  at  ddefodaeth,  wedi  rhedeg  i'r  eithafion 
arall,  i  esgeuluso  defosiwn.  Llefarai  bethau 
miniog  dros  ben  dan  yr  adran  hon,  ac  yn  sicr, 
gwnaeth  lawer  o  les.  Ond  nid  ydyw  yn  aros  gyda 
y  diffygion,  eithr  symuda  i  sylwi  ar  ragoriaethau 
y  genedl,  a  noda  fel  y  pethau  amlycaf  yn  ei  chym- 
eriad yn  yr  ystyr  honno :  (a)  Ei  pharch  i'r 
Saboth  ;  ac  yn  y  fan  hon,  nis  gallwn  ymatal  heb 
ddifynu  yn  llawn  ei  ddisgrifiad  o'r  Saboth,  ac  o'r 
Saboth    yng    Nghymru    yn    neilltuol.     Meddai : 


Llwyfan  y  Darlithydd.  163 

"  0  fendigedig  ddydd  !  Y  mae  dy  enw  yn  ber- 
arogl,  a'r  adgofion  am  danat  yn  gysegredig. 
Dygaist  falm  i'n  clwyfau,  cordial  i'n  hysbryd,  a 
chan  i'n  genau  lawer  gwaith.  Buost  ti  fel  bugail 
tyner  yn  fy  nwyn  yn  ol  lawer  gwaith  o'm  crwydr- 
iadau  ffol,  gan  fy  arwain  i'r  porfeydd  gwelltog, 
ger  Haw  y  dyfroedd  tawel.  Y  mae  dy  awelon  yn 
llawn  o  beraroglau  y  wlad  well,  a'th  ddistawrwydd 
yn  rhoddi  mantais  i  fiwsig  y  nef  i  gael  ei  glywed 
gennyf.  Dygaist  yn  dy  freichiau  basgedigion 
llawnion  o  fendithion  gras  i'm  henaid  tlawd,  a 
chyfeiriaist  fy  ngolygon  pwl  i'r  wlad  yr  wyf  yn 

gobeithio  myned  iddi Y  mae  fy  nghenedl 

yn  enwog  am  ei  pharch  i'r  Saboth.  Gadawant  eii 
goruchwylion  a  throant  allan  yn  eu  gwisgoedd 
goreu,  neu  yn  hytrach  eu  dillad  dydd  Sul  (oblegid 
felly  y  gelwir  hwynt  gennym)  i  dalu  gwarogaeth 
iddo.  Y  mae  dydd  Saboth  yng  Nghymru,  lie  nad 
yw  estroniaid  yn  aflonyddu  ar  fy  nghenedl,  yn 
olygfa  a  swyna  engyl.  Y  mae  twrf  masnach  wedi 
tewi,  rhod  y  felin  wedi  aros,  trwst  y  train  wedi 
peidio,  rali  y  rholiwr  yn  ddistaw,  murmur  y 
pandy  yn  segur,  tine  yr  eingion  wedi  tewi,  a 
distawrwydd  cyffredinol  yn  teyrnasu,  fel  pe  buasai 
angel  wedi  sibrwd  yng  nghlust  anian,  '  Pob  cnawd 
taw  yng  ngwydd  yr  Arglwydd,  canys  cyfododd  o 
drigfa  ei  sancteiddrwydd/  Ar  hyd  heolydd  a 
Uwybrau  y  gwelir  minteioedd  o  ddynion  yn  myned 


164  Cofiant  0.  R.  Owen. 

o  nerth  l  nerth  tua  Sion,  ac  yn  fuan  iawn  clywir 
swn  canu  a  moliant  ar  dannau  yr  awelon,  fel  pe 
buasai  yr  awyr  yn  llawn  engyl  megis  gynt  uwchben 
meusydd  Bethlehem."  Cyfeiriai  yn  nesaf  at 
hoffter  y  Gymro  o  bregethu,  a'i  ymlyniad  wrth 
wirioneddau  yr  Ef engyl,  fel  ei  ragoriaethau.  Sy- 
muda  ymlaen  yn  nesaf  i  alw  sylw  at  rai  o'r  pethau 
a  ystyriai  efe  yn  beryglon  ei  genedl,  megis  yn  (1) 
Rhoddi  gormod  o  sylw  i  ganu  ar  draul  esgeuluso 
gwyddorau  ereill.  (2)  Colli  ein  gwres  crefyddol 
mewn  brwdfrydedd  gwleidyddol.  Gondemniai  yn 
llym  y  bobl  nad  oes  ganddynt  gywilydd  i  waeddi 
Hear,  Hear,  mewn  cyfarfod  politicaidd,  ond  na 
ddywedant  byth  Amen  mewn  cyfarfod  crefyddol. 
(3)  Mabwysiadu  pethau  gwaelaf  y  Saeson  wrth 
ddysgu  eu  hiaith.  (4)  Gwanychu  ein  Hymneill- 
tuaeth  trwy  ymraniadau  ac  ymrysonau.  (5)  Colli 
ein  pregethwyr  goreu  o  ddiffyg  cydnabyddiaeth 
deilwng.  Ar  bob  un  o'r  adrannau  hyn,  dywedai 
bethau  mimog  a  phlaen,  ond  dywedai  hwynt  oil 
mewn  ysbryd  rhagorol.  Y  pwynt  olaf  yn  y  ddar- 
lith  ydoedd  Rhagolygon  y  genedl.  Ac  yn  y  cy- 
sylltiad  hwn,  ymdriniai  a  chyfleusterau  addysg  y 
genedl  yn  bresennol  o'u  cymharu  a'r  hyn  oeddynt 
gynt.  Yna  cyfeiria  at  y  rhagolygon  am  gyd- 
raddoldeb  crefyddol  cyfTredinol  hollol.  Llawenhai 
yn  yr  arwyddion  fod  y  genedl  yn  gwella  mewn 
moesoldeb,    a    therfynai    gyda    yr   ymadroddion 


Llwyfan  y  Darlithydd.  165 

hyawdl :  "  Y  mae  y  byd  yn  gwella.  Gwyddom 
fod  Rawer  yn  credu  yn  wahanol,  ond  y  mae  credu 
fod  y  byd  yn  myned  ar  ei  waeth  yn  insult  ar  yr 
Hwn  y  mae  pob  awdurdod  yn  y  Nef  a'r  ddaear  yn 
Ei  law,  fel  pe  na  byddai  yn  abl  i  lywodraethu  ei  dy 
ei  hun  yn  dda.  Gwaethygu  yn  wir  !  Nac  ydyw. 
Byth  oddiar  pan  yr  ymgymerodd  yr  Iesu  a'i  achos 
y  mae'r  byd  yn  gwella.  Y  mae  y  lefain  yn  parhau 
i  lefeinio  cymdeithas  fwy  fwy.  Y  mae  dail  pren  y 
bywyd  yn  iachau  hyd  yn  oed  y  cenhedloedd  hynny 
nad  ydynt  hyd  eto  yn  bwyta  o'i  ffrwyth.  Y  mae 
gwelliant  amlwg  wedi  cymeryd  lie  ym  mywyd  y 
genedl  Gymreig  mewn  llawer  cyfeiriad  yn  ystod  yr 
hanner  canrif  diweddaf,  a  bydd  y  gwelliant  yn  fwy 
o  lawer  eto  yn  ystod  yr  hanner  can  mlynedd  nesaf, 
os  y  daliwn  gyffes  ein  gobaith  yn  ddisigl.  Daw  ! 
daw  Cymru  yn  Ian  yn  y  man  !  Golchir  ymaith  ei 
budreddi,  difodir  ei  thafarndai,  gwagheir  ei  char- 
charau,  diswyddir  ei  heddgeidwaid  am  na  bydd  en 
heisiau  mwy,  bydd  ei  thlodion  yn  anaml,  a'i  theu- 
luoedd  yn  fwy  dedwydd.  Bydd  engyl  ar  eu  hedfan 
yn  sefyll  uwchben  Gwalia  Wen,  wedi  eu  swyno  gan 
brydferthwch  y  maes  a  fendithiodd  yr  Arglwydd, 
ac  yn  sibrwd  wrth  eu  gilydd,  gan  ddweyd,  '  Gwyn 
ei  byd  y  genedl  y  mae  yr  Arglwydd  yn  Dduw  iddi.'  " 
Mynnai  y  ddarlith  hon  eto,  fel  y  gwelir, 
fel  yr  un  ar  Dr.  Rees,  droi  yn  bregeth  yn  nwylaw 
y  pregethwr.     Yn  wir,  yr  oedd  y  pregethwr  mor 


166  Cofiant  0.  B.  Owen. 

gryf  yn  em  hanwyl  trawd,  fel  yr  oedd  popeth 
dan  ei  ddwylaw  yn  troi  yn  bregethau.  Fel 
mater  o  feirniadaeth  ar  ei  ddarlith  ar  "  Fy  Nghen- 
edl,"  dichon  y  dywedid  ei  fod  yn  ymgais  at  ormod, 
yn  cymeryd  maes  rhy  eang  a  gwasgarog  i'w 
deithio  mewn  rhyw  ddwyawr  o  amser,  ac  y  buasai 
yn  well  pe  y  cyfyngasai  ei  hunan  i  lai  o  dir.  Ond 
serch  hynny  i  gyd,  nis  gall  neb,  ni  gredwn,  ddarllen 
y  braslun  hwn  o'r  ddarlith  heb  deimlo  ei  fod  yn 
cyffwrdd  a  phwyntiau  hynod  o  ymarferol,  a'i  fod 
yn  llwyddo  yn  y  ffordd  hon  i  gyfleu  cenadwri  hynod 
o  gyfaddas  i'w  gynulleidfaoedd.  Modd  bynnag, 
blinodd  ein  cyfaill  cyn  hir  ar  y  gwaith  o  ddar- 
lithio  yn  hollol.  Ni  wnaeth  yr  un  ymgais  arall  i 
gyfansoddi  darlith,  er  iddo  gael  llawer  iawn  o 
gymhellion  i  hynny.  Wedi  ei  symudiad  i  Lerpwl, 
llwyddodd  y  cyfeillion  yn  Park  Road  i  gael  ganddo 
draddodi  y  ddarlith  ar  Dr.  Rees  unwaith.  Ac  yn 
rhyfedd  iawn,  llwyddwyd  i  gael  ganddo  i  roddi 
"  Fy  Nghenedl  "  i  gymdeithas  y  Bobl  Ieuainc  yn  y 
Tabernacl,  fel  y  digwyddodd,  ychydig  fisoedd  cyn 
ei  oddiweddyd  gan  ei  gystudd.  Yr  oeddym  ein 
hunain  yn  bresennol  ar  yr  achlysur  hwnnw,  ac  yn 
sicr,  ni  chlywsom  ef  erioed  yn  siarad  yn  well,  yn 
fwy  hyawdl,  ac  yn  fwy  yn  ei  elfen  nag  y  gwnaeth 
y  noson  honno.  Hon  oedd  y  waith  olaf  iddo 
ymddangos  ar  lwyfan  y  darlithydd. 


PENNOD  XIII. 


12r  Bm^nyfcfc  at  Empnau. 

Nid  oedd  Mr.  0.  R.  Owen  yn  honni  bod  yn  fardd 
nac  yn  emynydd  yn  ystyr  gyffredin  y  gair  ;  ac  ni 
buasai  ond  cam  a'i  goffadwriaeth  i  briodoli  iddo 
yn  y  Cofiant  hwn  yr  hyn  nad  oedd  ei  hunan  yn  ei 
hawlio.  Ond  fel  ereill  o'i  frodyr  yn  y  Pulpud 
Gymreig,  teimlai  y  dyddordeb  mwyaf  yn  emyn- 
yddiaeth  y  Cysegr,  ac  ymddifyrrai  lawer  yn  ei  oriau 
hamddenol  i  roi  i  lawr  ei  feddyliau  mewn  ffurf  can 
neu  bennill.  Er  mwyn  difyrrwch,  ysgrifennai 
lawer  o'i  lythyrau  at  gyfeillion  yn  y  ffurf  honno  ; 
ac  o  bryd  i  bryd,  cyfansoddodd  amryw  benhillion 
ar  destynau  y  pregethai  arnynt.  Ceisiodd  ddifyrru 
ei  hun  hefyd  yn  fynych  mewn  cyfieithu  emynau 
Cymraeg  i'r  Saesneg ;  ac  ymysg  ei  bapurau, 
daethom  o  hyd  i  lawer  engraifft  o  hyn.  Medd- 
yliem  unwaith  am  gyhoeddi  nifer  o'r  cyfryw  yn  y 
gyfrol  hon,  ond  wedi  ail  ystyried,  prin  y  tybiwn  y 
byddai  yn  deg  ag  ef  i  gyhoeddi  yr  hyn  na  fwriadodd 
efe  erioed  i  weled  goleu  dydd.  Modd  bynnag,  y 
mae  yn  y  Caniedydd  Cynulleidfaol  dri  emyn 
o  eiddo  ein  cyfaill,  sydd  yn  gynrychioliad  teg  o'i 
ddawn  yn  y  cysylltiad  hwn  ;   ac  y  mae  y  tri  emyn 


168  Copant  0.  R.  Owen. 

hynny  eisoes  wedi  ennill  iddynt  eu  hunain  le  ar- 
hosol  yn  emynyddiaeth  Cymru.  Cenir  hwynt  mor 
fynych  yn  ein  cynulleidfaoedd  trwy  Gymru  oil 
ag  y  gwneir  odid  unrhyw  emyn  yn  y  llyfr — yr  hyn 
a  brawf  eu  bod  yn  cyffwrdd  a  thant  naturiol  yn  y 
galon  Gymreig.  Yn  yr  emynau  hyn,  deil  ein 
cyfaill  i  bregethu  i'r  genhedlaeth  sydd  eto  heb  ei 
geni.  Ychydig  wythnosau  yn  ol,  ceisiasom  gan  ein 
cyfaill  y  Parch.  R.  Gwylfa  Roberts,  Llanelli,  i 
edrych  dros  gasgliad  o  emynau  Mr.  Owen,  ac 
ysgrifennu  ychydig  nodiadau  arno  fel  emynydd, 
ac  yn  garedig  iawn,  cydsyniodd  yntau  a'n  cais. 
Ac  fel  y  canlyn  yr  ysgrifenna  Gwylfa  atom  ar  yr 
ochr  hon  i  gymeriad  ein  harwr  : — 

NiD  oes  a'i  cyfrifai  yn  emynydd  mawr,  nac  a'i  dodai 
ymysg  prif  ganiedyddion  ein  gwlad  ;  ac  eto  y  mae  i 
Mr.  Owen  le  erbyn  hyn  ymygg  ysgrifenwyr  salmau 
ei  genedl. 

Y  meddwl  cyntaf  am  dano  yn  ddieithriad  yw  fel 
pregethwr.  Yna  daw  ger  ein  bron  fel  dyn  hynaws,  hy- 
waith,  a  gwir  agos  at  Dduw — gwr  nas  gallai  y  rhai  a'i 
hadwaenai  oreu  beidio  credu  o  dan  bob  amgylchiadau 
ei  fod  yn  wir  dduwiol.  Wedyn  daw  i'n  meddwl  fel 
cwmniwr  llawen,  a  chyfaill  i'w  frodyr  yn  y  weini- 
dogaeth  ;  am  y  carent  ei  gyfarfod  ymhobman,  a  chyd- 
letya  ag  ef,  heb  ofn  chwerwder  na  mursendod  na  ffug- 
ddifrifwch  o  gwbl,  oblegid  pethau  dieithr  iddo  oedd 
y  rhai  hyn  oil.  Diau  hefyd  y  gellid  nodi  meddyliau 
ereill  am  dano  a  fuasai  yn  dod  atom  yng  nghynt  na'r 
un  fel  Emynydd  ;  ac  eto,  y  mae  gyf erbyn  a'i  enw  yn  y 
Caniedydd  Cynulleidfaol  dri  emyn  gwir  gymeradwy, 
a  gall  un  neu  ddau  ohonynt  fod  yn  anfarwol. 


Yr  Emynydd  a'i  Emynau.  169 

Ymddengys  f  el  petai  wedi  bod  yn  uchelgais  gan  nif er 
o  efengylwyr  goreu  ein  gwlad — na  phroffesent  fod  yn 
feirdd,  yn  ystyr  gyffredin  y  gair — i  gyfansoddi  emyn. 
Ceir  ymhob  casgliad  o  werth  a  feddwn  fel  cenedl 
fod  emyn  neu  ddau  yn  dwyn  enwau  pregethwyr  mawr 
Cymru.  Mae  Thomas  Charles  o'r  Bala  wedi  rhoi  i 
ni  un  pur  adnabyddus  : 

"  Dyfais  fawr  tragwyddol  gariad." 
Dr.  George  Lewis  yw  awdwr  : 

"  Rhyfedd  na  buaswn  'nawr 
Yn  y  fflamau." 
Dr.    Phillips,   Neuaddlwyd : 

"  Cofio  am  farwolaeth  Iesu." 
Azariah  Sadrach  : 

"  Os  gofyn  rhywun  beth  yw  Duw, 
Atebwn  ni  mai  cariad  yw." 
Thomas  John,  Cilgerran  : 

"  O  !    Arglwydd,  dyro  fwy  o  flas." 
Christmas  Evans  : 

"  Y  fraich  fu'n  hollti'r  mor." 
John  Elias  : 

"  Ai   am  fy  meiau  i, 

Dioddefodd  Iesu  mawr." 
David    Saunders  : 

"  Pa  Dduw  ymhlith  y  duwiau." 
Herber  Evans  : 

"  Dal  fi  yn  agos  at  yr  Iesu." 

A  gellid  enwi  llu  mawr  fel  hyn  o  wyr  a  gofir  fel  pre- 
gethwyr blaenaf  y  genedl,  sydd  wedi  gadael  rhyw  un 
neu  ddau  o  emynau  anfarwol  ar  eu  hoi  ;  a  hawdd  yw 
deall  mai  cynyrch  profiad  sancteiddiedig  yw'r  oil. 
Nid  disgyblaeth  meddwl  yn  ogymaint  a  disgyblaeth 
ysbryd  sydd  y  tu  ol  i  bob  un  o'r  emynau  uchod. 
Teimlad  cyffelyb  efallai  fu  yn  cymell  Mr.  Owen  i 
ychwanegu  at  ganiadau  saint  ei  wlad.  Nid  oedd  efe 
o  gwbl  yn  honni  bod  yn  fardd  ;  ac  ni  ddaeth  i'w 
feddwl  gyfansoddi  dim  ar  gyfer  eisteddfod  na  gornest 


170  Cofiant  O.  R.  Owen. 

lenyddol,  hyd  y  gwyddom.  Hawdd  gweld  hefyd 
na  fu  efe  erioed  yn  partoi  ei  feddwl  a'i  iaith,  nac  yn 
ceisio  datblygu  arddull  a  meistrolaeth  ar  fesur  ac  odl 
yn  y  rhagolwg  ar  gyfansoddi  yr  hyn  a  elwir  yn  f ardd- 
oniaeth.  Nid  oes  geinder  celfydd  yn  nodweddu  yr 
hyn  a  ysgrifennodd, — profiad  ysbrydol  yn  cael  ei 
ddweyd  mewn  dull  syml,  yw  ei  emynau  ef,  heb  na 
rhwysg  na  rhodres.  Mae  digon  o  deimlad  ynddynt  ; 
ond  teimlad  pregethwr  ydyw,  a  hwnnw  wedi  cronni 
ynddo,  ac  o'r  diwedd  yn  gwneud  burst  allan  ar  ffurf 
emyn. 

Nid  yw  iaith  gain  a  dillyn  yn  gwbl  angenrheidiol 
mewn  emynydd,  a  phrin  y  daliai  neb  fod  Mr.  Owen 
yn  eithriadol  gyfoethog  i'r  cyfeiriad  hwn.  Nid  oedd 
yn  defnyddio'r  ffurfiau  perffeithiaf  ar  eiriau  yn  ei 
bregethau  na'i  emynau.  'Chymerodd  efe  erioed  amser 
i  chwilio  am  y  geiriau  ceiniaf  a'r  ffurfiau  prydferthaf 
i  lunio  ymadrodd— ac  yn  hyn  y  mae  iddo  frodyr  lawer 
ymysg  pregethwyr  ac  emynwyr  pennaf  y  byd. 

Raid  i  emynydd  ychwaith  ddim  talu  sylw  eithriadol 
i  arddull,  na  meddu  dychymyg  byw,  beiddgar,  nac 
hyd  yn  oed  fod  yn  feistr  ar  fesur  a  chorfan  ac  odl  a 
saerniaeth  allanol.  Ysbryd  emyn  yw  ei  brif  beth 
bob  amser.  Gall  fod  yn  syml  a  diaddurn,  a  digon 
amddifad  o  grefftwaith  a  beiddgarwch  a  phopeth 
felly.  Haerai  neb  fod  Mr.  Owen  wedi  rhoi  llawer  o'i 
fryd  ar  fod  yn  berchen  arddull  ddeniadol  a  phendant. 
Yr  oedd  ton  efengylaidd  iawn  i'w  feddwl,  a  phopeth 
a  wnai'n  amlygu  hynny — dyna  i  gyd.  Pell  oddiwrtho 
ymhob  ystyr  oedd  gwylltineb  ac  eondra  a  bywiog- 
rwydd  dychymyg.  Hawdd  gennym  feddwl  hefyd 
iddo  gymeryd  gweithiau  gweinidogion  ereill  fel  y 
rhai  a  enwyd  eisoes  yn  fwy  o  batrymau  iddo  nac 
emynau  rhai  cydnabyddedig  yn  y  gangen  hon,  megis 
Pantycelyn  ac  Ann  Griffiths  ac  ereill  ;  ac  os  felly, 
byddai  yn  fwy  parod  i  ddifateru  ynghylch  saerniaeth 
a  mesur,  etc.     Yr  oedd  i  Mr.  Owen  un  cymhwyster 


Yr  Emynydd  a'i  Emynau.  ill 

diamheuol  i  fod  yn  emynydd, — profiad  oeddjbeunydd 
yn  dod  yn  ftoy  sancteiddiedig  ;  ac  o  dan  y  profiad. 
ysbryd  efengylaidd  gorfoleddus.  Yn  ddios,  yr  oedd 
Uiw  byd  arall  ar  ei  feddwl  ;  a  rhyw  naws  bur  gyson 
a'r  hyn  a  ystyrir  yn  ysbrydol,  yn  nodweddu  ei  holl 
fywyd. 

Gellir  yn  rhwydd  feddwl  am  dano  ar  ddiwedd 
dydd  o  bregethu  hwyliog  yn  torri  i  ganu  o  ran  ei 
brofiad,  a'i  ysbryd  yn  naturiol  litliro  i  don  foliannus, 
ac  o  dan  amgylchiadau  felly  cymerai  ei  f eddyliau  ffurf 
emyn  yn  hawdd.  Nid  oedd  gwneud  pennill  neu  ddau, 
yn  syniio  i  fyny  ei  brofiad  am  y  dydd,  yn  fawr  tra- 
fferth.  I'r  graddau  y  byddai  ei  f eddyliau  ar  lefel 
ysbrydol  uchel,  ac  yn  llifo  ohono  yn  naturiol,  y  llwyddai 
i  wneud  emyn  da.  Os  na  byddai'r  hwyl  arno  ef  ei 
hun  yn  eithriadol,  a'i  ysbryd  oil  o  dan  eneiniad  y  dydd, 
wel,  penhillion  cynredin  a  geid  ganddo  ;  ac  y  mae  wrth 
ein  llaw  y  funud  hon  rai  a  gyfansoddodd  ar  adegau 
felly,  pan  nad  oedd  fawr  o  hwyl  na  gorfoledd  yn  ei 
hanes, — nid  oes  dim  yn  neilltuol  ynddynt,  ac  efallai 
na  chyhoeddir  mohonynt  byth,  ac  ni  bydd  hynny'n 
golled  fawr  iddo  ef  nac  i  neb. 

O'r  ochr  arall,  cymerer  unrhyw  un  o'i  dri  emyn 
goreu  : 

"  Dyro  afael  ar  dy  eiriau,      • 

Dyro  afael  ar  y  gwir, 
Dyro  inni  sypiau  grawnwin — 

Grawnwin  addf ed  Canaan  dir  ; 
Hawddach  teithio 

Wedi  profi  ffrwythau'r  wlad, 

"  O  !  mor  felus  yw  y  grawnwin 
Er  eu  cludo  ffordd  mor  bell, 

Yn  y  wlad  lie  maent  yn  tyfu 
Diau  byddant  lawer  gwell ; 

Gwledda  yno 
Gawn  ar  gariad  Duw  a'i  hedd." 


172  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Gellir  dychmygu  ymha  ystad  feddyliol  yr  oedd  pan 
yn  cyfansoddi  y  rhai  hyn, — onid  oes  adlais  o  orfoledd 
ysbrydol  y  galon  ynddynt  ?  Nid  oedd  dydd  Cy- 
manfa  ymhell,  un  ai  yr  oedd  wedi  pasio  gyda  nerth  a 
dylanwad  mawr,  ac  wedi  gadael  yr  awdwr  mewn 
ysbryd  uchel  a  moliannus  ;  neu  ynte  yr  oedd  y  Gy- 
manfa  wrth  y  drws,  ac  yntau'n  ffyddiog  baratoi  ar  ei 
chyfer,  ac  yn  meddwl  llawer  am  dani  ;  ac  adgofion  o 
Gymanfaoedd  ffrwythlon  ereill  yn  ei  galonogi  ar  y 
pryd.  Teimlad  lied  debyg  sy'n  gorwedd  y  tu  ol  i'w 
emyn  arall — awch  am  gael  eneidiau  i  ddiddosrwydd  ; 
syched  am  gael  siarad  a  phechaduriaid  yn  enw'i 
Feistr  ;    siarad  ag  afradloniaid  yn  enw  ei  Dad. 

"  Tuag  adref  'rwyf  yn  teithio, 

Tuag  adref  at  fy  Nhad  ; 
Hoffai'm  hysbryd  hedeg  yno 

Heb  ymdroi  mewn  anial  wlad  : 
Ymfoddlonaf, 

Mwy  o  waith  fel  hyn  a  wnaf. 

' '  Dwedaf  wrth  bob  un  a  gwrddaf , — 
'  Dewch  heb  oedi  gyda  mi  ;    ' 

Parod  yw  fy  Nhad  i'ch  derbyn, 
Cartref  ganddo  sydd  i  chwi.' 
m  Ennill  rhywrai 

Fydd  fy  ngwaith  wrth  fynd  ymlaen. 

"  Os  yn  araf  'rwyf  yn  teithio, 

Deuaf  adref  yn  yr  hwyr  : 
Faint  o  ffordd  sydd  gennyf  eto 

Nid  oes  neb  ond  Duw  a  wyr  ; 
Ennill  rhywrai 

A  felusa'r  daith  i  gyd." 

Mor  gywir  i'w  holl  weinidogaeth  ac  i  apeliadau  grymus 
ei  bregethau  yw'r  uchod  !  Ie,  "  enill  rhywrai" — dyna 
oedd  ei  ddyhead  pennaf  ;  ac  nid  yw'r  pennill  ond  ad- 
roddiad  syml  o  deimlad  ei  galon. 


Yr  Emynydd  a'i  Emynau.  173 

Mae  nodyn  hyfryd  dros  ben  yn  yr  emyn  arall  sydd 
ganddo  yn  y  Caniedydd  hefyd.  Yn  wir,  y  mae  fel 
pe'n  ymberffeithio  yn  ei  grefft.  ac  yn  dod  yn  fwy  o 
feistr  ar  ymadroddi'n  rhywiog  a  hylithr  yn  hwnnw  : 
tarawiadau  byrrion,  byw  a  chroyw  sydd  yn  y  pum 
pennill,  a  llawenach  sain  yn  rhedeg  trwy'r  oil.  Bore 
Sul  ydyw — 

"  Hyfryd  yw'th  addoli, 

Arglwydd,  yn  Dy  dy, 
Pan  fo'r  nef  yn  gwenu 

Arnom  oddifry. 

"  Goleu  ar  Dy  eiriau 

Sy'n  D'oleuni  Di  ; 
O  !    datguddia  heddyw 

Gyfoeth  Calfari. 

"  Hyfryd  yw  gweddio, 

Melus  yw  y  gan, 
Pan  y  toddo'r  galon 

Yn  y  Dwyfol  dan. 

"Arglwydd!    dyrcha'th  wyneb 

Ar  ein  hoedfa  'nawr  ; 
Tywallt  o'r  uchelder 

Ysbryd  gras  i  lawr. 

• 
"Fe  a'r  byd  yn  anghof 

Yn  Dy  gwmni  Di  ; 
Tawel  hedd  paradwys 
Leinw'n  henaid  ni." 

A  phwy  a  wad  i  Owen  R.  Owen  le  ymysg  emynwyr  ei 
genedl,  a  phwy  a  ddywed  nad  oedd  iddo  Salm  a  Thelyn 
wedi  darllen  ohono  benhillion  melus  fel  hyn  ?  Mae 
ereill  gennym  mewn  llyfryn — yr  oil  wedi  eu  dodi  i 
lawr  ganddo  ef  ei  hun  ;  ond  credwn  fod  y  goreuon 
o'i  emynau  eisoes  yn  eiddo'r  genedl  ;    ac  y  maent  yn 


174  Cofiant  0.  R.  Owen. 

ddigon  i  ddangos  fod  yr  ysbrydoliaeth  sy'n  cyfoethogi 
y  cysegr  a  chan,  wedi  dod  heibio  droion  i  babell  yr 
efengylydd  per — "  Owen  Glandwr." 

Nid  oes  angen  ychwanegu  er  dangos  fod  i  Mr. 
0.  R.  Owen  le  parchus  ymysg  Emynwyr  Gymru. 


PENNOD  XIV. 


Bn  fcfcto&t>et3at  mewn  cpstubfc. 

Bendithiwyd  Mr.  0.  R.  Owen  a  chorfT  cryf.  ac  am 
flynyddoedd  lawer  mwynhaodd  iechyd  rhagorol. 
Ac  yn  ystod  y  blynyddau  hynny,  gweithiai  yntau 
yn  ddiball,  gan  roddi  treth  drom  ar  y  corff  hwnnw. 
Modd  bynnag,  daeth  arwyddion  yn  gynnar  fod  y 
nerth  yn  dechreu  pallu,  a'r  cryfder  yn  dechreu 
rhoddi  ffordd.  Gwyddai  ei  gyfeillion  agosaf  ei  fod 
rai  blynyddau  cyn  ei  symudiad  o  Landwr  i  Lerpwl, 
ymhell  o  fod  fel  y  bu.  Ond  ni  tbybient  hwy,  ac  yn 
sicr  ni  thybiodd  yntau  ychwaith,  fod  unrhyw 
berygl.  Am  y  tair  blynedd  cyntaf  o'i  fywyd  yn 
Lerpwl,  ymddanghosai  fel  pe  yn  adennill  ei  nerth 
cynhennid,  ac  ymfTrostiai  ei  hun  yn  y  teimlad  na 
fu  erioed  yn  fwy  iach  nag  yr  ydoedd  yn  y  cyfnod 
hwn.  Ond  yn  gynnar  yn  y  flwyddyn  1907,  daeth 
arwyddion  digamsyniol  i'w  canfod  fod  y  babell,  er 
mor  gref  ac  er  mor  hardded  ydoedd,  yn  dechreu 
siglo.  Yn  wir,  yn  yr  Hydref  blaenorol,  pan  yn 
pregethu  yng  ngwyl  flynyddol  Ebenezer,  Aber- 
tawe,  teimlai  oddiwrth  rhyw  boenau  eithriadol,  a 
galwodd  i  weled  ei  hen  gyfaill  a'i  gydfyfyriwr  yn 
Ysgol  Milford,  Dr.  Evans  ;    a  mynegodd  ef  id  do 


176  Cofiant  0.  R.  Owen. 

mor  dyner  ag  y  gallasai,  fod  perygl,  ac  y  byddai  yn 
rhaid  iddo  gymeryd  gofal.  Dechreuodd  gyfyngu 
ei  hunan  i  fwydydd  arbennig,  ac  felly,  gobeith- 
iai  allu  atal  yr  afiechyd  rhag  myned  ymhellach, 
ond  parhaodd  gyda  ei  waith  fel  cynt.  Dilynodd  ei 
gyhoeddiadau  gartref  ac  oddicartref  yn  ddifwlch 
hyd  ymhell  yn  y  gwanwyn,  ond  yr  holl  amser  hwn, 
nid  oedd  agos  yn  iach.  Y  tymor  hwnnw  yr  yd- 
oedd  wedi  cydsynio  a  chais  Pwyllgor  yr  Ysgol  Sul 
yn  y  cylch  i  holi  y  plant  yn  y  Safonau,  a  gwnaeth 
hynny  yn  yr  holl  gapeli  gyda  gofal  mawr.  Erbyn 
yr  haf,  teimlai  lawer  yn  well,  a  theithiodd  lawer  i 
gyfarfodydd  pregethu  a  chymanfaoedd.  Yr  oedd 
yn  brysur  ryfeddol  ym  misoedd  Mehefin  a  Gorffen- 
naf  ;  ac  ymysg  lleoedd  ereill,  bu  ym  Mhendref, 
Bangor,  Llanuwchlyn,  Cymanfa  Trefriw,  Bryn- 
siencyn  yn  agor  y  capel  newydd,  yng  Nghymanfa 
Ffestiniog,  ac  yn  yr  Undeb  yng  Nghastellnedd,  a 
bu  hefyd  ar  ymweliad  byr  a  Glandwr.  Treuliodd 
bythefnos  o  wyliau  Awst  yn  Llanwrtyd,  a  theimlai 
lawer  yn  well  o'r  ymweliad  hwnnw.  Daeth  yn  ol 
yn  teimlo  lawer  yn  gryfach.  Efe  ydoedd  Llyw- 
ydd  y  Gymanfa  leol  y  flwyddyn  honno  ;  a  dydd 
Sadwrn  y  Gymanfa,  yr  oeddis  oil  fel  gweinidogion, 
yn  ol  yr  arfer  ers  blynyddau  bellach,  yn  cael  ein 
croesawu  am  y  dydd  yng  nghartref  clyd  Mr. 
Josiah  Thomas,  Y.H.,  Rutherglen.  Ar  yr  ach- 
lysur  hwnnw,  gwnaeth  Mr.  Owen  un  o'r  anerch- 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  ill 

iadau  mwyaf  hapus.     Yn  Tachwedd,  cawn  ef  yn 
y  Tabernacl,  fel  y  cyfeiriwyd  o'r  blaen,  yn  tra- 
ddodi  ei  Anerchiad  ar  "  Fy  Nghenedl."     Y  Llun 
cyntaf  yn  Rhagfyr,  yr  oedd  i  ddarllen  papur  yng 
nghyfarfod  y  gweinidogion  Seisnig  yn  y  Junior 
Reform   Club.     Ac   fel  y  cyfeiriasom  yn  barod, 
gwnaeth  hynny  gyda  deheurwydd  mawr,  ond  yr 
oedd  ar  y  pryd  mewn  poenau  dirdynol.     Y  nos 
drannoeth    yr    ydoedd    wedi    trefnu    i    draddodi 
anerchiad  i'r  gangen-ysgol  ynglyn  a  Park  Road 
yn  Gorsebank  Road,  ond  ceisiodd  gan  ysgrifennydd 
y  Cofiant  hwn  i  gymeryd  ei  le  y  noson  honno.     Yr 
oedd  yntau  yn  bresennol  yn  y  cyfarfod,  ac  yn  ym- 
ddangos  mor  siriol  ag  arfer.     Y  dyddiau  dilynol  yr 
ydoedd  wedi  ei  gyfyngu  i'w  wely,  a'i  feddyg  car- 
edig,  Dr.  Owen  F.  Evans,  Princes  Road,  yn  gweini 
arno.     Am  wythnosau  yr  oedd  yn  ddioddefydd 
mawr,  ond  yr  oedd  yn  hynod  o  siriol  ac  amyn- 
eddgar.     Methai  yn  Ian  a  deall  paham  na  chaff ai 
bregethu  fel  cynt,  ac  o  hyd  edrychai  ymlaen  at 
gael  ail-ymaflyd  yn  ei  hoff  waith.     Yn  yr  wyth- 
nosau hyn,  derbyniai  lu  o  lythyrau  oddiwrth  ei 
gyfeillion  ymhob   rhan   o'r  wlad,  yn    datgan    eu 
cydymdeimlad  ag  ef,  a  gwerthfawrogai  yntau  y 
cyfryw  deimladau  yn  fawr.     Yn  niwedd  Ionawr, 
anfonodd  y  llythyr  canlynol  at  ei  gyfeillion  trwy 
gyfrwng  y  Tyst  a'r  Brython  : 


178  Cofiant  0.  R,  Owen. 

Syr, — Caniatewch  i  mi,  trwy  gyfrwng  y  Tyst,  i 
ddiolch  o  galon  i  bawb,  eglwysi  a  phersonau  unigol, 
o  bob  enwad,  am  eu  cydymdeimlad  a  mi  yn  y  cystudd 
trwm  a'm  goddiweddodd.  Bu  eu  cydymdeimlad 
caredig  a'u  dymuniadau  taer  am  fy  adferiad,  yn  siriol- 
deb  mawr  i  mi  a'm  teulu  yn  nydd  ein  prof  edigaeth.  Y 
mae  yn  dda  gennyf  allu  hysbysu  fy  mod  yn  gwella 
mor  gyflym  ag  y  gellir  disgwyl.  Yr  wyf  yn  myned 
allan  am  ychydig  bob  dydd  ers  wythnos,  a  bwr- 
iadwn  ddechreu  ymaflyd  yn  fy  ngwaith  y  Saboth 
nesaf.  Ond  y  mae  fy  eglwys  anwyl  wedi  dweyd 
wrthyf  fod  yn  rhaid  i  mi  orffwys  yn  hollol  hyd  ddechreu 
mis  Mawrth.  Nis  gallasai  un  eglwys  fod  yn  fwy 
caredig  i'w  gweinidog  nag  y  mae  Park  Road  wedi 
bod  i  mi.  Bendith  Duw  fyddo  ami,  ac  ar  bawb  o 
gyffelyb  ysbryd.  Yr  wyf  yn  credu  y  caf  bregethu  eto, 
a  chredaf  y  bydd  y  profiad  tanllyd  a  gefais  yn  gy- 
morth  i  mi  bregethu  yn  well  o  hyn  i'r  diwedd.  "  Ni 
byddaf  farw,  ond  byw,  a  mynegaf  weithredoedd  yr 
Arglwydd.  Gan  gosbi  y'm  cosbodd  yr  Arglwydd,  ond 
ni'm  rhoddodd  i  farwolaeth.  Agorwch  i  mi  byrth 
cyfiawnder,  af  i  mewn  iddynt,  a  chlodforaf  yr  Ar- 
glwydd."— Yr  eiddoch  yn  ddiolchgar  iawn  i  Dduw  a 
dynion. 
Ion.  21ain,  1908.  O.  R.  OWEN. 

Ond  disgwyl  pethau  gwych  i  ddyfod,  croes  i  hynny 
yr  oeddynt  yn  dod  ym  mhrofiad  ein  hanwyl  gyf- 
aill.  Daeth  mis  Mawrth,  ac  E brill  a  Mai,  ac  yn 
wir  Mehefin  heibio,  yn  eu  cylchdro,  ond  nid  oedd 
ein  cyfaill  yn  abl  i  ail-ymaflyd  yn  ei  waith  hofl. 
Dyddiadur  gwag  ydyw  ei  ddyddiadur  am  yr  holl 
fisoedd  hyn  ;  a  beth  yn  fwy  pruddaidd  i  bregethwr 
na  methu  cadw  ei  gyhoeddiadau  am  fisoedd  fel 
hyn  ?     Ond  daliai  efe  yn  siriol  odiaeth  trwy  y 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  179 

cyfan,  a  gwnai  ei  deulu  a'i  holl  gyfeillion  bob  peth 
oedd  yn  eu  gallu  hwythau  i'w  sirioli.  Ym  Mai, 
daeth  i  feddwl  y  bobl  ieuainc  a  berthynent  i'r 
cor  yn  Park  Road  y  syniad  hapus  o  gyflwyno  an- 
erchiad  hardd  i'w  gweinidog,  yn  cynnwys  eu  dy- 
muniadau  da  a'u  gwerthfawrogiad  o'i  ddyddordeb 
parhaus  yn  eu  gwaith  fel  cantorion.  Y  nos  Lun 
cyntaf  ym  Mehefin,  cafwyd  cyfarfod  dyddorol 
iawn  yn  Park  Road  i  gyflwyno  y  cyfryw  iddo,  ac 
yr  oedd  yntau,  er  llawenydd  i  bawb,  yn  abl  i  fod 
yn  bresennol  i  dderbyn  yr  anrheg.  Cymerwyd  y 
gadair  gan  Mr.  Salmon  Evans,  cadeirydd  y  cor,  a 
siaradwyd  ganddo  ef  ac  amryw  frodyr  ereill. 
Wele  eileb  o'r  anerchiad  : — 

ANERCHIAD. 

Cyflwynedig  i'r  -  Parch.  O.  R.  Owen,  gan 
aelodau  Cor  Eglwys  Anibynol  Park 
Road,  Liverpool. 

Anwyl  Welntdog, 

Caniatewch  i  ni  ddal  ar  yr  achlysur  presennol  i 
gyflwyno  i  chwi  yr  Anerchiad  hwn,  fel  datganiad  o;r 
teimladau  da  a  goleddir  gennym  fel  cor  tuag  atoch. 
Gwyddom  mai  yr  unrhyw  a'r  eiddom  ninnau  ydyw 
syniad  yr  holl  eglwys  am  danoch  fel  gweinidog  anwyl 
a  ffyddlon  ;  ond  yr  ydym  fel  cor  yn  awyddus  i  ddatgan 
ein  gwerthfawrogiad  o'r  dyddordeb  arbennig  a  gy- 
merir  gennych  yn  ein  gwaith  ynglyn  a  chaniadaeth  y 
Cysegr. 

Gofidus  i  ni  oil  ydyw  y  cystudd  yr  ydych  ynddo 
yn  bresennol,  a'n  hamddifadrwydd,  trwy  hynny,  o'ch 
cymdeithas  hyfryd,  a  theimlasom  awydd  i  gymeryd 
y    ffordd    syml    hon    i    ddangos    ein    cydymdeimlad 


180  Cofiant  0.  R.  Owen. 

dwysaf  a  chwi  yn  eich  afiechyd,  yn  ogystal  a'n  hed- 
mygedd  o'ch  gwasanaeth  diflino  yn  yr  efengyl. 
Llawenhawn  ymhob  arwydd  eich  bod  yn  gwella  ;  ac 
yn  y  gobaith  y  cawn  yn  fuan  eto  eich  gweled  yn  gryf 
fel  cynt,  gweddiwn  am  i  chwi  gael  eich  llwyr  adf er,  er 
cysur  eich  anwyl  briod  a'ch  plant,  yn  ogystal  a  phawb 
ohonom  sydd  yn  teimlo  yn  anwyl  iawn  tuag  atoch,  ac 
y  cewch  fyw  am  lawer  blwyddyn,  nid  yn  unig  i 
harddu  y  pulpud,  ond  hefyd  i  gyfoethogi  ein  Hemyri- 
yddiaeth  fel  yr  ydych  eisioes  wedi  gwneud,  "  er  mawl 
gogoniant  Ei  ras  Ef."  Ydym,  ein  hanwyl  weinidog, 
Yr  eiddoch  yn  serchog, 

SALMON    EVANS— Cadeirydd. 

O.  R.  GRIFFITH— Arweinydd. 

GEORGE  J.   OWEN— Organydd. 
Mai  1908.  (ar  ran  y  Cor). 

Yr  oedd  yr  anerchiad  wedi  ei  droi  allan  yn  y  modd 

mwyaf   celfydd,    a    chynhwysai    ddarlun    o    holl 

aelodau  y  cor,  ac  hefyd  ddarluniau  rhagorol  o 

Mr.  a  Mrs.  Owen.     Yn  ychwanegol  at  y  dymun- 

iadau  uchod,  ceid  y  ddau  englyn  canlynol  o  eiddo 

y  Parch.  J.  0.  Williams  (Pedrog) : — 

"  Cuaf  orchwyl  cyfarchiad — yw  rhannu 
Rhinwedd  brawdol  gariad  ; 
I  fron  o  dwymlon  deimlad 
Mae  iaith  hwn  yn  esmwythad. 

"Gan  wlad  na  fynnai'i  adu — gwyn  ydyw 
Gweinidog  yr  Iesu  ; 
D'wed — Owen,  cod  y  dawn  cu, 
Ordeiniwyd  i  'nhrydanu." 

Cydnabyddodd  Mr.  Owen  dderbyniad  y  rhodd 
brydferth  hon  gyda'r  geiriau  mwyaf  tyner  ;  a  bu 
y  weithred  brydferth  yn  sirioldeb  mawr  iddo. 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  181 

Erbyn  hyn,  yr  oedd  wedi  cael  addewid  ei 
feddyg  i  ail  ddechreu  pregethu  y  Saboth  cyntaf 
yng  Ngorffennaf,  ac  i  bob  pwrpas  yr  oedd  y  bre- 
geth  yn  barod  ers  wythnosau.  Yr  ydoedd  wedi 
penderfynu  ar  yr  adnod  a  ddifynasai  yn  ei  lythyr 
cyhoeddedig  at  ei  gyfeillion  i  fod  yn  destyn  ;  a 
phan  ddaeth  y  nos  Saboth  hwnnw,  mawr  oedd  ei 
lawenydd  fod  y  cyfleustra  euraidd  wedi  dod. 
Wedi  i'r  brawd  Mr.  Robert  Davies  ddechreu  y 
gwasanaeth  trwy  ddarllen  a  gweddio,  ac  i'r  gynull- 
eidfa  ganu  nifer  o  emynau  cyfaddas  iawn  i'r  am- 
gylchiad,  ac  i  Miss  Jennie  Maldwyn  Jones  (un  o 
blant  yr  eglwys)  ganu  yr  unawd  :  "  /  know  that 
my  Redeemer  liveth,"  esgynodd  y  pregethwr 
cystuddiedig  i'r  pulpud,  a  dechreuodd  trwy 
ddweyd  mai  ei  anhawster  pennaf  y  noson  honno 
oedd  byrdra  yr  amser  a  ganiateid  iddp  i  bregethu. 
Yr  oedd  ei  feddyg,  Dr.  Evans,  wedi  gorchymyn 
mai  dim  ond  am  ugain  munud  yn  unig  yr  oedd  i 
siarad.  Yr  oedd  yn  llawen  i  gael  bod  yn  y  pulpud 
hwnnw  unwaith  eto,  ar  ol  bod  allan  ohono  am 
saith  mis  ac  ychwaneg  ;  ac  yr  oedd  yn  llawen 
odiaeth  o'r  cyfleustra  i  gael  dweyd  gair  wrthynt  yn 
enw  yr  Arglwydd.  Yr  ydoedd  wedi  dewis  ei 
destyn  y  noson  honno  am  resymau  neilltuol,  ac 
yr  oedd  y  geiriau  wedi  pwyso  llawer  ar  ei  feddwl ; 
ac  wedi  bod  iddo  ef  yn  gordial  melus  yn  y  dydd 
blin.     Wedi  egluro  y  cysylltiadau  yn  yr  Ysgryth- 


182  Cofiant  0.  R.  Owen. 

yr,  aeth  ymlaen  i  ddweyd  fel  y  daethant  iddo  ef 
yn  uniongyrchol  ar  ei  wely  cystudd,   oblegid  y 
tybiai   ef   ei   fod  yn   canfod  ynddynt   genadwri 
bersonol  iddo  ei  hunan — y  cai  efe  nid  yn  unig 
fyw,   ond  byw  i  bregethu.     Yr  oedd   pregethu, 
meddai,  yn  gyfystyr  a  byw  iddo  ef,  pan  y  methai 
bregethu  dymunai  gael  bedd  i  orphwys  ynddo.  Ac 
a  Uawer  o  ymadroddion  eraill  y  mynegodd  efe  ei 
brofiad  i'w  bobl  y  noson  hond*.        Cafwyd  oedfa 
gofiadwy  gan  bawb  oedd  yn  bresennol ;  ac  yr  oedd 
profiad  ein  brawd  fel  un  wedi  cael  gorfoledd  mawr. 
Y   Saboth    dilynol,    pregethodd    ddwywaith,    yn 
Great  Mersey  Street  y  bore,  ac  yn  Park  Road  yr 
hwyr.     Y  dydd  Llun  dilynol,  aeth  gyda'i  briod  a 
nifer  o  gyfeillion  ereill,  i  gyfarfodydd  blynyddol 
Undeb  yr  Anibynwyr  yn  Rhosllanerchrugog.     Yr 
oedd  ef  a  Mrs.  Owen  wedi  trefnu  i  aros  dros  y  cyf- 
arfodydd  dan  gronglwyd  garedig  y  Parch.    0.    J. 
Owen  a'i  briod  hoff  yn  y  Talwrn,  hen  gartref  y 
pregethwr   enwog,   William   Williams   o'r  Wern. 
Gallodd  ddilyn  amryw  o'r  cyfarfodydd  er  ei  fod  yn 
llesg  a  gwan  ;    ac  yr  oedd  yn  bresennol  yn  y  gyn- 
hadledd  prynhawn  dydd  Mawrth,  ac  yn  cynnyg  fod 
cofnodion  yr  Undeb  am  y  flwyddyn  flaenorol  yn 
cael  eu  cadarnhau  fel  rhai  cywir.     Yr  oedd  yn  yr 
oedfa  yn  gwrando  ar  y  bregeth  ~gyntaf ,  sef  eiddo 
y  Parch.  R.  E.  Peregrine,  B.D.,  Rhymni,  y  noson 
honno,  ac  yr  oedd  ei  Amen  a'i  felly  gymeradwyol 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  183 

i'w  glywed  trwy  yr  holl  dyrfa.  Gallodd  hefyd  fod 
yn  bresennol  i  wrando  anerchiad  y  Parch.  R. 
Thomas,  Glandwr,  o  gadair  yr  Undeb  bore  dran- 
noeth.  Yn  y  prynhawn,  aeth  gyda  chyfeillion 
mewn  cerbyd  i  fynwent  y  Wern,  i  weled  bedd 
Williams,  a  bu  yn  y  capel,  yn  adrodd  emyn,  a  dyna 
y  gwasanaeth  olaf  y  cymerodd  0.  R.  Owen  ran 
ynddo  ynglyn  a  chyfarfodydd  yr  Undeb  !  Tra  yr 
oedd  yn  llawenydd  pur  a  digymysg  i  bawb  o'i 
frodyr  a'i  hen  gyfeillion  ei  weled  wedi  gallu  dyfod 
i'r  wyl,  eto  yr  oedd  rhywbeth  yn  yr  holl  am- 
gylchiad  oedd  yn  llanw  calonnau  llawer  a  galar  ac  a 
thristwch  dwfn.  Y  fath  olygfa  dyner  !  Parai  i 
un  feddwl  am  gadfridog  wedi  gorffen  ei  ddiwrnod 
gwaith  yn  diosg  ei  arfau,  ond  yn  mynnu  gwneud 
hynny  yn  "  swn  y  frwydr."  Aeth  y  lluoedd 
adref  o'r  Undeb  yn  y  Rhos  a'u  calonnau  yn  brudd 
a'u  llygaid  yn  llawn  dagrau,  oblegid  credu  ohonynt 
na  chaent  weled  ei  wyneb  ef  mwyach,  ac  felly  y 
bu  !  Bore  dydd  Iau,  dychwelodd  adref  i  Lerpwl,  a 
thrannoeth  cawn  gofnod  yn  ei  ddyddiadur  ei  fod 
yn  bresennol  yn  nhy  un  o'r  aelodau  yn  bedyddio 
baban  bach.  Y  Saboth  canlynol  gallodd  bre- 
gethu  ddwywaith — y  bore  yn  Grove  Street,  a'r 
hwyr  yn  Park  Road. 

Yr  wythnos  ddilynol,  aeth  ef  a  Mrs.  Owen  i  lawr 
i  Landwr  i  dreulio  ychydig  amser.  Fel  yr  oedd  ei 
gystudd  yn  parhau  a'i  obeithion  yntau  am  wella  yn 


184  Cofiant  0.  R.  Owen. 

myned  yn  llai,  yr  oedd  ei  serch  at  yr  hen  gym- 

dogaeth  yn  cynhyddu  ;  yn  wir,  yr  oedd  yn  awr  yn 

dechreu  meddwl  yn  ddifrifol  am  roddi  ei  weini- 

dogaeth  i  fyny,  gan  nad  allai  oddef  y  syniad  o 

barhau  yn  weinidog  mewn  enw  heb  allu  cyflawni 

gwaith  y  swydd,  a  dychwelyd  yn  ol  i  Landwr  i  fyw 

mewn  neilltuaeth.     Ond  y  fath  oedd  ymlyniad  yr 

eglwys  yn  Park  Road  wrtho,  a  hofTter  personol 

yr  holl  aelodau  ohono,  fel  na  fynnent  son  am  iddo 

ymddiswyddo.     Modd  bynnag,  yr  oedd  ei  fryd  ar 

fyned  unwaith  eto  i'r  hen  ardal,  a  gweled  ei  hen 

gyfeillion.     Teimlid  pryder  mawr  gyda  golwg  ar  y 

daith,  gan  fod  y  ffordd  mor  bell,  ac  yntau  wedi 

myned  yn  wan  iawn,  ond  daliodd  y  siwrna  yn  well 

nag  y  disgwylid.     Cafodd  dderbyniad  siriol  ryfedd- 

ol,  fel  y  gallesid  disgwyl,  gan  yr  hen  gyfeillion,  a 

chan  neb  yn  fwy  na  chan  ei  ddilynydd  teilwng,  y 

Parch.  P.  E.  Price,  yr  hyn  ydoedd  iddo  yn  sirioldeb 

mawr.     Yn  garedig  iawn,  y  mae  Mr.  Price  wedi 

ysgrifennu  hanes  yr  ymweliad  hwn  o  eiddo  ein 

cyfaill  a'i  hen  faes,  ac  y  mae  yn  hyfrydwch  gennym 

ei  roddi  i  fewn  yma  : — 

Bu  Mr,  Owen  ar  ymweliad  ag  ardal  Glandwr  lawer 
gwaith  wedi  ei  ymadawiad  i  X<erpwl,  ac  yr  oedd  yn 
llawen  bob  amser  gan  ei  gyfeillion  yma  ei  weled  a'i 
groesawu.  Yr  oedd  yn  ddwfn  iawn  yn  serchiadau 
aelodau  eglwysi  Glandwr  a  Chef nyp ant  ;  siomedig- 
aeth  fawr  iddynt  ydoedd  colli  ei  wasanaeth  pan  ym- 
adawodd  i  Park  Road  ;  ond  er  iddo  ymadael  yr  oedd 
eu  hymlyniad  yn  fawr  wrtho,  ac  yr  oedd  yn  amlwg  fod 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  185 

ei  ymlyniad  yntau  yn  fawr  wrthynt  hwythau.  Hoffai 
roi  tro  i'r  ardal  a  gweled  wynebau  ei  hen  gyfeillion. 
Yr  wyf  yn  cofio  ei  glywed  yn  dweyd  mewn  cyfarfod 
gweddi  yng  Nglandwr  ar  uno'iymweliadau,  eifod  yn 
barhaus  gyda'r  eglwysi  yn  ei  feddwl.  Byddai  yn 
symud  beunydd  drwy'r  gymdogaeth,  weithiau  dych- 
mygai  ei  hun  yn  sefyll  gerllaw  ffermdy  Pencelli,  ac  yn 
edrych  draw  at  gapel  Glandwr  a'r  fynwent  ;  bryd  arall 
yn  sefyll  yn  ymyl  Pontygafel  ac  yn  edrych  ar  y  Villa, 
ei  hen  gartref .  Dywedai  y  byddai  yn  cario  yr  eglwysi 
bob  amser  yn  ei  galon,  ac  nid  yw  yn  anhawdd  credu 
hyn.  Treuliodd  ddarn  mawr  o'i  oes  fer  yn  ddedwydd 
iawn  fel  gweinidog  i'r  eglwysi  hyn,  ac  amhosibl  oedd 
iddo  beidio  meddwl  llawer  am  bobl  y  gwyddis  fod  iddo 
le  cynnes  iawn  yn  eu  serchiadau  ;  ac  amhosibl  hefyd 
i'r  bobl  hyn  ydoedd  peidio  cofio  am  dano  yntau,  a 
siarad  llawer  am  oedfaon  tyner,  gwlithog,  a  gawsant 
o  dan  ei  weinidogaeth.  Oedd,  yr  oedd  yn  hoff  gan  Mr. 
Owen  ddod  ar  ymweliad  ag  ardal  Glandwr,  ac  yr  oedd 
yn  hoff  gan  bobl  Glandwr  ei  groesawu. 

Bu  yma  ychydig  fisoedd  cyn  iddo  fethu  pregethu. 
Digwyddai  fod  yn  gwasanaethu  mewn  cyfarfodydd 
diolchgarwch  yn  Antioch  ym  mis  Hydref,  1907. 
Aeth  lliaws  i  fyny  o  Landwr  i'w  wrando.  Yr  oedd  yn 
amlwg  nad  oedd  cystal  ag  arfer  yn  ei  iechyd,  ac  nid 
heb  ein  bod  wedi  ofni  y  daeth  y  newydd  i'r  ardal, 
ddyddiau  olaf  y  flwyddyn  honno,  fod  Mr.  Owen  mewn 
cystudd  peryglus.  Parodd  y  newydd  dristwch  mawr 
i  bawb  yma  ;  pasiwyd  penderfyniadau  o  gydym- 
deimlad  ag  ef  yn  ei  gystudd  gan  y  ddwy  gynulleidfa. 
Teimlid  pryder  mawr  am  dano,  ac  nid  aeth  cyfarfod 
gweddi  heibio.  yn  ystod  misoedd  ei  gystudd,  heb  fod 
gweddiau  taerion  yn  cael  eu  hanfon  at  Dduw  drosto. 
Tua  diwedd  mis  Gorffennaf  y  flwyddyn  1908,  cafodd 
Mr.  Owen  eto  ddod  ar  ymweliad  a'r  gymdogaeth,  a 
hwn  ydoedd  ei  ymweliad  diweddaf.  Gyda'i  hen 
gyfaill,  yr  Henadur  E.  H.  James,  Y.H.,  Pontygafel,  y 
byddai  bob  amser  yn  aros  pan  y  deuai  i'r  ardal,  ond  er 


186  Cofiant  O.  R.  Owen. 

gofid  i'w  gyfaill,  y  tro  hwn  nid  oedd  ganddo  le  cyfleus 
i'w  dderbyn,  gan  ei  fod  wedi  symud  i  dy  arall,  tra  yr 
oedd  y  Derlwyn,  lie  y  mae  Mr.  James  a'i  deulu  yn 
byw  yn  awr,  yn  cael  ei  adeiladu.  Aeth  Mr.  a  Mrs. 
Owen  felly  i  Lwynllwyd,  at  un  o  deuluoedd  parchusaf 
Cefnypant  ;  a  buont  yma  y  pythefnos  cyntaf  o'u  hym- 
weliad.  Treuliasant  y  gweddill  o'r  mis  gyda'u  hen 
gyfaill  anwyl,  Mr.  W.  Morse,  yn  Abertigen.  Yr 
oedd  Mr.  Owen  mewn  gwendid  mawr,  yr  oedd  yn 
amlwg  ei  fod  wedi  cael  misoedd  o  gystudd  caled.  Ni 
fedrai  gerdded  ond  ychydig,  a  hynny  yn  araf  iawn. 

Trannoeth  wedi  dod  i'r  ardal,  aeth  o  Lwynllwyd 
mewn  cerbyd  i  fynwent  Glandwr.  I'r  fynwent  y 
byddai  yn  mynd  gyntaf  bob  amser  wedi  dod  i'r  lie,  a 
golygfa  dyner  oedd  ei  weled  y  tro  hwn,  yn  cael  ei  gyn- 
orthwyo  gan  gyfeillion  i  fynd  i  fyny  at  fedd  ei  ddwy 
ferch  a'i  faban.  Cyn  ymadael,  dywedodd  wrth  y 
rhai  oedd  yn  sefyll  yno  gydag  ef ,  na  fuasai  y  darn  o'r 
bedd  oedd  yn  wag,  ddim  yn  wag  ond  am  ychydig. 
Daeth  i'r  gwasanaeth  i  Landwr  fore  Saboth,  a  dyma'r 
bore  Saboth  cyntaf  iddo  fod  yng  Nglandwr  er  pan 
ymadawodd.  Bu  yma  yn  pregethu  ar  noson  waith, 
a  bu  yma  mewn  cyfarfod  gweddi  ;  ond  dyma'r  tro 
cyntaf  iddo  weled  cynulleidfa  Glandwr  ar  y  Sul  wedi 
iddo  ymadael.  Yr  oedd  yn  fore  braf,  a  chawsom 
gynhulliad  lliosog.  Ni  cheisiwyd  ganddo  ddweyd  dim 
y  bore  hwn,  ond  tybiaf  mai  Mr.  Owen,  er  hynny, 
oedd  yn  cael  sylw  y  mwyafrif  yn  y  gynulleidfa.  Diau 
iddo  yn  ei  feddwl  y  bore  hwn  fynd  dros  y  blynyddoedd 
y  bu  yma  yn  gweinidogaethu.  Daeth  llawer  o  hen 
wynebau  a  hen  adgofion  yn  fyw  iawn  o'i  flaen  tra  yr 
eisteddai  yn  y  gadair  yr  arferai  eistedd  ynddi. 

Cyhoeddwyd  ef  i  bregethu  y  Saboth  dilynol  ;  yr 
oedd  yn  Saboth  Cymundeb,  ac  nid  aiff  y  bore  Saboth 
hwnnw  byth  o'n  cof.  Ofnem  yn  fawr  ei  weled  yn 
esgyn  i'w  hen  bulpud,  o'r  hwn  y  cafodd  yr  hyfrydwcb 
a'r  fraint  o  gyhoeddi  Efengyl  yr  Iesu  am  3  lain  o 
flynyddoedd.     Dechreuwyd   y   gwasanaeth   gan   Mr. 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  187 

John  Da  vies,  myfyriwr  o  Landwr  yn  Athrofa  Aber- 
honddu.  Esgynnodd  y  pregethwr  anwyl  i'r  pulpud, 
ac  esgynnai  gweddiau  lawer  yr  un  adeg  o  galonnau  y 
gynulleidfa  i'r  nefoedd  drosto.  Wedi  agor  y  Beibl, 
wlychwyd  ganwaith  gan  ei  ddagrau,  am  rai  munudau 
methodd  ddweyd  gair.  Mae  yn  hawddach  dychmygu 
yr  olygfa  na'i  disgrifio  ;  gwyr  pawb  a'i  hadwaenai  am 
dynherwch  ei  natur,  ond  y  bore  hwn.  llifai'r  dagrau 
brwd,  ac  wylai  y  mwyafrif  o'r  gynulleidfa,  ac  wrth 
ei  wrando  teimlem  y  gallasai  eto  gael  adferiad. 
Ond  wedi  dechreu,  pregethodd  yn  gryfach  nag  y  dis- 
gwyliem  y  gallasai.  Rhoddwn  yma  destyn  ei 
bregeth  a'i  rhaniadau  :  Salm  xxx.  4,  "  Cenwch  i'r 
Arglwydd,  ei  saint  Ef,  a  chlodforwch  wrth  goffadwr- 
iaeth  ei  sancteiddrwydd  Ef."  Paham  y  dylem  glod- 
fori  yr  Arlgwydd  wrth  gofio  am  Ei  sancteiddrwydd. 
T. — Oblegid  fod  sancteiddrwydd  Duw  yn  sicrwydd  i 
ni  fod  Duw  yn  bleidiol  i  rinwedd.  II. — Oblegid  fod 
sancteiddrwydd  Duw  yn  rhoi  urddas  ar  fywyd  Ei 
saint.  III. — Oblegid  fod  Ei  sancteiddrwydd  yn  sicr- 
wydd o'i  diriondeb  tuag  at  amherffeithrwydd  Ei 
saint.  IV. — Oblegid  fod  Ei  sancteiddrwydd  yn  sicr- 
wydd o'i  ffyddlondeb  i'w  addewidion.  V. — Clodfor- 
wch  Dduw  am  fod  Ei  sancteiddrwydd  yn  ddarlun  o'r 
hyn  fydd  Ei  saint  yn  y  diwedd. 

Yr  oedd  yn  amlwg  fod  Mr.  Owen  yn  teimlo  mai  hwn 
oedd  y  tro  diweddaf  y  cawsai  bregethu  o'i  hen  bulpud. 
Dywedodd  gyda  theimladau  drylliog  mai  yn  y  palas 
yr  oedd  yn  disgwyl  gweld  y  gynulleidfa  y  tro  nesaf. 
Nid  oedd  wedi  meddwl  y  cawsai  wella  digon  i  ddod  ar 
ymweliad  a  hwynt.  a  phregethu  unwaith  eto  iddynt. 
Dywedodd  hefyd  os  cawsai  fyw  eto  am  ychydig,  yr 
hoffai  yn  fawr  gael  dod  yn  ol  i'r  ardal,  gan  nad  oedd  lie 
ar  y  ddaear  y  dymunai  yn  fwy  dreulio  y  gweddill  o'i 
ddyddiau  nag  yn  ardal  Glandwr  gyda'i  hen  gyfeillion. 
Yr  oedd  wedi  gwneud  trefniadau  i  ddychwelyd,  os 
gwelai  y  byddai  yn  rhaid  iddo  roi  ei  waith  i  fyny.  Ond 
mewn  ychydig  fisoedd,  cafodd  ei  gymeryd  i  "  ardal 


188  Cofiant  0.  R.  Owen. 

lonydd  yr  aur  delynau."  Ganol  dydd  aeth  i  ffermdy 
Glandwr,  ac  oddiyno  i  Gefnypant  erbyn  dau  o'r  gloch. 
Dechreuodd  y  gwasanaeth  ei  hunan,  a  phregethodd 
oddiar  y  geiriau,  "  Gweithiwch  allan  eich  iachawdwr- 
iaeth  eich  hunain."  Pregethai  yn  gryfach  nag  yn  y 
bore.  Wrth  fwrdd  y  Cymundeb,  dywedodd  wrth  y 
gynulleidfa  ei  f od  wedi  dod  ar  ymweliad  a  hwynt  ar  y 
ffordd  i'r  fynwent  ;  yr  oedd  wedi  bod  ym  mynwent 
Glandwr  yn  edrych  ar  y  fan  yr  oedd  yn  meddwl 
noswylio.  Felly  y  teimlai  Mr.  Owen,  ac  felly  y 
siaradai  yn  fynych  yn  ystod  yr  ymweliad  hwn. 
Ymwelodd  a  llawer  o  gartrefi  yr  ardal,  a  threuliodd 
brynhawn  yn  ei  hen  gartref .  Danghoswyd  cariad  a 
chydymdeimlad  mawr  tuag  ato,  a  theimlir  hiraeth 
dwys  wrth  feddwl  na  chawn  ei  weled  yn  ein  plith 
byth  mwy. 

Ymadawodd  ef  a  Mrs.  Owen  a'r  gymdogaeth  ddydd 
Gwener,  Awst  2 lain,  Nid  ymddanghosai  yn  well  ei 
iechyd,  ond  yr  oedd  ei  awydd  yn  fawr  am  ddychwelyd 
at  bobl  ei  ofal  yn  Park  Road,  i'w  gwasanaethu.  Ym- 
adawodd ag  ardal  Glandwr  gyda'r  gobaith  o  gael  dy- 
chwelyd  mewn  ychydig  fisoedd,  os  na  chawsai  adferiad 
digonol  i'w  alluogi  i  gyflawni  ei  waith  ;  ond  ofnai  ei 
gyfeillion  ei  fod  yn  ymadael  am  y  tro  diweddaf ,  ac  er 
tristwch  mawr  iddynt,  felly  y  bu. 

Y  drydedd  wythnos  yn  Awst,  dychwelodd  i  Lerpwl 
heb  fod  ond  ychydig,  os  dim,  yn  well  na  phan  yn 
gadael  y  cartref  dair  wythnos  cyn  hynny.  Ond  y 
Saboth  olaf  yn  Awst  gallodd  bregethu  yn  Park 
Road  ddwywaith  fore  a  hwyr.  Ei  destyn  yn  y 
bore  ydoedd  2  loan  9,  y  frawddeg  olaf  o'r  adnod — 
"  Yr  hwn  sydd  yn  aros  yn  nysgeidiaeth  Crist, 
hwnnw  y  mae  y  Tad  a'r  Mab  ganddo."  Yn  y  nos 
pregethodd  yn  hynod  o  effeithiol,  er  yn  llesg  iawn, 


Yn  ddioddefgar  mewn  cystudd.  189 

oddiar  y  geiriau,  "  Nac  esgeulusa  y  ddawn  sydd 
ynot,"  etc. — 1  Timotheus  iv.  14,  a  honno  oedd  ei 
oedfa  olaf  !  Mor  awgrymiadol  dyner,  onide  ?  Yr 
oedd  ei  genadwri  olaf  yn  un  yr  oedd  ef  ei  hun  wedi 
bod  yn  hynod  o  ffyddlon  iddi  ar  hyd  ei  fywyd. 
Cafodd  ddawn  bregethu  yn  fore,  yn  wir,  yr  oedd 
"  ynddo  "  o'i  enedigaeth,  ac  yn  ei  holl  ddyddiau 
nid  esgeulusodd  hi.  0  hyn  i  derfyn  ei  yrfa,  gwr 
cystuddiedig  iawn  fu  efe,  ond  yn  yr  oil  yr  ydoedd 
yn  "  ddioddefgar  mewn  cystudd." 


PENNOD  XV. 


Groesi'r  Eton  pn  £  IRos. 

Erbyn  canol  Medi  yr  oedd  ein  cyfaill  wedi  ei 
gyfyngu  i'w  wely,  a'r  gwely  hwnnw  yn  wely  angau 
bellach.  Yr  oedd  yn  awr  yn  y  profiad  o  "  un  yn 
disgwyl  dyfodiad  ei  Arglwydd,"  ond  mewn  llawn 
sicrwydd  ffydd  gyda  golwg  ar  Ei  ddyfodiad  Ef. 
Siom  fawr  iddo  oedd  methu  bod  yn  bresennol 
gyda'i  frodyr  yn  y  Gymanfa  leol  a  gynhelid  fel 
arfer  yr  ail  Saboth  ym  Medi.  Ymwelwyd  ag  ef 
gan  agos  yr  oil  ohonynt,  ac  yr  oedd  yntau  yn  llawen 
odiaeth  o'u  gweled  ;  ac  er  yn  methu  dod  o'i  ys- 
tafell,  yn  teimlo  y  dyddordeb  mwyaf  yn  y  gwaith. 
Yn  yr  Hydref  cynhelid  cyfarfodydd  yr  Undeb 
Gynulleidfaol  Seisnig  yn  y  ddinas,  ac  ymwelodd 
amryw  o'r  frawdoliaeth  ag  ystafell  y  claf,  ac  yr 
oedd  yn  amlwg  i  bawb  fod  terfyn  y  daith  heb  fod 
ymhell.  Galwodd  Dr.  Evans  am  Specialist  i'w 
weled  fwy  nag  unwaith,  ond  nid  oedd  ganddo  ddim 
i'w  wneud  iddo.  Yn  ystod  y  dyddiau  hyn,  pryd- 
erai  lawer  am  ei  bobl,  ac  ysgrifennodd  lythyr  at  ei 
swyddogion  yn  cyflwyno  i'r  eglwys  ei  ymddi- 
swyddiad  ;  ond  nid  oeddynt  hwy  mewn  brys  i 
fynegu  hynny  i'r  gynulleidfa.     Bellach,  hiraethai 


Croesir  afon  yn  y  nos.  191 

am  fyned  adref.  Soniai  lawer  am  farw,  a  dywedai 
yn  fynych  fod  ganddo  bedwar  dymuniad  wedi  bod 
ers  blynyddau  gyda  golwg  ar  ei  ymadawiad,  sef : 
cael  marw  gartref,  cael  marw  yn  ei  waith,  cael 
marw  yn  ddiboen,  a  ehael  marw  ar  fore  Saboth 
Cymundeb.  Yn  rhyfedd  iawn,  caniatawyd  y  dy- 
muniadau  hyn  iddo  gan  ei  Dad  Nefol  yn  llythren- 
nol.  Rhyw  wythnos  cyn  ei  farwolaeth,  yr  oeddym 
gydag  ef  yn  ei  ystafell,  ac  estynnodd  i  ni  bapur  yn 
cynnwys,  wedi  eu  hysgrifennu  a'i  law  ei  hun,  y 
penhillion  canlynol  fel  mynegiant  o'i  brofiad  per- 
sonol  yn  yr  amgylchiadau  yr  oedd  yn  myned 
trwyddynt : — 


Cofia  Dafydd,  O  !    fy  Nuw, 

A'i  holl  flinder  ; 
Sydd  yn  suddo  nos  a  dydd 

Yn  y  dyfnder. 
Pan  y  metha  pawb  ynghyd 

Fy  nghyfodi, 
A  wnei  Di,  y  gore  i  gyd, 

Wrando'm  gweddi  ? 

Gwyddost  ddyfnder,  lied  a  hyd 

Pob  gorthrymder  ; 
Ac  mae  gennyt  nerth  i'w  roi 

At  yr  amser ; 
Rho  i  minnau  y  nerth  hwn 

Yn  fy  enaid, 
Fel  na  chaffwyf  gan  y  Hi 

Ddim  un  niwaid. 


192  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Mi  chwenychais  gael  hir  oes 

I  bregethu, — 
Nefoedd  im'  yn  wastad  oedd 

Dweyd  am  Iesu  ; 
Os  na  chaf  fi  mwy  y  fraint 

O'i  gyhoeddi, 
'Rwyf  am  farw  dan  Ei  wen, — 

Yn  Ei  gwmni. 

Os  nad  yw  D'ewyllys  im' 

I  gael  gwella, 
Gwel  yn  dda  fyrhau  y  daith 

I'r  awr  ola'  ; 
Carwn  gael  mynd  trwy  y  glyn 

Heb  im'  wybod — 
Croesi'r  afon  yn  y  nos, 

Heb  ei  chanfod. 

Taena'th  aden  dros  fy  mhlant 

A  fy  mhriod, 
Gad  in'  eto  yn  y  nef 

Gael  cyfarfod  ; 
Boed  dy  ddelw'n  amlwg  iawn 

Ar  fy  mhobol  ; 
A  maddeu  im'  golliadau  mawr 

Y  gorffennol. 

Y  nos  Iau  olaf  yn  Hydref,  yr  oeddwn  gydag  ef 
drachefn,  ac  meddai  wrthyf  yn  hollol  hamddenol  a 
thawel :  "  Y  mae  pob  trefniadau  wedi  eu  gwneud 
yn  awr,  mi  fydda'i  wedi  myned  adref  cyn  pen 
wythnos  arall.  Ac  er  fod  y  ffordd  yn  bell,  yr  wyf 
am  gael  fy  nghymeryd  i'm  claddu  i  Landwr  wrth 
yr  hen  gapel/'  "  0  !  "  meddwn  innau,  "  mi 
wellwch  eto/'     "  Na,  dim  gwella  mwy/'  oedd  ei 


Croesir  afon  yn  y  nos.  193 

ateb.  "  Wei,  a  chaniatau  hynny,"  meddwn, 
"  'does  dim  i  ofni  gennych  chwi,  a  oes  ?  "  "  Nac 
oes,"  meddai  yn  gryf,  "  y  mae  popeth  yn  dda 
rhyngof  fi  a'm  Meistr."  Ac  felly  yr  ymadawsom, 
er  na  feddyliais  ar  y  pryd  na  chawn  weled  ei 
wyneb  ef  mwy.  Prynhawn  dydd  Sadwrn,  ym- 
welwyd  ag  ef  gan  Mr.  E.  P.  Pugh,  a'r  Parch. 
J.  0  Williams  (Pedrog)  ac  ereill  ;  a'i  eiriau  olaf 
wrth  ei  hen  gyfaill  Pedrog  oedd  :  "  Dyma  fi  yn 
marw  yn  ddyn  ieuanc,  ond  popeth  yn  dda." 
Gwelwyd  ef  am  ychydig  funudau  drachefn  gan  un 
oedd  yn  anwyl  iawn  ganddo,  sef  priod  ysgrifennydd 
y  Gofiant  hwn,  ac  meddai  wrthi,  "  Yr  ydwi'n 
mynd  i'ch  gadael  chwi'n  awr."  Dirwynodd  y 
Sadwrn  i'r  pen ;  ac  yn  blygeiniol  iawn  bore 
Saboth,  Tachwedd  y  cyntaf,  cyn  i'r  wawr  dorri, 
wedi  cymeryd  ychydig  luniaeth  o  law  garedig  ei 
anwyl  briod,  plygodd  ei  ben  yn  hollol  ddirybudd 
o  unrhyw  berygl,  ar  fynwes  gariadlawn  ei  hoffus 
"  Meg/'  fel  ei  galwai,  ac.  aeth  adref  heb  boen  na 
loes.  Gafodd  ei  ddymuniad  yn  y  peth  y  gweddi- 
odd  lawer  am  dano  : 

"  Groesi'r  afon  yn  y  nos, 
Heb  ei  chanfod." 
Ac    yr  ydoedd    hi    yn    fore    Saboth  Cymundeb. 
Yr  oedd  felly  yn  Park  Road,  fel  y  Saboth  cyntaf  yn 
y  mis  yn  ol  y  drefn  ;    ac  yr  oedd  felly  hefyd  yng 
Nglandwr  y  Saboth  hwn,  yn  ol  eu  trefn  hwythau 

o 


194  Cofiant  0.  R.  Owen. 

o  gynnal  y  gwasanaeth  cymundeb  bob  pedwar 
Saboth.  Llawer  Saboth  Cymundeb  hyfryd  a 
fwynhaodd  efe  yn  y  naill  a'r  Hall  o'r  Eglwysi  hyn, 
ond  bellach  wele  efe  ar  fore  Saboth  Cymundeb, 
wedi  cael  ei  ddymuniad  yn  llawn,  myned  i'r  wlad 

"  lie  nad  oes  diwedd  i'r  Saboth  yn  bod." 
Ac  fel  hyn  y  terfynodd  gyrfa  ddaearol  y  Parch. 
0.  R.  Owen,  yn  54  mlwydd  oed,  wedi  bod  yn  pre- 
gethu  am  ddeugain  mlynedd,  ac  yn  weinidog 
ordeiniedig  am  bymtheng  mlynedd  ar  hugain  ; 
ac  felly  y  trefnwyd  iddo  ef  fynediad  helaeth  i 
mewn  i  dragwyddol  Deyrnas  ein  Harglwydd  a'n 
Hachubwr  Iesu  Grist. 


PENNOD  XVI. 


Xle  Be&&  sng  IRglanfcwr. 

Naturiol  iawn  oedd  i'n  cyfaill  ddymuno  cael  ei 
gladdu  yng  Nglandwr,  oblegid  yno  yr  ydoedd  wedi 
byw  fel  gweinidog  da  i  Iesu  Grist  am  y  cyfnod  o 
un  mlynedd  ar  ddeg  ar  hugain  ;  yno  yr  oedd  wedi 
bod  yn  gweini  o  bryd  i  bryd  yn  angladdau  llu  o'i 
hen  gyfeillion  ;  yno  yr  oedd  yn  gorwedd  weddillion 
ei  blant,  ac  yno  yr  oedd  yn  huno  nifer  o'i  rag- 
flaenoriaid  yn  y  gwaith  fel  gweinidog  yr  Eglwys. 
Buasai  yn  dda  iawn  gan  Gymry  Lerpwl  gael  cadw 
ei  weddillion  gyda  nifer  mawr  o  Gymry  enwog 
ereill  sydd  yn  gorwedd  yn  eu  mynwentydd,  ond  nis 
gallent  warafun  i  Landwr  yr  anrhydedd  prudd- 
aidd  hwnnw.  Bore  dydd  Mercher,  Tachwedd  y 
4ydd,  ymgasglodd  nifer  mawr  o  gyfeillion  yn  ei 
breswylfod  yn  7  Eversley  Street,  am  7-30,  a  chyn 
cychwyn  o'r  ty,  darllennodd  yr  Hybarch  Ddr. 
Owen  Evans  rannau  priodol  o'r  Ysgrythyr,  ac 
offrymwyd  gweddi  daer  a  dwys  ar  ran  y  teulu  a'r 
eglwys  gan  y  Parch.  R.  Roberts,  Rhosllanerch- 
rugog,  Gadeirydd  Undeb  yr  Anibynwyr  Cymreig 
am  y  flwyddyn.     Yn  herwydd  ymrwymiad  i  fod 


196  Cofiant  0.  R.  Owen. 

mewn  angladd  arall  yn  ddiweddarach  ar  y  dydd, 
nis  gallodd  awdwr  y  gyfrol  hon  fyned  i  lawr  i 
Landwr  y  diwrnod  hwnnw  ;  felly  cawsom  gan  ein 
cyfaill  y  Parch.  0.  Lloyd  Owen,  Birkenhead,  i 
roddi  y  disgrifiad  canlynol  o'r  daith  olaf  ohono  : 

Y  mae  hanes  dechreu  y  daith  olaf  hon  o'i  dy  i  orsaf 
Lime  Street  wedi  ei  chyhoeddi  yn  barod,  fel  nad  oes 
raid  manylu  dim  yn  ychwaneg,  er  ei  bod  yn  dra 
gwahanol  i'r  rhan  fwyaf  o  rai  cyffelyb  iddi.  Y  mae 
pobl  Lerpwl  brysur  mor  gyfarwydd  ag  angladdau,  fel 
nad  ydynt  yn  gweled  ond  ychydig  iawn  iawn  o'r  can- 
noedd  sydd  yn  mynd  heibio  eu  drysau.  Gyda  hwn  yr 
oedd  yn  dra  gwahanol.  'Roedd  raid  i'r  cerbydau 
arafu,  a'r  cludfenni  a'r  masnachwyr  prysur  sefyll  i 
ofyn  :  "  Pwy  oedd  hwn  ?"  "  Dyma  alar  mawr." 
Daeth  cannoedd  i  wybod  fod  "  tywysog  a  gwr  mawr 
wedi  syrthio,"  na  wyddent  ddim  am  dano  o'r 
blaen.  Clustfeiniai  y  ddinas  i  wrando  canu  cysegr- 
edig  oddiar  blatff orm  gorsaf  Lime  Street,  yr  hyn  oedd 
yn  beth  mor  newydd  nas  gellid  ond  gwrando  ac  ymholi. 
Cychwynasom,  pan  ddaeth  yr  amser,  o  Lime  Street 
am  Landwr — o  Ian  y  Ferswy  fawr,  fudr,  am  Ian  y 
gornant  fas,  felus,  Ian  sydd  yn  rhedeg  islaw'r  fynwent 
lie  y  gorwedd  ein  hen  gyfaill.  Dyma  daith  ryfedd 
oedd  hon.  Yr  oedd  ar  bawb  ofn  siarad,  fel  nifer  o 
blant  neu  ddynion  yn  dysgu  iaith  ddieithr,  rhag  ofn 
gwneud  rhyw  gamgymeriad  ;  neu  ynte  yr  oedd  pob 
un  fel  pe  yn  awyddus  i  gadw  cwmni  a'r  marw  mewn 
distawrwydd.  Teithiasem  gydag  ef  lawer  gwaith  o'r 
blaen  ar  y  ffordd  i  lawr  trwy  Crewe  a'r  Amwythig, 
ond  dim  erioed  fel  hyn  o'r  blaen ;  a  bellach  nis  gallem 
— ei  daith  olaf  ydoedd.  Daeth  y  distawrwydd  yn 
llethol,  yn  ormod  felly  i  allu  ei  oddef .  Ceisiasom  ddar- 
llen  y  papurau  dyddiol,  ond  nid  oedd  fawr  flas  ar 
hynny.     Mor  fuan  ag  y  dechreuai  rhywun  ddweyd 


Lie  bedd  yng  Nglandwr.  197 

rhyw  hanesyn,  yr  oeddym  fel  po  yn  disgwyl  ei  glywed 
ef,  yn  ol  ei  arfer,  yn  dilyn  ag  un  Uawer  gwell,  gan 
ddechreu  :  "  'Rych  chi  yn  peri  i  mi  feddwl  am  hwn- 
a-hwn,"  neu  "  am  stori  glywis,"  nes  y  byddai  popeth 
yn  codi  hiraeth  arnom  am  ei  gwmni,  canys  un  dy- 
ddanus  eithriadol  yn  ei  gwmni  ydoedd  ef — ond 
heddyw  heb  ddweyd  gair  !  Daethom  i  Landrindod,  a 
heibio  Llanwrtyd,  ac  yntau  heb  wybod  p'le  yr  oedd — 
y  mannau  yr  arhosodd  ddegau  o  weithiau,  ac  y  cyf- 
arfyddodd  a  miloedd  o  gyfeillion.  Chwyrnellai  y 
tren  i  lawr  trwy  ddyffryn  Towy  heb  iddo  synnu,  am 
y  tro  cyntaf  erioed,  at  ei  brydferthwch  a'i  ffrwyth- 
londeb.  Cyrhaeddasom  Gaerfyrddin,  ac  er  fod 
gennym  dros  awr  i  aros  yno,  teimlem  anhawster  i 
ddod  allan  o'r  cerbyd  a'i  adael  ef  yno  yn  y  lie  ag  yr 
arferai  adnabod  bron  bob  dyn  ;  ac  y  byddai  ei  wen 
a'i  air  caredig  yn  sirioldeb  i  bawb.  Ac  wrth  weled 
nad  oedd  ymysg  y  byw,  torrodd  y  rhai  a  ddaethanb 
yno  i  wylo  yn  dorcalonnus,  mewn  hiraeth  am  y  marw 
a  chydymdeimlad  a'r  byw.  Aethom  ymlaen  i  Whit- 
land — yr  orsaf  lie  y  treuliodd  ein  cyfaill.  gannoedd  a 
miloedd  o  oriau,  pe  gyda'u  gilydd  ffurfiasent  •  flyn- 
yddoedd  meithion.  Prin  y  credwn  iddo  fod  yno 
erioed  o'r  blaen  heb  gwrdd  ag  amryw  o  rai  a'i  had- 
waenent,  y  byddai  cwmni  y  naill  a'r  Hall  yn  gymorth 
i  ddifa  yr  amser  i  aros,  sydd  bob  amser  yn  ddiflas  ar  y 
goreu  ;  ond  heddyw  aeth  trwodd  heb  weld  neb,  nac 
adnabod  undyn,  na  siarad  gair  ag  un  car  na  chyfaill. 
Er  fod  llu  o  rai  anwyl  wedi  dod  yno  i'w  gyfarfod, 
mynd  trwodd  yr  oedd  heddyw  ar  ei  ffordd  adref,  nid 
i'w  hen  gartref  yn  y  Villa,  lie  y  treuliodd  gynnifer  o 
flynyddoedd  mor  ddedwydd,  ond  i'w  gartref  newydd. 
Yn  wir,  yr  oedd  pawb  bron  mor  ddistaw  ag  yntau  ar 
orsaf  Whitland  y  diwrnod  hwnnw.  'Roedd  y  trains 
fel  pe  bae  arnynt  ofn  symud  a'r  engines  ofn  chwibianu 
— ac  araf  a  gochelgar  iawn  y  symudwyd  o  Whitland 
tua  gorsaf  Rhyd  Owen  ;  ac  wedi  hir  deithio,  cyrhaedd- 


198  Cofiant  0.  R.  Owen. 

asom  orsaf  ei  hen  gartref ,  o  ba  un  yr  aeth  ac  i  ba  un  y 
daeth  filoedd  o  weithiau  cyn  heno — ond  yn  wahanol 
i  heno  bob  tro  o'r  blaen. 

Gwaith  anodd  fydd  gollwng  yn  anghof  y  cyfarfydd- 
iad  hwnnw  yng  ngorsaf  Rhyd  Owen  ;  ac  eto  y  mae  yn 
lawn  mor  anodd  rhoddi  disgrifiad  ohono  os  nad  mwy 
felly.  Ni  welsom  ddim  erioed  oedd  yn  dangos  parch 
mwy  gwirioneddol  i  goffadwriaeth  dyn  da,  ac  heb  un 
ymgais  at  hynny,  na'r  dorf  oedd  wedi  dod  i'r  orsaf  y 
noson  honno.  Yr  oedd  yno  gannoedd  o  bobl,  ac 
ugeiniau  ohonynt  wedi  dwyn  llusernau  gyda  hwynt,  a 
degau,  mi  dybiaf ,  o  gerbydau,  wedi  dod  i  gyfarfod  a 
Mr.  Owen  ;  ond  ni  chaent  weled  na  siarad  a'r  goreu 
ganddynt  ohonom  oil,  a  chan  na  chaent  ymddiddan  ag 
ef,  nid  oedd  arnynt  eisiau  siarad  a  neb  arall.  Yr  oedd 
y  dorf  fawr  yn  ymsymud  yn  berffaith  ddistaw — 'doedd 
neb  yn  dweyd  dim,  hynny  a  glywid  oedd  mewn  sisial- 
on.  Yr  oedd  y  dyrfa  yn  symud  fel  pe  bae  heb  draed, 
gan  mor  ofalus  oeddynt  bob  un  pa  fodd  y  gosodai  ei 
draed  i  lawr.  'Roedd  y  nos  yn  dawel  a  Natur  yn 
ddistaw — distawrwydd  marwolaeth  yn  gordoi  yr  holl 
ardal. 

Aethom  oil  i'r  capel — hen  gapel  cysegredig  Glan- 
dwr — a  Mr.  Owen,  neu  ei  weddillion,  gyda  ni.  Trefn- 
wyd  i  gael  gwasanaeth  byr  yn  y  capel.  Rhoddodd 
Mr.  Price,  y  gweinidog,  emyn  i'w  ganu  ;  ceisiwyd  ei 
ganu,  ond  rhaid  addef  mai  tipyn  o  fethiant  oedd  y 
canu  hwnnw.  Byddai  ychydig  yn  ceisio  canu  brawdd- 
eg  tra  fyddai  y  lleill  yn  wylo  ;  ond  erbyn  canu  y 
frawddeg,  byddai  y  rhai  hynny  yn  torri  i  lawr,  a'r 
lleill  wedi  cael  dros  y  pwl  hiraeth  yn  ceisio  rhoi  hwb  yn 
yr  emyn  ;  ac  felly  rywsut,  bob  yn  ail  afael,  yr  aethom 
drwyddo  ;  ac  wedi  darfod,  pawb — hen  ac  ieuanc, 
perthynasau  a  chyfeillion — yn  ymddolennu  gan  hir- 
aeth a  gofid.  Anodd  oedd  gweddio.  Mor  anhebyg 
oedd  profiad  Mr.  Owen  yn  hun  pan  y  canai  ei  emyn 
mwyaf    swynol : 


Lie  bedd  yng  Nglandwr.  199 

"  Hyfryd  yw  gweddio, 
Melus  yw  y  gan." 

Onid  oedd  pob  unyny  capel  heno  yn  teimlo  fel  un 
arall  o'i  flaen  : 

"  My  heart  is  in  the  coffin  there." 
Pwy  allai  weddio,  neu  uno  mewn  gweddi  ag  arall,  yn 
yr  un  man  ag  ef  heb  glywed  ei  "  Felly — Amen."  Yr 
oedd  y  distawrwydd  yn  llethol.  Pwy  allai  aros  yng 
nghapel  Glandwr  gydag  ef,  ar  ol  pedair  blynedd  o 
absenoldeb,  ac  yntau  yn  ddistaw — yr  oedd  y  peth  yn 
anioddefol.  Yr  oedd  pob  un  gan  alar  yn  cael  ei 
siglo  yn  ol  a  blaen,  i'r  dde  ac  i'r  aswy,  fel  pe  bae 
daeargryn  yn  ysgwyd  y  lie  drwyddo.  Yr  oedd 
yn  rhy  anodd  i  aros  yno  !  Yr  oedd  yn  rhaid  ymadael  ; 
carai  pob  teulu  fynd  ag  ef  adref  gyda  hwynt  ;  neu  ei 
gario  yn  groesawus  i'r  Villa.  Ond  yr  oedd  yn  rhaid 
i  ni,  yn  ol  ei  ddymuniad  ef  ei  hun,  ei  adael  yng  nghapel 
Glandwr  dros  y  nos,  ac  ymwahanodd  y  dorf  fawr  mewn 
distawrwydd. 

"  Few  and  short  were  the  prayers  we  said 
And  we  spoke  not  a  word  of  sorrow  ; 

But  we  steadfastly  gazed  on   the  face   that  was 
dead, 
And  we  bitterly  thought  of  the  morrow." 

Bore  trannoeth,  cyfodasom  yn  fore — yr  oedd  rhai 
ohonom  yn  cysgu  yn  y  Villa  trwy  garedigrwydd  Mr. 
Price,  y  gweinidog  presennol.  Yr  oedd  yn  fore 
eithriadol  o  dyner,  a'r  haul  yn  tywynnu  yn  ddisglair, 
ac  yr  oedd  y  gwlith  fel  miliynau  o  berlau  ar  gangau  y 
coed  sydd  yn  addurno  y  Villa,  y  rhai  a  blanwyd  oil 
gan,  ac  yn  ystod  yr  amser  y  bu  Mr.  Owen  yn  byw  yno. 
Nid  oedd  un  brys  ar  yr  haul  heddyw  i'w  sugno  i  fyny, 
a  chyn  iddo  wneud,  daeth  awel  o  wynt  fel  ochenaid 
calon  Natur,  a  disgynnodd  y  cyfan  fel  cawod  o  ddagrau 
ar  y  ddaear  oedd  i  guddio  o'r  golwg  un  o'i  phlant 
anwylaf  y  dydd  hwnnw. 


200  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Wedi  boreubryd,  aethom  i  gyfeiriad  y  capel,  a 
gwelem  yn  dyf  od  oddiyno  hen  wyr  a  hen  wragedd  wedi 
bod  yn  cael  yr  olwg  ddiweddaf  arno.  Nid  oedd  gan- 
ddynt  ddim  i'w  ddweyd, — yr  oedd  eu  hiaith  yn  gyn- 
wysedig  mewn  lleisiad  ac  ysgydwad  pen,  a  chodi 
dwylaw — a  dagrau.  Dagrau  rhyfedd  oeddjnit,  fel  y 
gwlith  ar  y  gangen  yn  y  bore,  yr  hwn  a  hongiai  ar  y 
brigyn  fel  pe  heb  wybod  pa  le  i  fynd,  felly  y  dagrau. 
Crynnent  am  amser  byr  ar  emrynt  y  llygaid  nes  y 
diorseddwyd  hwy  gan  ereill,  ac  y  treiglent  yn  gynym  i 
lawr  y  gruddiau  rhychog.  Hyawdl  oedd  y  distaw- 
rwydd  rhyfedd  a  nodweddai  yr  ardal.  Tystiolaeth 
f endigedig  oedd  y  dagrau  i  ddeng  mlynedd  ar  hugain  a 
rhagor  o  fywyd  hardd  a  rhodiad  gwastad  a  phregethu 
efengylaidd,  a  gweddio  taer  am  i  Dduw  fendithio  yr 
ardal  a'r  ardalwyr  disyml.  Yr  oedd  yn  werth  cael  bod 
yn  llygad  dyst  o'r  tystiolaethau  distaw  hyn,  ac  yn 
hyfrydwch  meddwl  fy  mod  wedi  cael  adnabod,  a  bod 
yn  gymydog  a  chydweithiwr  a  gwr  mor  ddidwyll. 
Gorffwysed  bellach  mewn  tawelwch  ym  mynwent 
Glandwr,  o  dan  gysgodion  y  capel  lie  y  bu  yn  foddion 
i  ddwyn  cannoedd  i'r  Cysgod. 

Yr  oedd  y  gwasanaeth  angladdol  yn  y  capel  wedi 
ei  drefnu  i  ddechreu  am  12  or  gloch  ganol  dydd  Iau, 
ac  ymhell  cyn  yr  awr  honno  yr  oedd  y  capel  eang 
yn  llawn  o  bobl  wedi  dyfod  o  bell  ac  agos  i  ddangos 
eu  parch  i  un  a  anwylid  yn  fawr.  Dechreuwyd  y 
gwasanaeth  trwy  ddarllen  a  gweddio  gan  y  Parch. 
T.  Eli  Evans,  Llanfairclydogau  ;  a  llywyddwyd  y 
cyfarfod  gan  y  Parch.  D.  Adams,  B.A.,  Lerpwl. 
Siaradwyd  ar  ran  yr  eglwysi  yng  Nglandwr  a 
Chef nyp ant  gan  y  gweinidog,  y  Parch.  P.  E.  Price. 
Ar  ran   eglwys  Park  Road,  siaradwyd  gan  Mri. 


Lie  bedd  yng  Nglandwr.  201 

Robert  Davies  ac  E.  P.  Pugh,  dau  o'r  diaconiaid. 
Siaradodd  y  Parchn.  0.  L.  Roberts  ac  0.  LI.  Owen 
ar  ran  y  brodyr  yn  y  weinidogaeth  yn  Lerpwl  a'r 
cylch.  Ar  ran  Gyfundeb  Penfro,  siaradwyd  gan 
y  Parch.  Lewis  James,  Brynybanc.  Dilynwyd  ef 
gydag  anerchiadau  tyner  gan  y  Parchn.  Proff. 
D.  E.  Jones,  M.A.,  Caerfyrddin  ;  Dan  Evans,  D.D., 
Hawen ;  W.  Justin  Evans,  Llundain ;  John 
Thomas,  Merthyr ;  Grawys  Jones,  Aberdar ; 
Proff.  T.  Rees,  M.A.,  Aberhonddu  ;  ac  Aaron  Mor- 
gan (B.),  Blaenyffos  ;  a  therfynwyd  trwy  weddi 
gan  y  Parch.  J.  Stephens,  Llwynyrhwrdd.  Ar 
Ian  y  bedd,  siaradwyd  gan  y  Parchn.  D.  E.  Will- 
iams, Henllan  ;  a  D.  Williams,  Maenclochog  ;  a 
gweddiwyd  gan  y  Parch.  D.  S.  Davies  (B.),  Login. 
Rhoddwyd  allanyr  hen  emyn  adnabyddus  "  Bydd 
myrdd  o  ryfeddodau,"  gan  y  Parch.  Lewis  Evans, 
Capelywig  ;  a  chanwyd  ef  gan  y  dyrfa  fawr  yng 
nghanol  dagrau  dwys  a  hiraeth  dwfn. 

Yn  yr  hwyr,  cynhaliwyd  dau  gyfarfod  pregethu, 
yng  Nglandwr  a  Chef nyp ant.  Dechreuwyd  yr 
oedfa  yng  Nglandwr  gan  y  Parch.  D.  G.  Davies, 
Dunvant,  Abertawe  ;  a  phregethodd  y  Parchn. 
0.  L.  Roberts  a  D.  Adams.  Yng  Nghefnypant, 
pregethwyd  gan  y  Parchn.  Ben  Morris,  Ponty- 
berem,  ac  0.  Lloyd  Owen.  Yr  oedd  amryw  ber- 
sonau  wedi  dod  yr  holl  fTordd  o  Lerpwl  i  Landwr, 
rhai  ohonynt  wedi  teithio  ar  hyd  y  nos  cyn  yr 


202  Cofiant  0.  R.  Owen. 

angladd  a  dychwelyd  ar  hyd  y  nos  drannoeth. 
Y  Saboth  dilynol,  pregethwyd  pregethau  angladdol 
yng  Nglandwr  a  Chef nyp ant  gan  Dr.  B.  Davies, 
Castellnewydd  Emlyn  ;  a'r  nos  Saboth  yn  Park 
Road  gan  y  Parch.  J.  0.  Williams  (Pedrog)  oddi  ar 
y  geiriau  : — "  Pregethais  gyfiawnder  yn  y  gynull- 
eidfa  fawr,  wele  nid  ateliais  fy  ngwefusau,  ti, 
Arglwydd  a'i  gwyddost." — Salm  xl.  9. 

Y  nos  Iau  dilynol,  Tachwedd  12fed,  cynhaliwyd 
gwasanaeth  coffadwriaethol  yng  nghapel  Park 
Road  dan  lywyddiaeth  yr  Hybarch  Ddr.  Owen 
Evans,  ac  yr  oedd  y  cap  el  yn  orlawn  o  gynull- 
eidfa  barchus.  Dechreuwyd  trwy  ddarllen  a 
gweddio  gan  y  Parch.  T.  Price  Davies,  Liscard. 
Siaradwyd  gan  y  Parchn.  0.  Lloyd  Owen,  0.  L. 
Roberts,  J.  0.  Williams,  W.  M.  Jones  (M.C.), 
Crosshall  Street ;  E.  Humphreys  (W.),  Birkenhead, 
H.  R.  Roberts  (B.),  Edge  Lane,  a  D.  Adams,  B.A.  ; 
ac  ar  ran  yr  eglwys  gan  Mr.  Robert  Davies. 

Derby niodd  y  teulu  lu  o  lythyrau  oddiwrth 
cglwysi  a  phersonau  unigol  ymhob  rhan  o'r  wlad 
yn  datgan  eu  cydymdeimlad  a'u  gwerthfawrogiad 
o  fywyd  a  gwasanaeth  ein  hanwyl  frawd.  Talodd 
y  wasg  Gymreig  a  Seisnig  y  deyrnged  uchaf  i'w 
boblogrwydd  fel  gweinidog  a  phregethwr. 

"  Mor  ddedwydd  yw  y  rhai  trwy  ffydd 

Sy'n  mynd  o  blith  y  byw  ; 
Eu  henwau'n  perarogli  sydd, 
A'u  hun,  mor  dawel  yw." 


" 

'•'  •    ... 

» 

V                                          :                                  :: 

1 

; 

'V-                                                                       '"                  .  •    '    <:'-:'          „~™                '  1 

1   irt^L              ^< 

'  ^p                               /l%aMK«* 

' 

., 

.- 

•  -                                        ■, 

.'  T# 

^       '     .     ;^| 

X      ' 

1 

•1 

" J    ".'    ...^ ;r::,:,,Jf:ii|^^       ..;    ^         .  ^ 

i 

-■■■■■ ;  ■ 

.;    N        -'      ■■   '     ■     ■    ■           .           .  -:        ■-    " 

PALACE  PHOTO  CO. 


132   BOLD   ST.,    LIVERPOOL. 


Parch,  a  Mrs.  O.   R.  OWEN. 


Teyrnged  yr  Awen, 


GAN   Y  PARCH.  H.   ELFED    LEWIS,  M.A. 
I. 

P'le  caf  weld  ei  wyneb  heno  ? 
P'le  mae'r  llais  i'w  glywed  eto  ? 

Ym  mha  gap  el,  i  ba  dyrfa 
Mae  yn  son  am  ben  Calfaria  ? 

P'le  mae'r  peraidd  lais  yn  crynnu, 

Wrth  ddweyd,  "  Bobol,  peidiwch  pechu  ?  " 

Gyda'r  haf  daw  swn  cymanfa, 
Fel  y  wennol,  'nol  i  Walia. 

Yno  caf  ei  glywed  yntau 

Yn  dihuno'r  cysglyd  greigiau  ; 

Swn  ei  lais  a'i  beraidd  leddf-nod 

Wna  galonnau'n  faes  y  gawod  ; 

A  bydd  "  lawn  !  "  yn  llanw'r  meusydd 

"  lawn  "  yn  adsain  yn  y  creigydd. 

Nid  mewn  capel  y  mae  heno — 
Rhaid  cael  maes  cymanfa  iddo. 

Ond  ymh'le  y  caf  ei  glywed, 

A  theimlo'r  dylanwadau'n  cerdded  ? 


204  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Af  i  Fon — bu'n  fynych  yno, — 
Tybed  na  ddaw  unwaith  eto  ? 

Yng  Nghaergybi  mae  y  llongau 
Yn  dod  adre  drwy  y  tonnau, — 
0  !    na  chawn  ei  weled  yntau 
Yn  dod  yno,  dan  ei  hwyliau  ! 

Na,  hen  gastell  llwyd  Beaumaris 
Gaiff  adseinio'r  fwyn-lef  felus  ; 
Lie  bu  tine  y  cledd  a'r  darian, 
Clywch  ei  lef  fel  udgorn  arian  ; 
A'r  hen  dyrrau,  a'r  hen  furiau, 
Yn  amenu  am  y  goreu. 

Ah  !    fy  nghalon,  cest  dy  dwyllo — 
Nid  ym  Mon  mae  Owen  heno. 

Groesi  wnaf  i  draethau  Arfon, 

Af  i'r  Bab  ell  ar  fy  union  ; 

Odfa  "  atal  y  dwyreinwynt  " — 

Mae  y  son  yn  aros  ganddynt ! 

Y  mae'r  babell  yno  eto, 

Oud  efe pa  le  mae  heno  ? 

Ah,  Feirionydd  hoff  !    yn  rhywle 
Rhwng  dy  fryniau  mae  ei  gartre  ; 
Yn  Nolgellau  ?    neu  yng  Nghorwen 
Hwyrddydd  teg  dan  las  y  wybren  ? 


Teyrnged  yr  Awen.  205 

Pam,  fynyddoedd,  na  atebwch  ? 
Greigiau,  pam  na  lawenychwch  ? 
Pa  ddistawrwydd  a  roed  arnoch  ? 
Pa  fudandod  a  aeth  drosoch  ? 

Maldwyn,  Dinbych — dim  un  ateb  ; 
Blino'r  wyf  am  weld  ei  wyneb. 

Ust,  yn  enw  Aberaeron 

Mae  rhyw  swyn  yn  awr  i'm  calon  ; 

Y  mae  cof  am  y  gweddiwr 

Gyn  bod  hanes  i'r  pregethwr. 

Boddlon  fyddaf,  ond  cael  gwrando 

Swn  ei  lais  mewn  gweddi  eto. 

Distaw  ydyw  glannau'r  moroedd, 
Nid  yw  Owen  gyda'r  lluoedd. 


II. 

Beth  yw'r  swn  ddaw  gyda'r  awel, 
Gan  bereiddio'r  noson  dawel  ? 
Adlais  dyner  o  gwrdd  gweddi, 
Can  ffyddloniaid  wrth  addoli — 
"  Ennill  rhywrai.  ennill  rhywrai," 
0,  fy  nghalon  lawenychai ! 
Swn  yr  emyn  wnai  o'r  newydd 
I  mi  ddisgwyl  yr  emynydd. 


206  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Na,  nid  oedd  fy  nghyfaill  yno, 
Dim  ond  adgof  hoff  am  dano. 

I  b'le'r  aeth  ?   pa  daith  gymerodd 
I  ba  ardal  deg  ymgiliodd  ? 


III. 

Deuai  llais  o  fryniau  Penfro — 
"  Gyda  ni  mae'th  gyfaill  heno  : 
Wedi  teithio  siroedd  Cymru, 
Atom  ni  y  daeth  i  gysgu, — 
Adre  at  y  bryniau  garodd, 
At  y  coed  a'r  ffrydiau  hoffodd : 
Yng  Nglan  Dwr,  lie  mae'n  gorffwyso, 
Dros  ei  fedd  hed  awel  Penfro  ; 
Swn  ei  emyn  ddaw  o'r  cap  el, 
Fore  Sul  drwy'r  fynwent  dawel." 


IV. 

Gyda  hyn  daeth  sibrwd  nefol 
Gyda'r  awel  hafaidd  hwyrol, 
Sibrwd  o  ryw  fryniau  tawel — 
Adsain  esmwyth  telyn  angel : 
"  Paid  ag  edrych  ar  y  beddrod, 
Aeth  dy  gyfaill  uwch  pob  trallod, 


Teyrnged  yr  A  wen.  207 

Adref  daeth  i  wlad  y  grawnwin, 
Eistedd  mae  wrth  fwrdd  y  Brenin  : 
Hawddach  ganwaith  ydyw  canu 
'  Yn  y  wlad  lie  maent  yn  tyfu  !  ' 
DarfVr  teithio,  darfu'r  cerdded, 
DarfVr  loes,  a  darfu'r  lludded. 

Mae  'nghymdeithas  hen  gyfeillion, 
Yng  nghymanfa  Mynydd  Seion, 
Wrth  ei  fodd  yn  canmol  Iesu 
A  phob  deigryn  wedi  ei  sychu. 
Os  mai  nos  oedd  hi  pan  groesodd, 
'Roedd  yn  fore  wawr  pan  laniodd, — 
Byr  fu'r  daith  i  fro'r  goleuni, 
Yr  oedd  Iesu  iddo'n  gwmni. ' 

Ymdawelaf,  dan  ei  gofio, 
A  chan  ddisgwyl  am  noswylio  : 
"  Ennill  rhywrai  ** :    dyna  ddigon 
I  felysu'r  daith  i  Seion. 


208  Cofiant  0.  R.  Owen. 

GAN   Y  PARCH.   J.    O.  WILLIAMS  (PEDROG). 

Is  yr  Yw  dwysha'r  awen  : — wedi  mynd 
Y  mae  0.  R.  Owen  ; 
Swyn  boddus  wyneb  addien, 
Adwaenai'i  wlad,  aeth  dan  len. 

0  !   y  wen  dyner  honno — fu  arnaf 
Yn  fy  oerni'n  tremio  ! 
Trwy  ddydd  blin  drycin  rhoi  dro, 
Haul  wnai'i  lawen  oleuo. 

Dydd  ei  enaid  oedd  union — yn  ei  wen, — 
Un  ei  air  a'i  galon ; 
Dyn  di  frad  na  waedai  fron 
A  chyllill  cudd  dichellion. 

Nid  rhwydwaith  cyfrwystra  hudol — weodd 
IV  fywyd  brawdgarol ; 
Symledd  teg,  di  freg,  di  frol, 
Trwy  ddyn  ter  oedd  naturiol. 

Y  di-wenwyn  frawd  anwyl — wawriai  hedd 
A  rhin  i  bob  preswyl ; 
IV  warchod  ymhob  gorchwyl 
Gwisgai  ras  y  gysegr-wyl. 

Canodd  emynau  cynnes, — geiriau  myg 
Wyr  mawl  llawer  mynwes  ; 
Mor  hydraidd,  heb  ddim  rhodres, 
Mae'i  enaid  twym  yn  eu  tes  ! 


Teyrnged  yr  A  wen.  209 

Diwinydd  a'i  gred  yn  ddi  gryn, — i'r  "  hen 
Wirionedd  "  yn  blentyn  ; 
Heb  seiniau  coeg  dybiau  dyn 
Yn  Ian  daliai  *i  hen  delyn. 

Angel  la  is  Efengyl  Iesu — a  fu 
Drwy  odfeuon  Gymru  ; 
I'w  gyfle'n  llosg  o  flaen  llu 
Yr  oedd  gwr  hawdd  i'w  garu. 

Troi  fwa  at  dyrfaoedd, — ac  yn  syth 
Gwanai  saethau'r  nefoedd 
Eneidiau  :   union  ydoedd 
Gwyn  was  Duw,  a  gonest  oedd. 

Bu  o'i  raslon  ber  oslef — Ian  barabl 
Yn  aberu  tangnef ; 
Tn  llonni,  Haw  y  Wiwnef 
Dorrai  ei  nard  arno  ef. 

O'i  dywyniad  awenol — torrai  mellt 
Fr  maes  cymanfaol ; 
Y  dylanwad  dilynol 
Ar  eon  wyr  wnai  ei  ol. 

Uwch  byd  arch  a  thywarchen, — Paradwys 
Gai'r  ysbrydol  el  fen  ; 
A  thawel  yr  aeth  Owen 
I  lonnaf  Wyl  y  Nef  Wen. 


210  Cofiant  0.  R.  Owen. 

GAN  Y  PARGH.  D.   ADAMS,  B.A.  (HAWEN). 

0  Fon  i  Fynwy  prudd-der  sydd 

Am  ddryllio  "  Telyn  Dyfed  "  fwyn  ! 
A'r  mud  syfrdandod  draetha  gwyn 

Y  miloedd  sydd  a'u  bronnau'n  brudd. 

Na  !    Telyn  Seion  lawn  o  swyn 

Pereiddiaf  fiwsig  fu  efe, 

Peraidd  Ganiedydd  Salmau'r  Ne' — 
0  golli'i  nodau  mawr  yw'n  cwyn. 

Adseinid  Hawen  foreu'i  ddydd 
Gan  rym  ei  lais  yn  treiddio  draw, 
Tra  murmur  Geri  fwyn  gerllaw 

Yn  gydgord,  heb  un  nodyn  prudd. 

Ond  heddyw  trist  yw  bryn  a  bro, 
Ceir  Cymru'n  wylo  uwch  ei  fedd  ! 
A  dagrau  hiraeth  ar  bob  gwedd 

Am  golli'r  hyawdl  0.  R.  0. 

Mor  wag  ein  Cymanfaoedd  mwy 
Heb  seiniau  ei  grynedig  lais, 
A'r  llygaid  wylent  yn  barhaus 

Wrth  draethu  am  Geidwad  dan  ei  glwy'  ! 

Distawai  tannau  engyl  nef  ; 

Ei  lais  barlysai'u  bysedd  hwy. 
A  mud  wrandawent  arno  ef 

Yn  canu  am  "  Iesu  a'i  farwol  glwyV 


Teyrnged  yr  A  wen.  211 

A'i  ganu  wnai  efe  bob  tro 

A'r  dagrau  twym  yn  llifo'n  aig. 

"  Yng  Ngwlad  y  Bryniau  "  nid  oedd  craig 
Heb  adwaen  nodau  0.  R.  0. 

Cysurodd  lawer  gweddw  drist 

Tra  ffrydiai'r  dagrau  dros  ei  rudd. 
Rh'odd  falm  i  glwyf  pechadur  prudd 

Wrth  son  am  gariad  Iesu  Grist. 

Ond  heddyw  trist  ei  weddw  a'i  blant ; 
A  gweddw  yw'n  gwlad  o'i  golli  ef, 
Trist  yw,  trist  fydd  yn  hir  ein  lief 

Ag  Udgorn  hiraeth  wrth  bob  mant. 

Mor  drist  ei  bwlpud  yn  Park  Road  I 
A  duwch  siomiant  cuddir  ef, 
Swn  lleddf,  hiraethus  sy'n  mhob  lief 

Ar  ol  gweinidog  mawr  ei  glod. 

Glan  Dwr  a'r  Pant  sydd  yn  eu  du, 

Saif  cwmwl  tristwch  dros  y  fro. 

Mae'r  tafod  hyawdl,  yn  ei  gro, 
A  ddygodd  iddi  fythol  fri. 

Ah  !    cafodd  bwlpud  gwell  na'r  un, 

I  ganu  fry  yng  ngwlad  y  Gan 

I  ennyn  yno  dwymnach  tan 
0  fawl  i'r  Iesu — Prynwr  dyn. 


212.  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Nid  newid  gwaith,  ond  newid  byd, 
Yw  marw  i  weinidog  da. 

Pregethu  fyn  efe  o  hyd, 

A'i  hoff  Waredwr  fyth  fawrha.    . 

Luddedig  Weithiwr  !    gorffwys  mwy, 
Ar  ol  dy  lafur  ar  y  llawr, 
Ar  ol  y  floedd,  a'r  wylo  mawr, 

Boed  iti  hedd  y  nef  ddiglwy'. 


Teyrnged  yr  A  wen.  213 

GAN  Y  PARCH.  JOHN  THOMAS,  MERTHYR. 

Anwyl  Owen  !    Bu  fy  llygaid 

Lawer  gwaith  o  ddagrau'n  llawn, 
Pan  y  mwydet  ti  fy  enaid 

Gyda'th  ryfedd,  dyner  ddawn  ; 
Yr  oedd  gweld  y  dagrau'n  cronni 

Yn  dy  lygaid  tirion  di, 
'N  fwy  na  digon  fyth  i  godi'r 

Argae  yn  fy  natur  i. 

Llawn  yw'm  llygaid  heddyw  eto, 

Braidd  y  gallaf  wel'd  y  pin 
A  pha  un  yr  wyf  yn  ceisio 

Ysgrifennu'r  geiriau  hyn  ; 
Ond  mae'r  dagrau  heddyw'n  chwerwon, — 

Dagrau  hiraeth  am  dy  wedd, — 
Dagrau  galar  wrth  adgofio 

Dy  fod  bellach  yn  dy  fedd. 

Ofer  mynd  i  faes  Cymanfa, 

Gan  obeithio'th  weled  mwy  ; 
Na,  bydd  mynd,  'rol  hyn,  mi  wranta', 

Am  hir  amser  imi'n  glwy'  ; 
Daw  i'm  cof  dy  wyneb  siriol, 

Daw  i'm  clust  dy  dwym  "  Amen  ;  " 
Codant  hiraeth  adnewyddol 

Am  fy  nghyfaill  hwnt  i'r  lien. 


214  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Ni  chanmolodd  neb  y  Ceidwad 

Gyda  mwy  o  hyfryd  hwyl ; 
A  dawn  anwyl  dan  eneiniad 

Aet  drwy'n  gwlad  o  wyl  i  wyl  ;- 
Aet — am  ddegau  o  flynyddoedd, 

A  dy  ysbryd  yn  llawn  gwres, 
A  bu  lliaws  o  dyrfaoedd 

Mewn  perlewyg  dan  y  tes. 

Gerfia  rhai  eu  henwau'n  amlwg 

Yn  mysg  ysgolheigion  byd  ; 
Gwybod  mwy  sydd  yn  eu  golwg 

Y  peth  pennaf  ar  bob  pryd  ; 
Gerfiaist  dithau'th  enw  bythol 

Yng  nghalonnau  torf  ddiri', 
Daniaist  ar  dy  daith  wrth  ganmol 

Aberth  Dwyfol  Calfari. 

Ffarwel !   hoffus  gyfaill,  bellach, 

Aethost  adref  o  fy  mla'n  ; 
Rhaid  boddloni  teithio  mwyach 

Am  ryw  dymor  ar  wahan. 
Dyma'th  ddarlun  ;   mi  a'i  cadwaf 

0  fy  mlaen  o  awr  i  awr  ; 
Ato  am  ysbrydiaeth  troaf, 

A  bydd  imi'n  gymorth  mawr. 


Dwy  Bregeth, 


i. 
15r  Jesu'n  rbofcio  ar  e  mor. 

Ac  yn  y  bedwaredd  wylfa  o'r  nos  yr  aeth  yr  Iesu 
atynt,  gan  rodio  ar  y  mor.  A  phan  welodd  y  dis- 
gyblion  ef  yn  rhodio  ar  y  mor,  dychrynasant. 
gan  ddywedyd,  Drychiolaeth  ydyw.  A  hwy  a 
waeddasant  rhag  ofn.  Ac  yn  y  man  y  Uefarodd  yr 
Iesu  wrthynt,  gan  ddywedyd,  Cymerwch  gysur  : 
myfi  ydyw  ;  nac  ofnwch. — Matthew  xiv.  25 — 27. 

Y  mae  yr  Arglwydd  wedi  arfer  rhoddi  amlygiadau 
neilltuol  ohono  ei  Hun  i'w  bobl  fynychaf  yn  y 
nos.  Yn  y  nos  y  tarawodd  Efe  bob  cyntafanedig 
o'r  AifTtiaid.  Yn  y  nos  yr  agorodd  Efe  y  Mor  Goch 
o  flaen  y  genedl.  Yn  y  nos  y  disgynnai  y  manna 
yn  yr  anialwch.  Yn  y  nos  yr  ymddanghosodd 
Efe  i  Samuel  a  Solomon.  Yn  y  nos  y  gwedd- 
newidiwyd  yr  Iesu.  Yn  y  nos  y  gwaredwyd  Petr 
o'r  carchar,  ac  yn  y  bedwaredd  wylfa  o'r  nos  yr 
aeth  yr  Iesu  at  ei  ddisgyblion  pryd  hyn.  Nis 
gwn  paham  y  mae  yr  Arglwydd  yn  dewis  y  nos  fel 
adeg  i  roddi  cynnifer  o  amlygiadau  ohono  Ei  Hun. 
Gwyddom  fod  y  nos  yn  fanteisiol  i  ni  i  weled 
gogoniant  y  fTurfafen,  a  dichon  fod  y  nos  yn  fan- 
teisiol hefyd  i  ni  i  weled  gogoniant  Duw.     Pa 


216  Cofiant  O.  R.  Owen. 

fodd  bynnag,  y  mae  colli  ein  golwg  ar  y  daearol 
a'r  gweledig  yn  sicr  o  fod  yn  gymorth  i  ni  weled 
yr  ysbrydol  a'r  anweledig.  Aeth  yr  Iesu  atynt 
gan  rodio  ar  y  mor.  Nid  oes  unrhyw  for  rhwng 
yr  Iesu  a'i  ddisgyblion  a  all  Ei  rwystro  Ef  i  ddyfod 
atynt,  ac  y  mae  yr  elfennau  mwyaf  anhebyg  yn 
ami  yn  foddion  i  ddwyn  yr  Iesu  at  Ei  ddisgyblion, 
— dygodd  y  mor  ef  atynt  y  pryd  hwn.  Y  mae 
llestr  diolwg  a  diaddurn  weithiau  yn  dod  a  gwin 
paradwys  i'r  saint,  ac  y  mae  yr  elfennau  mwyaf 
anhebyg  weithiau  yn  briffordd  y  fendith.  Hanes 
gwyrth  o  eiddo  yr  Iesu  sydd  yn  ein  testyn ;  ond 
y  mae  yr  hanes  wedi  ei  roddi,  nid  er  mwyn  y  wyrth 
a  gofnodir,  ond  er  mwyn  y  gwirioneddau  yr  oedd 
y  wyrth  wedi  ei  bwriadu  i'w  dysgu.  Damhegion 
mewn  ffurf  arall  yw  holl  wyrthiau  Iesu  Grist,  i 
ddysgu  gwirioneddau  ysbrydol  a  thragwyddol  i  ni. 

Y  mae  ein  testyn  yn  cyflwyno  i'n  sylw  dri  gwir- 
ionedd : — 

I. — Fod    y    disgyblion    weithiau    yn    methu 

ADNABOD    YR    IESU    PAN    Y    MAE    YN    DYFOD 
ATYNT. 

Tybient  mai  drychiolaeth  ydoedd  pryd  hyn  ;    ac 

y  mae  ei  ddisgyblion  lawer  gwaith  ar  ol  hyn  wedi 

syrthio  i'r  un  camgymeriad.    Methant  ei  adnabod : 

(a)  Pan  y  mae  yn  dyfod  atynt  yn  anisgwyliadwy. — 

Y  mae  yn  eglur  nad  oedd  y  disgyblion  yn  disgwyl 


Dwy  Bregeth.  217 

yr  Iesu  yn  awr,  oblegid  yr  oeddynt  wedi  Ei  adael 
ar  y  Ian,  ac  nid  oeddynt  wedi  deall  oddiwrth  yr  hyn 
a  ddywedasai  wrthynt  y  cawsent  Ei  weled  cyn 
glanio  ohonynt  yr  ochr  arall.  Daeth  atynt  yn 
anisgwyliadwy.  Yr  oedd  yr  Iesu  yn  hoffi  rhoddi 
surprise  visits  i'w  ddisgyblion.  Rhoddodd  dair 
visit  felly  y  dydd  yr  adgyfododd — i  Mair  Magdalen 
yn  y  boreu,  i'r  ddau  ddisgybl  ar  y  ffordd  i  Emmaus 
yn  y  prynhawn,  ac  i'r  un-ar-ddeg  gyda'u  gilydd  yn 
yr  hwyr.  Gwna  hyn  yn  fynych  eto.  Onid  ydym 
yn  cofio  ambell  i  oedfa  nad  oedd  dim  neilltuol 
ynddi  ar  y  dechreu,  na  dim  arwyddion  y  buasai 
chwaith  cyn  ei  diwedd  ;  ond  yn  anisgwyliadwy 
hollol  i  bawb,  fe  ddaeth  yr  Iesu  yno.  Do,  ond  yr 
oedd  rhai  ar  y  ffordd  adref  yn  dweyd  nad  oedd 
yno  ddim  ond  drychiolaeth,  "  llawn  o  win  melus  " 
oedd  rhai  o'r  hen  bobl,  meddent.  Methent  Ei 
adnabod  oherwydd  iddo  ddyfod  yn  anisgwyliadwy. 
Y  mae  disgwyl  am  yr  Iesu  yn  help  mawr  i'm  ad- 
nabod pan  y  daw.  Adnabyddodd  Simeon  yr  Iesu 
yn  union  pan  ei  gwelodd  yn  y  deml,  ac  y  mae  yn 
ddiameu  fod  y  ffaith  ei  fod  ef  yn  "  disgwyl  am 
ddiddanwch  yr  Israel "  yn  help  iddo  ei  adnabod. 
O'r  ochr  arall,  y  mae  peidio  ei  ddisgwyl  yn  rhwystr 
i'w  adnabod  pan  y  daw.  0  ran  hynny,  y  mae 
felly  yn  ein  perthynas  a'n  gilydd,  pa  ryfedd  gan 
hynny  ei  fod  felly  yn  ein  perthynas  a'r  Iesu. 


218  Cofiant  0.  R.  Owen. 

(b)  Pan  y  mae  yn  dyfod  atynt  mewn  modd 
anghyffredin.  Nid  yr  an  ffordd  y  mae  yr  Iesu  yn 
dyfod  at  Ei  ddisgyblion  o  hyd.  Y  mae  ganddo 
lawer  o  gerbydau.  "  Cerbydau  Duw  ydynt  ugain 
mil,"  ac  y  mae  yn  eu  newid  yn  ami.  Y  mor  oedd 
Ei  gerbyd  y  tro  hwn — cerbyd  na  welodd  y  disgybl- 
ion  mo'r  Iesu  yn  ei  ddefnyddio  o'r  blaen — a  meth- 
asant  Ei  adnabod  oherwydd  dieithrwch  Ei  gerbyd. 
Onid  ydym  yn  dueddol  i  gysylltu  yr  Iesu  a  cher- 
bydau  neilltuol  y  gwelsom  Ef  yn  drivio  ynddynt  o'r 
blaen,  ac  i  dybied  mai  drychiolaeth  sydd  ymhob 
cerbyd  dieithr.  Yr  ydym  yn  barod  i  gydnabod 
fod  yr  Iesu  wedi  bod  yng  Nghymru  flynyddoedd 
yn  ol,  yn  amser  y  diwygiadau  nerthol ;  ond  tybed 
nad  yw  yr  Iesu  yma  yn  awr  mor  wirioneddol  ag 
y  bu  erioed,  ond  mai  nid  yn  yr  un  cerbyd  y  mae  yn 
awr  ag  o'r  blaen.  Onid  yw  haelioni  nodedig  eglwysi 
y  saint,  a'u  hymdrechion  egniol  a  diflino  o  blaid 
sobrwydd,  yn  myned  ymhell  i  brofi  fod  yr  Iesu 
gerllaw,  ond  ein  bod  ddim  yn  Ei  adnabod  ?  Y 
mae  dyfodiad  yr  Iesu  mewn  modd  anghyffredin  at 
Ei  ddisgyblion  yn  peri  iddynt  yn  ami  fethu  Ei 
adnabod.  Methodd  Mair  Ei  adnabod  yng  ngwisg 
garddwr. 

(c)  Pan  y  mae  eu  meddyliau  yn  rhedeg  yn  ormodol 
ar  bethau  ereill.  Y  mae  yn  eglur  fod  meddyliau 
y  disgyblion  y  pryd  hyn  wedi  rhedeg  yn  ormodol 
ar  eu  gwaith  iddynt  oil  allu  adnabod  yr  Iesu, 


Dwy  Bregeth.  219 

oblegid  yr  oeddynt  yn  flin  arnynt  yn  rhwyfo, 
canys  yr  oedd  y  gwynt  yn  eu  herbyn,  meddai'r 
hanes.  Y  mae  yn  bod  felly  eto  yn  ami.  Y  mae 
gadael  i'n  meddyliau  i  redeg  yn  ormodol  ar  y  daear- 
ol  yn  ein  hanghymwyso  i  weled  yr  ysbrydol  a'r 
dwyfol.  Y  mae  yn  rhaid  i'n  meddyliau  redeg  yng 
nghyfeiriad  yr  ysbrydol  a'r  dwyfol  os  ydym  am 
eu  gweled.  Nis  gallwn  weled  nefoedd  a  daear 
yr  un  pryd.  Eliseus  oedd  yn  gweled  y  mynydd  yn 
llawn  meirch  a  cherbydau  tanllyd  ;  'dyw  y  llanc 
sydd  yn  ei  ymyl  yn  gweled  dim,  ac  ni  wel  ychwaith 
oddieithr  i  Dduw  agor  ei  lygaid,  yr  oedd  yn  gweled 
gormod  o'r  Syriaid  i  allu  gweled  dim  arall.  Meth- 
odd  y  Gadareniaid  gynt  adnabod  yr  Iesu,  ac  felly 
atolygasant  arno  ymadael  o'u  cyffiniau  hwynt. 
Yr  oeddynt  yn  meddwl  gormod  am  y  moch  i  allu 
adnabod  yr  Iesu.  Y  mae  meddwl  am  y  moch — 
y  daearol  a'r  gweledig — yn  rhwystro  llawer  eto  yn 
ami  i  adnabod  yr  Iesu. 

II. — Nad  yw  yr  Iesu  byth  yn  cadw  Ei  ddis- 

GYBLION    YN    HIR    HEB    WNEUD     El    HUN    YN 
ADNABYDDUS   IDDYNT. 

"  Yn  y  man  y  llefarodd  yr  Iesu  wrthynt,"  etc. 
Dyna  Ei  arfer,  y  mae  gennym  amryw  enghreifftiau 
o  hyn  yn  yr  Efengylau.  Y  mae  yr  Iesu  yn  anfeidrol 
rhy  dyner  i  gadw  Ei  ddisgyblion  yn  hir  mewn 
suspense  mewn  perthynas  iddo.     Dwy  ffordd  yn 


220  Cofiant  0.  R.  Owen. 

gyffredin  sydd  gan  yr  Iesu  i  wneud  Ei  Hun  yn 
adnabyddus  i'w  ddisgyblion. 

(a)  Trwy  Ei  lais.  "  Ac  yn  y  man  y  lief ar odd  yr 
Iesu  wrthynt,  gan  ddywedyd,  Gymerwch  gysur, 
myfi  yw."  Nid  oedd  eisiau  iddynt  ofyn  pwy  oedd 
Efe,  yr  oeddynt  yn  gwybod  pwy  ydoedd  yn  union 
wedi  ei  glywed  yn  llefaru.  Dywedir  fod  Ei  ddefaid 
yn  adnabod  Ei  lais  Ef.  Y  mae  rhywbeth  yn  Ei 
lais  Ef  yn  wahanol  i  lais  pawb  arall,  ac  adnabyddir 
ef  yn  union.  "  Dyna  lais  fy  anwylyd,"  meddai  yr 
eglwys  yn  y  Ganiadau.  Nis  gallwn  esbonio  sut 
y  mae  hyn,  ond  y  mae  llais  yr  Iesu  yn  taro  ar  dant 
yn  ein  henaid  nad  oes  neb  ond  Efe  yn  gwneud,  ac 
yr  ydym  yn  Ei  adnabod  yn  union.  Soniai  yr  hen 
bobl  am  "  lais  mewn  llais,"  llais  Iesu  yn  llais  dyn. 
Y  mae  rhai  ohonom  wedi  ei  glywed  cyn  hyn,  ac  yr 
oeddem  yn  barod  i  ddweyd  "  Dyna  lais  fy  anwyl- 
y,d."  Ein  gweddi  fyddo  "  0  !  llefara,  addfwyn 
Iesu." 

(b)  Trwy  Ei  waiih.  Gwnaeth  yr  Iesu  ddwy 
weithred  y  noson  hon,  oedd  yn  profi  tuhwnt  i 
bob  amheuaeth  mai  nid  drychiolaeth,  ond  yr  Iesu 
Ei  Hun,  a  welent :  sef  achub  Petr  rhag  boddi,  a 
thawelu  yr  ystorm.  Gwir  na  ddywedir  yn  ben- 
dant  mai  Efe  a  dawelodd  yr  ystorm,  ond  y  mae  y 
sydynrwydd  gyda  pha  un  y  tawelwyd  hi  yn  dangos 
fod  ganddo  Ef  law  yn  y  gwaith.  Yr  oedd  y 
ddwy  weithred  hyn  o'i  eiddo  yn  ddarlun  cywir  o 


Dwy  Bregeth.  221 

hono  fel  person  oedd  yn  cyfuno  ynddo  Ei  hun  y 
tynherwch  mwyaf  a'r  gallu  mwyaf.  Achub  Petr 
rhag  boddi — dyna'r  tynherwch  ;  a  thawelu  yr 
ystorm — dyna'r  gallu.  Ac  un  felly  yr  oedd  yr 
Iesu  wedi  arfer  dangos  Ei  Hun  i'w  ddisgyblion  yn 
yr  holl  weithredoedd  nerthol  a  gyflawnai,  fel  yr 
oedd  yn  hawdd  iddynt  ei  adnabod  y  pryd  hyn,  wedi 
iddynt  weled  yr  hyn  a  wnaed.  Gwaith  pawb  yw 
yr  esboniad  goreu  pwy  ydynt :  "  Wrth  eu 
ffrwythau  yr  adnabyddwch  hwynt."  Y  mae 
pob  dyn  yn  trosglwyddo  ei  hunan  Fw  waith,  fel  y 
gall  pawb  ei  adnabod.  Y  mae  hyn  yn  wir  am  yr 
Iesu  hefyd.  Y  mae  yr  Iesu  yn  trosglwyddo  Ei 
hunan  i'r  cwbl  a  wna,  fel  "  yr  adweinir  yr  Ar- 
glwydd  wrth  y  farn  a  wna/'  ac  nid  yw  y  farn  ond 
rhan  o'i  waith  Ef.  Y  mae  yr  Iesu  yn  gweithio 
eto  yn  ein  byd  trwy  Ei  Ysbryd.  Nid  yw  oes  y 
gwyrthiau  wedi  darfod,  yr  ydym  yn  byw  yn  eu 
canol  yn  awr  ;  ac  yn  awr  y  mae  gwir  wyrthiau 
Iesu  Grist  yn  cael  eu  cyflawni.  Nid  oedd  y 
gwyrthiau  a  wnaeth  yr  Iesu  tra  ar  y  ddaear 
ond  arwyddion  o'r  gwir  wyrthiau  a  wna  ar 
galonnau  ac  eneidiau  dynion  o  oes  i  oes,  dyma'r 
gweithredoedd  nerthol  yng  ngwir  ystyr  y  gair. 
Nid  arwyddion  yw  y  rhai  hyn,  ond  realities.  Y 
mae  yr  arwyddion  wedi  darfod,  ond  y  mae  y  real- 
ities yn  parhau,  y  maent  yn  rhy  nerthol  i  gael  eu 
dadwneud   byth.     Bu   Lazarus   farw  wedyn,   er 


222  Cofiant  0.  R.  Owen. 

iddo  gael  ei  adgyfodi,  ond  pwy  bynnag  a  fywheir 
mewn  ystyr  foesol  ac  ysbrydol,  ni  bydd  marw  yn 
dragywydd.  Y  mae  cymaint  o  reality  yn  y 
gwaith  hwn,  fel  nas  gall  hyd  yn  oed  angeu  ei  ddad- 
wneud.  Pan  welwn  bethau  fel  hyn  yn  cael  eu 
cyflawni,  pan  welwn  ddynion  yn  cael  eu  hail-eni. 
ac  yn  dangos  gwirioneddolrwydd  eu  troedigaeth 
trwy  weithredoedd  o  hunanymwadiad,  hunan- 
aberth,  daioni,  a  gras,  nid  drychiolaeth  ydym  yn 
weled,  ond  yr  Iesu  Ei  Hun,  a  galluogir  ni  i  ddweyd 
fel  y  disgyblion  y  pryd  hyn,  "  Yn  wir  Mab  Duw 
ydwyt  TL" 

III. FOD    GALLU    GWELED    YR    IeSU    FEL    AG    l'w 

ADNABOD  YN  DDIGON  I  DAWELU  HOLL  OFNAU 
Y   DISGYBLION. 

"  Gymerwch  gysur,  myfi  ydyw,  nac  ofnwch." 
Felly  y  bu  y  pryd  hyn,  ac  felly  y  mae  eto.  Y 
mae  yn  ddigon  i  dawelu  : — 

(a)  Eu  hofnau  mewn  perthynas  iw  pechodaa. 
Y  mae  ein  pechodau  yn  codi  ofn  ynnom  yn  naturiol 
pan  yn  meddwl  am  eu  rhif,  eu  hechryslonrwydd, 
a'r  gosb  sydd  wedi  ei  chysylltu  a  hwynt ;  a'u 
pechodau,  neu  eu  cydwybod  euog  (yr  hon  sydd  yn 
eiddo  pob  pechadur)  a  barodd  i'r  disgyblion  ofnl 
pan  dybiasant  weled  ohonynt  ddrychiolaeth. 
'Dyw  hyn  ddim  yn  syndod  o  gwbl.  Os  byddwch 
wedi  troseddu  yn  erbyn  rhywun  yn  y  fan  a'r  fan, 


Dwy  Bregeth.  223 

bydd  arnoch  ofn  gweled  neb  o'r  gymdogaeth 
honno  rhag  y  bydd  ganddo  genadwri  ddrwg.  Y 
mae  drychiolaeth  yn  dyfod  o  gymdogaeth  y  byd 
ysbrydol,  lie  y  mae  y  Duw  y  pechasom  i'w  erbyn 
yn  preswylio.  Nid  rhyfedd,  gan  hynny,  ein  bod 
yn  ofni  drychiolaeth,  gan  ei  fod  yn  dyfod  o'r  gym- 
dogaeth honno.  Pa  fodd  bynnag,  y  mae  gweled 
yr  Iesu,  yr  Hwn  sydd  yn  gwaredu  Ei  bobl  oddiwrth 
en  pechodau,  yn  lladd  yr  ofn  ;  nid  ydym  yn  ofni 
ein  hafiechyd,  gan  ein  bod  yn  gweled  y  Meddyg 
Mawr  yr  hwn  a  ddichon  ein  cwbl  iachau.  Nid 
ydym  yn  ofni  y  ddyled,  gan  ein  bod  yn  gweled 
y  Meichiau  sydd  wedi  ymgymeryd  a'i .  thalu 
drosom.  Y  mae  llawer  wedi  gallu  canu  yn 
orfoleddus  ym  mhresenoldeb  eu  pechodau  yn  yr 
olwg  ar  y  Gwr  ag  y  mae  Ei  waed  yn  ein  glanhau 
oddiwrth  bob  pechod,  ac  yn  hyn,  cyflawnid  yr 
Ysgrythyr  sydd  yn  dywedyd  :  "  Ti  a  arlwyi  ford 
ger  fy  mron  yng  ngwydd  fy  ngwrthwynebwyr." 
Dywedai  John  Williams,  cenhadwr  enwog  Ynys- 
oedd  Mor  y  Dehau,  iddo  unwaith  ymweled  a  hen 
Gristion  dall  oedd  yn  glaf  ac  yn  ymyl  marw. 
"  Wedi  i  mi  awgrymu  yn  dyner  iddo./'  meddai 
John  Williams,  "  ei  fod  wrth  bob  tebyg  yn  nesu 
i  farw,  gofynnais  iddo  beth  a  feddyliai  am  dano 
ei  hun,  a  beth  oedd  sylfaen  ei  obaith."  "  0  !  " 
meddai  yr  hen  bagan  dychweledig,  "  mi  fum 
mewn   gofid   mawr   boreu    heddyw.      Mi   welwn 


224  Cofiant  0.  R.  Owen. 

fynydd  aruthrol  gydag  ochrau  serth,  ac  yr  oeddwn 
innau  yn  ceisio  dringo  i  fyny  ar  hyd  ei  ochrau. 
Ond  wedi  i  mi  ddringo  cryn  dipyn,  mi  gollais  fy 
ngafael  a  syrthiais  i'r  gwaelod.  Yn  ddiffygiol  fy 
ysbryd  gan  ofid  a  lludded,  mi  gripiais  yn  araf 
ychydig  bellter,  ac  eisteddais  i  lawr  i  wylo.  Wrth 
wylo  yn  y  fan  honno,  mi  welwn  ddyferyn  o  waed  yn 
disgyn  ar  ben  y  mynydd  ac  yn  ei  doddi  i'r  gwaelod, 
ac  oddiar  hynny  yr  wyf  yn  ddedwydd  iawn  fy 
nheimlad."  "  Wei,  yn  wir,  chwi  a  gawsoch  olygfa 
ddieithr,  pa  esboniad  ydych  chwi  yn  roddi  ami  ?  " 
gofynnai  John  Williams.  "  Ah  !  "  meddai  yr  hen 
Gristion,  "  ydych  chwi  ddim  yn  deall  ?  Fy 
mhechodau  i  oedd  y  mynydd,  ac  yr  oeddwn 
innau  yn  ceisio  dringo  drostynt  i'r  nefoedd,  ac  yn 
methu  ;  a'r  dyferyn  gwaed  a  ddisgynnodd  arno 
oedd  dyferyn  o  werthfawr  waed  yr  Iesu,  a  dyna 
barodd  i  fynydd  fy  euogrwydd  doddi  i  fiwrdd." 

Y  mae  yma  ambell  un,  mi  gredaf,  wedi  teimlo  yn 
gyffelyb,  ac  wedi  gallu  canu  ambell  dro  : — 

"  Mi  dafla  'maich  i  lawr  i  gyd, 
Wrth  weled  Crist  a'i  loes  ; 
Euogrwydd  fel  mynyddau'r  byd, 
Dry'n  ganu  wrth  y  Groes. 

(b)  Eu  hofnau  o  berthynas  i  Iwyddiant  crefydd. 

Y  mae  llawer  weithiau  yn  siarad  yn  ddigalon  am 
yr  achos,  ac  yn  ofni  mai  colli  y  dydd  a  wna.  "  Y 
mae  yr  hen  bregethwyr  fuont  yn  ysgwyd  y  wlad 


Dmj  Bregeth.  225 

wedi  myned  ;  ac  nid  yw  y  rhai  sydd  ar  y  maes  yn 
awr  ddim  agos  cystal  a  hwy.  Nid  oes  adfywiad 
crefyddol  wedi  ei  gael  er  ys  deng  mlynedd  ar  hug- 
am.  Yn  wir,  colli  y  dydd  y  mae  crefydd  yn  ein 
gwlad,"  meddant.  Gweled  drychiolaeth  y  mae  y 
sawl  sydd  yn  siarad  felly.  Pe  buasent  yn  gweled 
yr  Iesu,  nid  felly  y  siaradent.  Y  mae  gweled  yr 
Iesu  a  fydd  byw  yn  oes  oesoedd,  a  fydd  byw  i 
weld  claddu  ei  holl  elynion,  yr  Iesu  sydd  a  phob 
awdurdod  yn  Ei  law  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear,  yn 
ddigon  i  dawelu  ein  holl  ofnau.  Nid  a  Hong  yr 
achos  byth  i'r  gwaelod  tra  y  byddo  yr  Iesu  yn 
rhodio  ar  y  mor.  Dywedodd  Napoleon  Bonaparte 
nad  oedd  dim  mewn  rhyfel  nad  allasai  efe  ei  wneud, 
ac  yr  oedd  hynny  yn  ddiau  yn  cyfrif  am  ei  lwydd- 
iant  fel  rhyfelwr.  Os  buasai  eisiau  pylor,  bwledau, 
bidogau  neu  fagnelau  arno,  yr  oedd  yn  gwybod 
sut  i'w  gwneud.  Y  mae  yn  dda  gennyf  ddweyd 
fod  yr  Iesu  yn  gallu  gwneud  yr  oil  ag  sydd  eisiau 
yn  y  rhyfel  ysbrydol.  Os  bydd  eisiau  pregethwyr 
nerthol  i  ysgwyd  y  wlad,  gall  Ef  eu  codi.  Os  bydd 
eisiau  ysgolheigion  enwog  i  fyned  at  wreiddiau  ac 
egwyddorion  pethau,  y  mae  Efe  yn  gwybod  pa  le 
i'w  cael.  Os  bydd  eisiau  dylanwadau  nerthol  yr 
Ysbryd  Glan  i  argyhoeddi  y  byd,  y  mae  yn  weddill 
ganddo  Ef.  Nid  yw  y  bobl  sydd  yn  gweled  yr 
Iesu  hwn  yn  credu  fod  yr  achos  ar  ben  ;  na,  tawelir 
eu  holl  ofnau. 


226  Cop  ant  0.  R.Owen. 

(c)  Eu  Ifioll  ofnau  mewn  perthynas  i'w  dyled- 
swyddau.     Cyn  i'r  disgyblion  weled  yr  Iesu,  dy- 
wedir  eu  bod  yn  flin  arnynt  yn  rhwyfo.     Yr  oedd 
eu  dyledswydd  wedi  myned  yn  faich  iddynt,  ac  yr 
oeddynt  ym  mron  ildio  iddo.     Ond  wedi  iddynt 
weled  yr  Iesu,  nid  oes  son  eu  bod  yn  flin  arnynt 
yn  rhwyfo,  ond  dywedir  "  yn  ebrwydd  yr  oedd  y 
Hong  wrth  y  tir  yr  oeddynt  yn  myned  iddo/' 
Dyna    wyrth,    meddai    rhai.     Gwyrth,    yn   wir ! 
Nage,  ond  peth  ag  a  ellir  ei  esbonio  yn  rhwydd  yw 
hyn.     Wedi  i'r  disgyblion  weled  yr  Iesu  a'i  gael  i'r 
llong  atynt,  ymaflasant  yn  eu  rhwyfau  gydag  ynni 
newydd.     Yr  oedd  dyledswydd  yn  awr  wedi  dod 
yn  bleser  iddynt.     Yr  oedd  ganddynt  tua  thair 
milltir  i  rwyfo  ;  ond  faint  bynnag  o  amser  a  fuont, 
nid  oedd  ond  megis  ennyd  fechan  i'w  teimlad, 
"  yn  ebrwydd  yr  oedd  y  llong  wrth  y  tir  " — yr  oedd 
yr  amser  yn  pasio  yn  ddiarwybod  iddynt.     Clywir 
llawer  yn  achwyn  ar  eu  dyledswyddau  crefyddol, 
ac  yn  ofni  fod  y  baich  yn  ormod  iddynt  i'w  ddwyn, 
y  mae  yn  flin  arnynt  yn  rhwyfo,  ac  y  mae  rhyw 
wynt  neu  gilydd  yn  eu  herbyn  o  hyd.     Ond  y 
dynion  sydd  yn  gweled  drychiolaeth  yn  lie  gweled 
Iesu  sydd  yn  teimlo  ac  yn  siarad  felly.     I'r  sawl 
sydd  yn  gweled  Iesu  y  mae  gwaith  yn  fwynhad. 
Nid  yw  y  daith  i'r  cyfarfod  gweddi  yn  ormod  i'r 
rhai  sydd  yn  gweled  Iesu.     Nid  yw  yr  hin  yn  rhy 
arw  i  ddod  i'r  seiat  i'r  rhai  sydd  yn  gweled  Iesu. 


Dwy  Bregeth.  227 

Nid  yw  y  casgliadau  yn  rhy  ami  i'r  rhai  sydd  yn 
gweled  Iesu.     Ymeflir  yn  y  rhwyfau  gyda  bias  a 
brwdfrydedd   wedi   gweled    Iesu.     Bendith    fawr 
i'n  heglwysi  y  dyddiau  hyn  fuasai  gweled  Iesu. 
Pan  fyddai    Duw  am   i   ddynion   wneud   gwaith 
neilltuol  drosto,  byddai  yn  gyfiredin  yn  rhoddi 
gweledigaeth  iddynt  cyn  cychwyn,  ac  nid  oeddynt 
yn  ofni  eu  gwaith  wedi  cael  gweledigaeth.     Y 
mae  gennym  ninnau  waith  mawr  i'w  gyflawni.     Y 
mae  pechodau  yn  ymhyfhau,  difaterwch  yn  cyn- 
hyddu,   ac  anffyddiaeth  yn  ymledu.     0  Dduw  ! 
dyro  weledigaeth  i  ni.     0  !    am  weled   Iesu   yng 
ngogoniant  Ei  berson,  ym  mawredd  Ei  gariad,  yn 
rhinwedd  Ei  aberth,  ac  yn  nyfnder  Ei  gydym- 
deimlad,  ac  yna  ymaflwn  yn  ein  rhwyfau  o  ddifrif. 
(d)  Eu  hofnau  mewn  perthynas  i  gyrraedd  y  Ian 
draw  yn  ddiogel.     Y  mae  yn  ddiamheu  fod  y  dis- 
gyblion  wedi  bod  yn  ofni  yng  nghanol  y  storm  mai 
boddi  a  wnaethent.     Cofient  yn  dra  thebyg  am 
lawer    oedd  wedi    boddi  wrth   geisio   croesi   cyn 
hyn,  ac  ofnent  yn  ddiau  mai  dyna  a  fyddai  eu 
tynged  hwythau.     Ond  wedi  iddynt  weled  yr  Iesu, 
tawelwyd  eu  holl  ofnau,  ac  "  yn  ebrwydd  yr  oedd 
y  Hong  wrth  y  tir  yr  oeddynt  yn  myned  iddo."     Y 
mae  llawer  yn  ofni  yn  enbyd  na  chyrhaeddant 
byth   mo'r  Ian   draw,  a  dywedant  gydag   Ieuan 
Glan  Geirionvdd  : — 


228  Cofiant  O.  R.  Owen. 

Wrth  gofio  grym  y  dwr, 

A'i  thonog  genlli', 
A'r  mynych  rymus  wr 

A  suddodd  ynddi, 
Mae  braw  trwy  f'enaid  gwan 
Mai  boddi  fydd  fy  rhan, 
Cyn  cyrraedd  tawel  Ian 

Bro  y  goleuni 

Ond  pe  cawsent  weled  Iesu,diflanasai  eu  holl  ofnau. 
Gweled  Iesu  y  Canol  Wr  a  wnai  i'n  henaid  waeddi 
"  Buddugoliaeth  !  "  yn  y  dwr.  Gwelodd  Henry 
Rees  o  Liverpool  yr  Iesu  yn  ddiameu,  ac  mewn 
llythyr  a  ysgrifennai  at  gyfaill  iddo  ryw  ddydd 
Galan,  dywedai:  "  Pwy  ohonom  gaiff  y  fraint  o 
farw  y  flwyddyn  hon  ?  "  Y  mae  marw  yn  ym- 
ddangos  yn  fraint  i'r  dyn  sydd  yn  gweled  Iesu. 
Dychwelai  Thomas  John,  Cilgerran,  ryw  ddydd 
Llun,  ar  ei  draed  o'i  daith  Sabothol,  a  goddiwedd- 
wyd  ef  gan  elorgerbyd  o  Aberteifi.  Ceisiodd  y 
driver  ganddo  i  ddod  i  fyny.  "  Petrusais  am  fun- 
ud,"  meddai  Thomas  John,  "  oblegid  gwyddwn 
mai  cerbyd  angeu  oedd  y  cerbyd.  Pa  fodd 
bynnag,  gan  fy  mod  yn  adnabod  y  driver,  a'n  bod 
yn  hen  gyfeillion,  euthum  i  fyny,  ac  er  mai  cerbyd 
angeu  ydoedd,  rhoddodd  lift  gysurus  i  Thomas 
John  i  Cilgerran."  Nid  ydym  yn  hoffi  yr  olwg  ar 
gerbyd  angeu,  ond  y  mae  yma  rywrai  yn  adnabod 
y  driver — Mab  y  Dyn — ac  yn  gyfeillion  iddo,  a 
mentrant  i  gerbyd  angeu,  a  chant  lift  gysurus 
ganddo  adref. 


II. 

Bros  $n  IRgbariafc  Crist 

Os  cedwch  fy  ngorchmynnion,  chwi  a  arhoswch  yn 
fy  nghariad  i  ;  f el  y  cedwais  i  orchmynnion  fy  Nhad, 
ac  yr  wyf  yn  aros  yn  ei  gariad  ef. — loan  xv.  10. 

Y  cwestiwn  sy'n  ymgynnyg  i'n  meddwl  wedi 
darllen  yr  adnod  lion  yw  at  ba  gariad  y  cyfeiria 
Crist  pan  y  dy^ved  "chwi  a  arhoswch  yn  fy  nghariad 
i."  Pa  un  ai  cariad  Crist  at  y  disgyblion  neu  ynte 
gariad  y  disgyblion  at  Grist  ?  Pa  un  ai  chwi  a 
arhoswch  yn  fy  nghariad  i  atoch  chwi,  neu  chwi 
a  arhoswch  yn  eich  cariad  chwi  ataf  fi  ?  Credaf 
mai  yr  olaf  sydd  yma,  oblegid  mai  dyma  y  cariad 
a  gymhellir  ganddo  yn  y  paragraff  hwn.  Nid  oedd 
eisiau  iddynt  bryderu  am  y  Hall,  y  mae  hwnnw  yn 
sicr,  ond  yr  oedd  eisiau  iddynt  fod  yn  ofalus  am 
hwn,  ac  felly  dywed  Crist :  "  Arhoswch  ynnof 
fi,  a  mi  ynnoch  chwi."  "  Yr  hwn  sydd  yn  aros 
ynnof  fi,  a  minnau  ynddo  yntau,  hwnnw  sydd  yn 
dwyn  ffrwyth  lawer."  "  Onid  erys  un  ynnof  fi, 
efe  a  daflwyd  allan  megis  cangen  ac  a  wywodd." 
"  Os  arhoswch  ynnof  fi,  ac  aros  o'm  geiriau  ynnoch, 
beth  bynnag  a  ewyllysioch,  gofynnwch,  ac  efe  a 
fydd  i  chwi/'  Gwelir  hyn  yn  eglurach  fyth  yn  yr 
adnod  o  flaen  y  testyn,  "  Fel  y  carodd  y  Tad  fi 
felly  y  cerais  innau  chwithau,  arhoswch  yn  fy 
nghariad  i," — neu  fel  y  gellir  cyfieithu  y  frawddeg, 
"  arhoswch  yn  fy  nghariad  yr  hwn  sydd  eiddof 


230  Cofiant  0.  R.  Owen. 

fi,"  y  cariad  y  mae  gennyf  hawl  iddo,  obiegid  yr 
ydwyf  fi  wedi  eich  cam  chwi  yn  anfeidrol  deilwng 
— "  fel  y  car  odd  y  Tad  fi,  felly  y  cerais  innau 
chwithau," — bydded  i  chwithau  fy  ngharu  innau 
yn  gyfatebol.  Tybiaf  fod  y  disgyblion  wedi 
gofyn  iddo  pa  fodd  y  gallent  wneud  hyn,  a  chyf- 
arwyddyd  Iesu  Grist  iddynt  ydyw  y  testy n,  "  Os 
eedwch  fy  ngorchmynnion,  chwi  a  arhoswch  yn  fy 
nghariad,"  neu  yn  y  cariad  ohonof.  Os  yw  yr 
esboniad  hwn  yn  gywir,  fel  y  credaf  ei  fod,  yna  y 
mae  yn  canlyn  o  angenrheidrwydd  mai  ei  gariad 
Ef  at  Ei  Dad,  ac  nid  cariad  Ei  Dad  ato  Ef ,  yw  yr  un 
y  sonir  am  dano  yn  niwedd  y  testyn,  "  fel  y  cedw- 
ais  i  orchmynnion  fy  Nhad,  ac  yr  wyf  yn  aros  yn 
Ei  gariad  Ef/'  neu  y  cariad  ohono  Ef.  Yr  oedd 
Grist  am  argraffu  yn  ddiamheuol  ar  feddwl  y  byd 
ei  fod  Ef  yn  caru  y  Tad.  Gyfeiria  at  hynny  yn 
niwedd  y  bennod  flaenorol,  "  Ond  fel  y  gwypo  y 
byd  fy  mod  i  yn  caru  y  Tad,"  meddai.  Yr  un 
ffordd,  meddai  yr  Iesu,  y  mae  i  chwi  a  minnau  aros 
mewn  cariad,  sef  trwy  gerdded  llwybr  ufudd-dod. 
Y  rheswm  paham  yr  oedd  Crist  yn  parhau  i  garu 
Ei  Dad  oedd  ei  fod  yn  parhau  i  wneuthur  Ei  ewyll- 
ys.  Yr  un  fath  y  gallwn  ninnau  barhau.  Onid 
felly  y  mae  yn  ein  perthy nas  a'n  gilydd  ?  Tybiwch 
fod  rhywun  wedi  gofyn  cymwynas  gennych,  a'ch 
bod  chwithau  wedi  gwrthod.  Rhyfedd  fel  y 
darfu  i'ch  calon  oeri  tuag  at  hwnnw  mewn  can- 


Dwy  Bregeth.  231 

lyniad.  Yr  un  fath  yn  ein  perthynas  a  Christ. 
Os  peidiwn  wneud  yr  hyn  a  geisia  Crist  gennym,  ni 
a  beidiwneigaru  ;  ond  os  cadwn  Ei  orchmynnion, 
ni  a  arhoswn  yn  y  cariad  ohono.  Chwi  gofiwch 
hefyd  fod  yr  ymadrodd  "  fy  nghariad,"  yr  hwn 
sydd  yn  gyfystyr  a  chariad  Duw  neu  gariad  Crist, 
yn  fynych  yn  y  Testament  Newydd  yn  golygu 
cariad  at  Dduw  neu  gariad  at  Grist,  megis 
yn  yr  enghreifftiau  canlynol :  "  Ond  myfi  a'ch 
adwaen  chwi,  nad  oes  gennych  gariad  Duw 
ynnoch,"  hynny  ydyw,  nad  oes  gennych 
gariad  at  Dduw  ynnoch.  "  0  char  neb  y  byd,  nid 
yw  cariad  y  Tad  ynddo  ef,"  hynny  ydyw,  nid  yw 
cariad  at  y  Tad  ynddo  ef.  "  Canys  hyn  yw  car- 
iad Duw,"  hynny  ydyw,  hyn  yw  cariad  at  Dduw, 
"  bod  i  ni  gadw  ei  orchmynnion/'  Nid  wyf  felly 
yn  gwneud  cam  a  rheolau  gramadeg  nac  esbon- 
iadaeth  wrth  roddi  yr  ystyr  yna  iddo  yn  ein  testyn, 
ac  wrth  wneud  hynny,  cyflwynir  ger  ein  bron  y 
gwirionedd  hwn: — 

Fod   y  sawl  a   ufuddhao   i  Grist  yn   sicr  o 

BARHAU    l'w    GARU. 

Dichon  fod  yma  rywun  yn  ofni  y  bydd  iddo 
wrthgilio.  Dywed  Crist  wrth  y  cyfryw  nad  oes 
eisiau  iddo  ofni  dim  o'r  fath,  cyhyd  ag  y  bydd  iddo 
wneud  yr  hyn  a  geisia.  Yr  oedd  gan  Fab  Duw 
ffydd  ddiderfyn  yn  Ei  orchmynnion  fel  yr  oedd  yn 


232  Cofiant  O.  R.  Owen. 

sicr  y  buasai  i  bawb  a'u  cadwent  barhau  i'w  garu. 
Yn  y  bennod  flaenorol  cawn  adnod  fel  hyn  :  "  0 
cherwch  fi,  cedwch  fy  ngorchmynnion,"  neu  "  chwi 
a  gedwch  fy  ngorchmynnion  "  yn  ol  y  Cyfieithiad 
Diwygiedig,  tra  y  mae  adnod  y  testyn  yn  reversio 
yr  order  yn  hollol.  Yn  y  naill,  cariad  sydd  yn 
dechreu  ac  ufudd-dod  yn  dilyn,  tra  yn  y  Hall 
ufudd-dod  sydd  yn  dechreu  a  chariad  yn  dilyn. 
Y  mae  y  ddwy  yn  wirionedd,  ond  yn  wirionedd 
mewn  cyfnodau  gwabanol  ym  mywyd  a  phrofiad 
y  dyn  duwiol.  Y  mae  yr  adnod  gyntaf  yn  wir- 
ionedd yn  nechreuad  y  bywyd  ysbrydol.  Cariad 
at  Grist  sydd  yn  arwain  pob  dyn  i  ufuddhau  iddo 
ar  y  dechreu,  ond  oddiyno  ymlaen  y  mae  ein  testyn 
yn  dod  yn  wirionedd,  ufuddhau  i  Grist  sydd  yn 
parhau  y  cariad  hwnnw.  Nid  oes  dim  yn  ddieithr 
mewn  ffaith  felly,  y  mae  mewn  perffaith  gyd- 
gordiad  a  dull  cyffredin  Duw  o  weithredu.  Wele 
un  engraifft :  Y  tan  sydd  yn  cynneu  y  glo,  ond  y 
glo  sy'n  peri  i'r  tan  barhau  i  gynneu.  Wele 
engraifft  arall :  Y  bywyd  sydd  yn  y  corff  sy'n 
peri  ei  fod  yn  gofyn  ymborth,  ond  ymborthi  sy'n 
cynnal  y  bywyd  hwn  ymlaen  yn  y  corff.  Felly 
hefyd,  cariad  at  Grist  sydd  yn  arwain  dynion  i 
ufuddhau  iddo,  ond  ufuddhau  iddo  sydd  yn  peri  i'r 
cariad  hwnnw  barhau  yn  eu  calonnau  :  "  Tra 
fyddoch  yn  gwneuthur  y  pethau  hyn,  ni  lithrwch 
chwi  ddim  byth,"  mewn  cariad  nac  ymddygiad. 


Dwy  Bregeth.  233 

(a)  Oblegid  ein  bod  wrih  ufuddhau  yn  dod  i  weled 
rhesymoldeb  ei  holl  ofynnion.  Gwneuthur  unrhyw 
beth  a  rydd  i  ni  y  syniad  cywiraf  am  dano.  Nid 
oes  gennym  syniad  cywir  am  orchmynnion  Iesu 
Grist  o  gwbl  ond  i'r  graddau  yr  ydym  yn  eu 
gwneud.  Y  mae  y  gair  "  cadw  "  yn  y  testyn  yn 
awgrymiadol  iawn,  yr  un  peth  ydyw  ag  ufuddhau, 
ac  nid  yw  y  gorchmynnion  yn  eiddo  neb  ond  y  sawl 
sydd  yn  ufuddhau  iddynt.  "  Os  ewyllysia  neb 
wneuthur  ei  ewyllys  ef,  efe  a  gaiff  wybod  am  y 
ddysgeidiaeth,"  ac  y  mae  y  sawl  a  ufuddhao  i 
orchmynnion  Crist  yn  sicr  o  weled  eu  rhesymoldeb, 
gwelant  nad  ydynt  yn  gofyn  dim  ond  yr  hyn  sydd 
dda,  nac  yn  gwahardd  dim  ond  yr  hyn  sydd  ddrwg. 
Y  mae  yn  deilwng  o  sylw  mai  y  gwas  drwg  a  diog 
yn  y  ddameg  a  achwynodd  ar  ofynnion  ei  arglwydd, 
y  gwas  nad  oedd  wedi  gwneud  yr  hyn  a  geisiai 
ei  arglwydd  ganddo,  hwnnw  sydd  yn  achwyn  yn 
wastad  ;  ni  ddarfu  i'r  gweision  ereill  achwyn  o 
gwbl.  Dywedodd  un  wrth  hen  Gristion  rywdro  : 
"  Nis  gallaf  fyw  eich  egwyddorion,  am  nad  wyf  yn 
eu  hoffi."  Atebodd  yr  hen  Gristion  ef :  "  Pe 
buasech  yn  byw  yr  egwyddorion,  buasech  yn  sicr 
o'u  hoffi  " — ac  uniawn  y  dywedodd.  Nid  yw  yr 
Iesu  wedi  colli  un  cyfaill  gwirioneddol  a  enillodd 
erioed.  Gwir  i  lawer  o'i  ddisgyblion  unwaith 
achwyn  ar  Ei  eiriau  Ef,  gan  ddywedyd,  "  Caled 
yw  yr  ymadrodd,  pwy  a  ddichon  wrando  arno  ?" 


234  Cofiant  0.  R.  Owen. 

Do,  ond  nid  disgyblion  gwirioneddol  oeddynt,  ond 
dilynwyr  anghrediniol,  nad  oeddynt  erioed  wedi 
credu  ynddo,  fel  y  dywedodd  Grist  wrthynt : 
"  Ond  y  mae  ohonoch  chwi  rai  nid  ydynt  yn  credu, 
canys  yr  Iesu  a  wyddai  o'r  dechreuad  pwy  oedd  y 
rhai  nid  oedd  yn  credu,  a  phwy  oedd  yr  hwn  a'i 
bradychai  ef."  Pan  ofynnodd  yr  Iesu  i'w  wir  ddis- 
gyblion  a  fynnent  hwy  ei  adael,  dywedasant  ar 
unwaith,  "  0  !  Arglwydd,  at  bwy  yr  awn  ni, 
gennyt  ti  y  mae  geiriau  bywyd  tragwyddol."  Yr 
oeddynt  wedi  penderfynu  glynu  wrtho,  oblegid  eu 
bod  wedi  gweled  gwerth  a  rhesymoldeb  Ei 
eiriau.  Pe  byddai  gan  rywun  hawl  i  achwyn  ar 
orchmynnion  Crist,  gan  Paul  y  buasai  hynny, 
oblegid  bu  raid  iddo  ef  fod  mewn  blinderau  yn 
fynych  er  mwyn  eu  gweithio  allan.  Ond  clywch 
beth  a  ddywedai  :  "  Ond  nid  wyf  fi  yn  gwneuthur 
cyfrif  o  ddim  (dim  y  geilw  Paul  ei  ddioddefiadau), 
ac  nid  gwerthfawr  gennyf  fy  einioes  fy  hun,  os 
gallaf  orffen  fy  ngyrfa  mewn  llawenydd,  a'r 
weinidogaeth  a  dderbyniais  gan  yr  Arglwydd  Iesu, 
i  dystiolaethu  efengyl  gras  Divvy."  Clywch  beth 
a  ddywedodd  yr  henafgwr  loan :  "  A'i  orch- 
mynnion ef  nid  ydynt  drymion."  Y  mae  yma  rai  a 
dystiant  yn  gyffelyb.  Yr  ydych  yn  ufuddhau  i 
Grist,  ^blegid  eich  bod  yn  gweled  fod  hynny  yn 
fraint  i  chwi.  "  The  irresistible  attraction  of 
Jesus  Christ  is  His  reasonableness,"  meddai  un. 


Dwy  Bregeth.  235 

(b)  Oblegid  ein  bod  wrih  ufuddhau  yn  derbyn 
cymorth  effeithiol  i'w  cadw.  Yn  y  weithred  o 
ufuddhau  y  mae  y  cymorth  yn  dod  o  hyd.  Bydd 
llawer  yn  gofyn  flynyddau  ymlaen  am  nerth  i 
farw.  Nid  yw  Duw  byth  yn  gwneud  hynny, 
nerth  yn  ol  y  dydd  ydyw  trefn  Duw,  a  phan  ddaw 
y  dydd  y  bydd  raid  i  ti  farw,  cei  weled  y  bydd  Duw 
wedi  codi  yn  foreuach  nag  arfer  y  boreu  hwnnw  i'th 
gynorthwyo.  Nis  gwyddom  faint  o  gymorth  a 
gawn  i  wneud  gweithred  anghyffredin  hyd  nes  y 
byddom  wedi  ymgymeryd  a  hi.  Aeth  tad  gwan- 
aidd  ei  gorff  i  Ian  y  mor  gyda'i  blant  rywdro,  a 
thra  yr  ymolchent  hwy,  cerddai  yntau  yn  ham- 
ddenol  ar  y  traeth.  Ond  yn  sydyn,  dyna  waedd 
oddi  rhwng  y  tonnau,  oedd  yn  arwydd  sicr  o  gyf- 
yngder  ;  ac  erbyn  i'r  tad  edrych,  gwelai  un  o'i 
fechgyn  ar  fin  boddi.  Er  gwaned  ydoedd,  rhed- 
odd  i'r  dwfr,  brwydrodd  a'r  tonnau,  ac  ymaflodd 
yn  ei  fachgen,  a  dygodd  ef  yn  ei  law,  fel  pe  na  bu- 
asai  ond  pluen  yn  ei  law.  Gwisgwyd  ef  a  nerth 
Samson  am  y  funud,  yr  oedd  ei  gryfder  yn  gymaint 
o  syndod  iddo  ei  hun  ag  ydoedd  i  ereill.  Y  mae 
hyn  yn  wir  ymhob  cylch.  Yng  ngwaith  dyn  yn 
ufuddhau  i  Grist,  y  mae  y  cymorth  yn  dod  o  hyd, 
ac  y  mae  ufuddhau  yn  hawdd  mewn  canlyniad. 
Dywedir  fod  pob  dyn  o  faintioli  cyffredin  yn  dal 
pwysau  pedair  tunell  ar  ddeg  o  awyr,  ond  nid  yw 
yn  teimlo  y  pwysau,  oherwydd  fod  swm  cyfatebol 


236  Cofiant  0.  R.  Owen. 

o  awyr  o'i  fewn  yn  ei  gynorthwyo.  Er  engraifft, 
pe  gwasgech  ddarn  o  bapur  rhwng  eich  dwylaw, 
ni  thorech  ef  o  gwbl,  oblegid  fod  y  naill  law  yn  dal 
pwysau  y  Hall.  Dyna  esboniad  ar  y  geiriau  hynny 
o  eiddo  Paul :  "  Yr  wyf  yn  gallu  pob  peth  trwy 
Grist,  yr  hwn  sydd  yn  fy  nerthu  i."  Y  mae  rhai  yn 
tybied  fod  gwasanaethu  Crist  yn  waith  caled. 
Iddynt  hwy  sydd  yn  edrych  arno  o  draw  y  mae 
felly,  ond  pe  dechreuent  ar  y  gwaith,  cawsent  weled 
yn  amgenach.  Gwelent  fod  Ei  iau  yn  esmwyth, 
a'i  faich  yn  ysgafn,  oherwydd  fod  y  cymorth  a 
estynnid  yn  ddigonol.  Yr  oedd  ambell  was  yn 
Israel  yn  dewis  aros  gyda'i  feistr  oherwydd  ei  bod 
yn  dda  arno  gydag  ef.  Y  mae  pob  un  sy'n  ufudd- 
hau  i  Grist  yn  teimlo  ei  bod  yn  dda  arno  gydag 
Ef,  ac  nid  yw  am  Ei  adael.  Gwel  fod  gofynnion 
Crist  yn  ysgafnach  na  gofynnion  pechod,  heblaw 
fod  y  canlyniadau  yn  anhraethol  well. 

(c)  Oblegid  ein  bod  wrih  ufuddhau  yn  dod  yn 
burach.  Un  o'r  prif  foddion  i  buro  a  ordeiniwyd 
gan  Dduw  ydyw  gwaith.  Trwy  droi  yn  ei 
chylchdro  y  mae  y  belen  ddaearol  wedi  ymffurfio 
o'r  tryblith  dechreuol  i  fod  yn  fyd  y  gellir  ei  bres- 
wylio.  Trwy  y  gwaith  sydd  yn  y  mor  y  purir 
yntau.  Y  gwaith  sydd  yn  yr  afon  sy'n  peri  fod 
ei  dyfroedd  mor  loew,  a'i  chan  mor  hyglyw.  Pe 
collasai  yr  afon  ei  gwaith,  collasai  hefyd  ei  chan, 
a  phan  y  cyll  y  Cristion  ei  waith,  fe  gyll  yntau  ei 


Dwy  Bregeth.  237 

gan.     Y  mae  y  Gristion  yn  cael  ei  buro  yn  ei  waith. 

Yr  Ysbryd  Glan  sydd  yn  puro  dynion,  ond  ffordd 

yr  Ysbryd  i  wneud  hynny  yw  eu  tueddu  i  wneud 

gwaith  iawn.     "  Yr  awrhon  yr  ydych  chwi  yn  Ian 

trwy  y  gair  a  leferais  i  wrthych,"  meddai  Crist. 

Oddiar  pan  yr  ydych  yn  gwneud  yr  hyn  a  ddy- 

wedais  wrthych,  yr  ydych  wedi   dod   yn   lanach. 

Dywed  Petr  mai  y  ffordd  i  ni  buro  ein  heneidiau 

ydyw  trwy  ufuddhau  i'r  gwirionedd.     Y  mae  y 

dyn  sy'n  ufuddhau  i  Grist  yn  debyg  i  Naaman 

gynt,  y  mae  yn  dod  yn  lanach  bob  tro  y  mae  yn 

ufuddhau.     Dywedodd  rhywun  fod  dyn  yn  dod 

yn  rhan  o  bopeth  a  wel.     Pa  faint  mwy  y  gellir 

dweyd  fod  dyn  yn  dod  yn  rhan  o  bopeth  a  wna. 

Y  mae  pob  da  a  wna  yn  dod  yn  rhan  ohono.     Y 

mae  ein  natur  foesol  yn  gloewi  gyda  phob  gweith- 

red  dda  a  gyflawnwn,   a  pho  fwyaf  yr  arferwn 

wneudd  a,  puraf  oil  y  deuwn,  a  pho  buraf  y  byddwn 

mwyaf  oil  y  bydd  ein  hymlyniad  wrth  Grist.     Y 

mae  y  pur  o  hyd  yn  tyrru  at  yr  Iesu.     Yr  oedd  yr 

angylion  glan  yn  heidio  o'i  gwmpas  pan  ar  y  ddaear, 

a  daeth  dau  sant  perffeithiedig  i  ymweled  ag  ef  arj 

Fynydd  y  Gweddnewidiad,  a  dywed  loan  iddo  ei 

weled  ar  Fynydd  Seion,  "  a  chyd  ag  ef,"  meddai, 

"  bedair  mil  a  saith  ugeinmil,  a  chanddynt  enw 

ei  Dad  ef  yn  ysgrifenedig  yn  eu  talcennau" — bodau 

ag  yr  oedd  eu  purdeb  yn  amlwg  i  bawb.     Nid  wyf 

yn  synnu  eu  bod  gydag  Ef  yno,  oblegid  gydag  Ef 


238  Cofiant  O.  R.  Owen. 

y  gwelaf  y  dynion  goreu  ar  y  ddaear  ymhob  oes. 
Y  drwg  sydd  ynnom  sydd  yn  gwrthryfela  yn  erbyn 
Grist,  ac  i'r  graddau  y  bydd  hwn  yn  cael  ei  symud 
y  bydd  ein  cariad  ato  yn  cynhyddu  a'n  hymlyniad 
wrtho  yn  cryfhau. 

(d)  Oblegid  ein  bod  wrth  ufuddhau  iddo  yn  mwyn- 
hau  y  llawenydd  pennaf.  Yn  yr  adnod  sydd  yn 
dilyn  y  testy n  dywed  Crist :  "  Hyn  a  ddywedais 
wrthych  fel  yr  arhosai  fy  llawenydd  ynnoch,  ac  y 
byddai  eich  llawenydd  yn  gyflawn."  Y  mae  yn 
naturiol  i  ni  ofyn  beth  oedd  llawenydd  mwyaf  Crist 
ar  y  ddaear.  Y  mae  yn  werth  i  ni  wybod  beth 
ydoedd,  oblegid  dyma  y  llawenydd  a  addawa  i 
ninnau,  ac  y  mae  yn  sicr  mai  dyma  y  llawenydd 
puraf,  gan  mai  Ei  lawenydd  Ef  ei  Hun  ydyw. 
Ymddengys  i  mi  mai  y  llawenydd  oedd  yn  dod 
iddo  o'i  ufudd-dod  i'w  Dad  oedd  Ei  lawenydd 
mwyaf.  Y  mae  rhan  olaf  y  testyn  yn  awgrymu 
hynny  yn  eglur,  sef,  "  f el  y  cedwais  i  orchmynnion 
fy  Nhad,  ac  yr  wyf  yn  aros  yn  ei  gariad  ef."  Yr 
oedd  yr  Iesu  yn  cael  llawenydd  i'w  galon  wrth 
feddwl  ei  fod  wedi  ufuddhau  i'r  hyn  oil  a  orch- 
mynnodd  ei  Dad  iddo,  ac  yn  aros  yn  y  cariad  ohono 
ef.  Yr  oedd  gan  yr  Iesu  lawer  o  bethau  y  gall- 
asai  lawenhau  o'u  plegid.  Gallasai  lawenhau  yn  y 
ffaith  fod  angylion  wedi  dathlu  ei  enedigaeth. 
Gallasai  lawenhau  yn  y  ffaith  fod  yr  Ysbryd  wedi 
disgyn  megis  colomen  arno  ar  adeg  ei  fedyddiad. 


Dwy  Bregeth.  239 

a  bod  ei  Dad  wedi  dywedyd  am  dano,  "  Hwn 
yw  fy  anwyl  Fab  i,  yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd." 
Ond  nid  dyna  y  llawenydd  y  soniai  efe  am  dano, 
ond  am  y  llawenydd  oedd  yn  dod  iddo  o'i  ufudd- 
dod  i'w  Dad  y  soniai.  Nid  yr  hyn  a  wnaeth  ei 
Dad  iddo  ef,  ond  yr  hyn  a  wnaeth  Efe  i'w  Dad, 
oedd  yn  rhoddi  mwyaf  o  lawenydd  iddo.  Dyma 
y  llawenydd  pennaf  i  ninnau.  Yr  hyn  a  wnaeth 
Crist  i  ni  fydd  yn  penderfynu  ein  diogelwch,  ond 
yr  hyn  a  wnawn  ni  i  Grist  a  fydd  yn  penderfynu 
ein  llawenydd.  Y  mae  yn  llawenydd  mawr  i  ni 
feddwl  am  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  wna  Crist  i  ni.  Y 
mae  wedi  marw  yn  lawn  drosom,  gwaith  na 
fedrai  neb  ond  Efe  ei  gyflawni.  "  Yn  yr  hwn  y 
mae  i  ni  brynedigaeth  trwy  ei  waed  Ef,  sef 
maddeuant  pechodau."  Y  mae  yn  eiriol  drosom 
yn  y  Nef,  ac  efe  a'n  dwg  yn  y  diwedd  ato'i  hun. 
Am  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  wna  Crist  i  ni  y  diolchwn 
i  dragwyddoldeb,  ond  am  yr  hyn  a  wnawn  ni  iddo 
Ef  y  llawenhawn.  "  Dedwydd  yw  rhoddi  yn 
hytrach  na  derbyn."  Y  mae  yn  eglur  fod 
Solomon  yn  llawenhau  mwy  wrth  adeiladu  teml  i'r 
Arglwydd,  nag  wrth  feddwl  am  y  doethineb  a'r 
golud  a'r  gogoniant  a  roddasai  Duw  iddo  ef, 
o  blegid  offrymodd  fwy  o  aberthau  wrth  gysegru 
y  naill  nag  a  wnaethai  wrth  dderbyn  y  Hall.  Cy- 
merwch  engraifft  arall  agosach  atom  :  Dyna  ddyn 
ieuanc  a  gladdodd  ei  rieni  yn  ddiweddar.     Pa  un 


240  Cofiant  O.  R.  Owen. 

ai  yr  adgof  am  yr  hyn  a  wnaethant  hwy  iddo 
ef,  neu  yr  adgof  am  yr  hyn  a  wnaeth  efe  iddynt 
hwy  sydd  yn  rhoddi  mwyaf  o  lawenydd  iddo 
heddyw  ?  Yr  hyn  a  wnaeth  efe  iddynt  hwy,  yn 
ddiddadl.  Y  mae  pob  ufudd-dod  a  roddodd,  pob 
caredigrwydd  a  ddanghosodd,  a  phob  cymorth 
a  estynnodd  iddynt,  yn  rhoddi  iddo  lawenydd  an- 
rhaethol  heddyw.  Felly  hefyd  y  mae  pob 
gweithred  a  wnawn  mewn  ufudd-dod  i  Grist  yn 
creu  rhyw  bur  orfoledd  digymysg  dan  ein  bron,  ac 
yn  peri  i  ni  barhau  i  lynu  wrtho.  Y  mae  y  sawl 
all  ddweyd  : — 

Yn  Dy  waith  y  mae  fy  mywyd, 
Yn  Dy  waith  y  mae  fy  hedd, 

yn  sicr  o  ddweyd  hefyd  : — 

Yn  Dy  waith  yr  wyf  am  aros 
Tra  yr  ochr  hyn  i'r  bedd. 

Wrth  derfynu,  dymunaf  gymell  rhywun  a 
all  fod  yma  nad  yw  yn  caru  yr  Iesu,  i  dreio  gwneud 
yr  hyn  y  mae  yn  geisio  ganddo,  ac  yna  bydd  yn 
sicr  o  ddod  i'w  garu,  ac  wrthych  chwi  sydd  yn  ei 
garu  dywedaf,  parhewch  i'w  garu.  Nid  oes  neb 
a  dal  ei  garu  ond  Efe — "  Na  cherwch  y  byd,  na'r 
pethau  sydd  yn  y  byd,"  oblegid  hyd  angeu'n  brin 
y  deuant  hwy.  Gwir  a  ddywedodd  Ebenezer 
Richards,  Tregaron,  fod  y  byd  hwn  fel  mul 
Absalom,  yn  gadael  ei  berchennog  yn  y  cyfyngder 


Dwy  Bregeth.  241 

mwyaf.  Peidiwch  gafael  yn  rhy  dynn  yn  eich 
perthynasau  anwylaf,  oblegid  daw  angeu  i  ddatod 
y  cylymau  yn  y  man.  Ond  am  Iesu,  dyma  wrth- 
rych  dal  ei  garu.  Gofiwch  beth  a  ddywedodd 
Eben  Fardd  :— 

Rhof  fy  nhroed  y  fan  a  fynnwyf 

Ar  sigledig  bethau'r  byd, 
Ysgwyd  mae  y  tir  o  danaf, 

Darnau'n  cwympo  lawr  o  hyd  ; 
Ond  os  caf  fy  nhroed  i  sefyll 

Yn  y  dymhestl  fawr  a'm  chwyth 
At  dragwyddol  Graig  yr  Oesoedd, 

Dyma  fan  na  syfla  byth. 

Pwyso'r  boreu  ar  fy  nheulu, 

Colli  rheiny  y  prynhawn  ; 
Pwyso  wedyn  ar  gyfeillion, 

Rheiny'n  cilio'n  gyflym  iawn  ; 
Pwyso  ar  hawddfyd,  hwnnw'n  eilio  •. 

Profi'n  fuan  newid  byd  ; 
Pwyso  ar  Iesu,  dyna  gryfder, 

Sydd  yn  dal  y  pwysau  i  gyd. 

Pwyswn  arno,  ac  anrhaethol  fydd  ein  braint. 


RHESTR    Y    TANYSGRIFWYR. 


Parch.  T.  Bli  Evans,  Llanfair,  Lampeter. .  6 

Parch.  J.  Rhydderch,  Pwllheli    1 

Parch.  J.  Evans,  36  Beaconsfield  Street, 

Liverpool    1 

Parch.  T.  Evans,  Amlwch 1 

Parch.  J.  G.  Thomas,  Ilkeston,  Derbyshire  1 

Parch.  D.  Morlais  Davies,  Llandilo 1 

Parch.  W.  Davies,  Llandilo J 

Parch.  Edward  Jones,  M.A.,B.D.,  Rhyl..  1 

Parch.  H.  M.  Hughes,  B.A.,  Caerdydd 1 

Parch.  Griffith  Parry,  Llanbadarnfawr     . .  1 

Parch.  E.  G.  Davies,  Dunvant 1 

Parch.  LI.  S.  Davies,  Trewilliam 1 

Parch.  E.  C.  Davies,  Ynyshir 1 

Parch.  D.  Davies,  Velindre 6 

Parch.  H.  T.  Jacob,  Peniel 1 

Parch.  D.  Lloyd,  Cymmer 1 

Parch.   E.  J.   Rosser-Evans,  Gwynfryn, 

Ammanford    1 

Parch.  Gwiiym  Rees,  B.A.,  Llandyssul.  ...  1 

Parch.  E.  J .  Lloyd,  Llandudoch 1 

Parch.  W.  James,  Abertawe 1 

Parch.  E.  H.  Davies,  Crosslands,  Llanelli. .  1 

Parch.  J.  Evans  Jones,  Skiwen 1 

Parch.  J.  Gwiiym  Jones,  A.T.S.,  St.  Helens  2 
Parch.  Cynwyd  Williams,  Trewen,  Llanrwst  1 

Parch.  T.  E.  Nicholas,  Glais 1 

Parch.  J.  Maelor  Morgan, 

Clapham  Common    1 

Parch.  J.  Tudor,  B.A.,  Aberdar 1 

Parch.  D.  Gwynne  Lewis,  Salem,  Bow  St.  2 

Parch.  Keinion  Thomas,  Menai  Bridge ....  1 

Parch.  H.  Ivor  Jones,  Caer 2 

Parch.  S.  Bowen,  Tregarth,  Bangor 2 

Parch.  T.  Gwernogle  Evans,  Skiwen 1 

Parch.  L.  James,  Brynbank,  Narberth. ...  1 

Parch.  D.  S.  Davies,  Llanboider 1 

Parch.  D.  Lewis,  Letterson,  Pern 1 

Parch.  T.  Gwiiym  Evans,  Aberaeron 1 

Parch.  D.  Dalis  Davies,  Beulah 1 

Parch.  J.  Llewelyn,  Borth 1 

Parch.  Aaron  Morgan,  Blaenffos 1 

Parch.  Rhys  J.  Huws,  Bethesda 1 

Parch.  E.  J.  Edwards,  Brvnrhiwgaled . ...  1 

Parch.  T.  Talwyn  Phillips.  B.D.,  Bala 1 

Parch.  J.  Williams,  Saundersfoot 1 

Parch.  G.  Palmer  Lewis,  Bath 2 

Parch.  D.  J.  Lewis,  B.A.,  Tumble 10 

Parch.  J.  Grawys  Jones,  Aberdar 2 

Parch.  W.  Thomas,  Llanboider 3 

Parch.  D.  Rees,  Oapel  Mawr 1 

Parch.  D.  Ffrwdwen  Lewis,  Trelewis 1 

Parch.  B.  Carolan  Davies,  Arnant ] 

Parch.  D.  Eiddig  Jones,  A.T.S.,  Clydach  . .  2 

Parch.  J.  Davies,  Cadle 1 


Parch.  R.  Roberts,  Rhos 

Parch.  Job  Miles,  Aberystwyth 

Parch.  Stephen  Thomas,  Salem,  Llandilo . 

Parch.  R.  P.  Williams,  Caergvbi 

Parch.  Griffith  Ellis,  M.A.,  Bootle 

Parch.  Ben  Morris,  Pontyberem 12 

Parch.  D.  Jones,  Scranton,  Pa.,  U.S.A 

Parch.  W.  S.  Davies,  Llwydcoed 

Parch.  Rhys  Williams,  Maenclochog 

Parch.  D.  Evans,  1  Shirley  Road,  Caerdydd 
Parch.  M.  R.  Davies,  Aghanea  Rectory, 

County  Fermanagh   

Parch.  D.  Glannant  Davies,  Llundain. .  . . 
Parch.  S.  G.  Dorvil  Jones,  B.A.,  Machen  . . 
Parch.  T.  Cynonfardd  Edwards,  D.D., 

Kingston,  Pa.,  U.S.A 

Parch.  R.  O.  Evans,  Neath 

Parch.  J.  Cvnddvlan  Jones,  D.D.,  Caerdydd 
Parch.  D.  Eurof  Walters,  M.A.,B.D., 

Merthyr  Tydfil 

Parch.  D.  Williams,  Maenclochog 1' 

Parch.  T.  Nicholson,  Llundain 

Parch.  J.  Lewis,  Blaenycoed 

Parch.  E.  Walter  Thomas,  Tonypandy 

Parch.  J.  Hushes,  M.A.,  Liverpool 

Parch.  D.  Tyssul  Evans,  M.A.,B.Sc. 

Caerdydd    

Parch.  D.  Davies,  Bethesda,  Llangennech 
Parch.  J.  Cradoc  Owen,  A.T.S.,  Ebbw  Vale 

Parch.  J.  J.  Jones,  B.A.,  Llanelli 

Parch.  T.  Charles  Williams,  M.A., 

Porthaethwy      

Parch.  H.  Elwyn  Thomas,  Liverpool 

Parch.  R.  James,  Llanwrtyd  Wells 

Parch.  D.  Phillips,  Treharris 

Parch.  T.  Roberts,  Wyddgrug 

Parch.  D.  Bowen,  Hermon,  Manordilo. .  . . 

Parch.  D.  E.  Williams,  Henllan 

Parch.  J.  Sulgwyn  Davies,  Aberdar 

Parch.  Owen  Jones,  Mountain  Ash  .... 

Parch.  J.J.  Williams,  Llangybi 

Parch.  E.  Ambrose  Pickering,  Liverpool. . 

Parch.  E.  G.  Davies,  Abertridwr 

Parch.  Samuel  Williams,  Penrhiwceibr . .  . . 
Parch.  W.  Justin  Evans,  Bromley,  Kent. . 

Parch.  J.  Towyn  Jones,  Llandybie 

Parch.  D.  Powell,  Everton  Village 

Parch.  James  Davies,  M.A.,  Liverpool. .  . . 

Parch.  Llewelyn  Bowyer,  Llundain 

Parch.  Rowland  Hughes,  B.D.,  Tylorstown 

Parch.  T.  E.  Thomas,  Coedpoeth 

Parch.  J.  G.  Owen,  Penboyr 

Parch.  Evan  Evans,  Lampeter 

Parch.  R.  Aethwy  Jones,  M.A.,  Liverpool 
Parch.  J.  G.  Jones,  Cana,  Gaerwen 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


243 


Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
Parch. 
B 
Parch. 
Parch. 


J .  Hy wel  Parry,  Llansamlet 

J.  Thomas.  Merthyr 

H.  Elvet  Lewis.  M.A.,  Llundain. .  . . 

Guion  Jones,  Llandderfel 

Henry  Harries,  M.A.,  Llundain. .  . . 
Ben  Davies,  Panteg  Ystalyfera. .  . . 

J.  T.  Miles,  M.A.,  Gwrecsam 

D.  Adams,  B.A.,  Liverpool 

W.  M.  Jones,  Birkenhead 

R.  Gwylfa  Roberts,  Llanelli 

D.  Watkin  Jones,  Wattstown 
John  Evans  (W.),  33  Dingle  Road, 

irkenhead     

Peter  Williams  (Pedr  Hir),  Bootle. . 
T.  Davies,  Llandudno 


Prifathro  B.  Griffith  Jones,  B.A., 

United  College,  Bradford 

Prifathro  T.  Bees,  M.A.,  Bangor 

Prifathro  T.  Lewis,  M.A.,B.D.,  Aberhonddu 

Proff.  J.  Evans,  B.A.,  Aberhonddu 

Proff.  J.  E.  Lloyd.  M.A.,  Bangor  -. 

Syr  Samuel  T.  Evans,  K.C.,A.S.,  Llundain  2 
Syr  Alfred  Thomas,  A.S.,  Bronwydd, 

Caerdydd    1 

Syr  John  Williams,  Barwnig,  Llanstephan  1 

Mr.  W.  Llewelyn  Williams,  A.S.,  Llundain  1 

Y  Gwir  Anrhydeddus  D.  Llovd  George,  A.S.  2 

Mr.  D.  Evans,  Emlyn  House,  Porth 10 

Mr.  Griffith  Jones,  27  Priorv  Road,  Airfield  1 
Mr.  W.  L.  Griffith,  Chapel  House, 

Fitzclarence  Street  1 

Mr.  Timothy  Richards,  Ardwyn,  Lampeter  12 

Mrs.  Williams,  72  Selborne  Street,  Liverpool  1 
Mr.  Henrv  Davies,  3  Maxton  Road, 

Fairfield      1 

Vlr.  Myfyr  Evans,  Theological  College 

Aberystwyth      1 

Mr.  J.  W.  Jones,  22  North  Hill  Street, 

Liverpool    1 

Capt.  W.  G.  Richards,  Bridge  House, 

Llandudoch    1 

Mr.  W.  J,  Parry,  Y.H.,  Coetmor  Hall, 

Bethesda    I 

Mr.  Beriah  Gwynfe  Evans,  Caernarfon ....  1 
Cynghorydd  L!.  Bowen,  31  Methyr  Road, 

Hirwaen 1 

Mr.  J.  P.  Davies,  1  Bussell  Street,  Dowlais  1 
Mr.  J.  Alban  Rowlands,  Llwynon,  Penygroe=  2 

Miss  James,  3  Glendower  Street,  Dowlais . .  i 
Mr.  T.  Owen,  62  Crawford  Avenue, 

Liverpool    1 

Mr.  Owen  Griffiths,  Compton  House, 

Liverpool    1 

Mr.  Jonathan  Williams, 

12  Church  Terrace,  Llangefni 1 

Mr.  D.  Daniel,  19  Amberley  Street,  Liverpool  1 

Mr.  J.  G.  Jones,  Compton  House.  Liverpool  1 
Mr.^John  Morris,  219  Brownlow  Hill 

^Liverpool  1 

Mr~Simon  Stephens,  9  Llantwit  Street, 

Caerdydd    1 

Mr.  Ivor  J.  Morris,  Bangor 1 


Mr.  Jonah  Evans,  Pontselly,  Boncath. ...  1 

Mr.  .7.  Meyrick  Jones,  Y.H.,  Dolgellau. ...  1 

Mr.  James  Adams,  Glanteifi,  Cilgerran. ...  1 

Mr.  Stephen  Morgan.  21  High  St.,  Aberteifi  1 

Mr.  David  Griffith  (Deivi  Aerrm),  Aberdar  4 

Mr.  E.  B.  Morris,  {Myfyr  Teifi),  Aberdar.  .  1 
Mr.  Thomas  Thomas,  Council  School, 

Glanaman 1 

Mrs.  E.  Herbert,  3  Lewis  Terrace,  Ceinewydd  1 
Mrs.  Capt.  Evans,  Clifton  House,  Ceinewydd  1 

Mrs.  Capt.  Thomas,  Brvneirion,  Ceinewvdd  1 

Mrs.  E.  Bees;  Bella  Vista,  Blundellsands.  .  4 

Mr.  Hugh  Evans,  Hero  House,  Amlwch . .  1 

Mr.  Richards,  Wenallt,  Aberdar     1 

Mr.  J.  O.  Davies,  Ty'nllidiart,  Pentrefoelas  1 

Mr.  Hugh  Roberts,  Pentrefoelas    1 

Mr.  Morgan  Evans,  Y.H., 

Oakford,  Llanarth     1 

Mr.  J.  Brynach  Davies,  Llaniyrnach,  Pern.  6 
Mr.  J.  Albert  Morgan,  Aeliryn  House. 

Caerfyrddin    1 

Mr.  D.  Roberts,  Old  College  School, 

Caerfyrddin                1 

Mr.  W.  Jones,  85  Lord  Street,  Liverpool. .  1 
Mr.  W.  Lloyd,  Nat.  Pro.  Bank, 

Castelinewydd  Emlyn 1 

Mr.  Josiah  Griffiths,  Ta'we  Lan,  Morriston  1 

Mr.  Joseph  Davies,  Glyncollen,  Abertawe  1 
Mr.  D.  Davies,  Maengwyn,  Glynderwen..  30 
Mr.  T.  H.  Phillips,  Bournemouth  House, 

St,  Clears    20 

Dr.  A.  Garrod  Thomas.  Newport,  Mon. ..  1 

Mr.  J.  Aeron  Thomas,  West  Cross,  Glam. . .  1 

Mr.  S.  Nicholas,  Bryncych,  Treorci 1 

Mr.  W.  Jeremy,  Sussex  House, 

Castelinewydd  Emlyn 1 

Mr.  W.  Davies  (Gnibim  Dafydd), 

3  Hackins  Hey,  Liverpool 1 

Mr.  J.  Thomas,  5  Penmark  Boad,  Hirwaen  1 

Miss  Rosina  Davies,  Treherbert 1 

Mr.  Dan  Jenkins  Bronydderwen, 

Llanerwydd    1 

Mr.  D.  Jones,  The  Gardens,  Hartsheath, 

Wyddgrug 1 

Mr.  D.  Jones,  Tyntwll,  Llanarmon-yn-Ial .  .  1 

Dr.  Powell,  Castelinewydd  Emlyn 3 

Mr.  W.  G.  Owen,  Metropolitan*  Bank, 

Llanrwst     1 

Mr.  Arthur  Rowlands,  Y.H.,  Rhyl 1 

Mr.  Thomas  Williams,  15  Monro  Street, 

Liverpool    1 

Mr.  W.  0.  Elias.  11  Dunraven  Road, 

West  Kirby   1 

Mr.  Henry  Jones,  Caer 1 

Mr.  Hush  Hughes,  Gorffwvsfa,  Llangefni. .  1 

Mr.  A.  J.  Griffiths,  Gold  Cliff,  Newport  Mon  2 

Mrs.  Roberts,  60  Lucan  Road,  Aigburth . .  1 

Mr.  D.  T.  Jones,  Glanydwr,  Ogmore  Yale.  .  3 

Mrs.  Lloyd,  Hersedd,  W3'ddgrug 1 

Mr.  W.  G.  Davies,  Compton  House, 

Liverpool    1 

Mr.  T.  Cilcert  James,  Granville,  Ohio. ...  1 

Mr.  James  Davies,  Granville,  Ohio 1 

Mr.  W.  Thomas,  10  Newry  Eawr,  Caergybi  1 

Mrs.  Evans,  9  Eversley  Street,  Liverpool . .  1 


244 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


Mr.  Stephen  Owen,  Nat.  Pro.  Bank, 

LUmdain  J 

Mr.  W.  J.  Jones,  F.C.I.S.,  17  Ashdale  Koad, 

Waterloo  1 

Mr.  William  Griffiths,  Maendy,  Cowbridge     1 
Mr.  Thomas  Miles,  Maendy,  Cowbridge . .     1 
Mr.  J.  Martin  Jones,  Llanishen,  Caerdydd     1  | 
Mrs.  Leah  Davies,  Dolcorsllwyn  Hall, 

Cemaes    1 

Miss  Rees  (Cranogiven),  Llangranog 1 

Capt.  Farrell;  Bryntawel,  Amlwch 1 

Capt,  Ellis,  26  Llaneilian  Boad,  Amlwch. .     1 

Mrs.  Ellis,  Aelybryn,  Amlwch 1 

Mr.  Peter  Jones,  27  Hahnemann  Boad, 

Walton    1 

Mr.  J  ohn  Pierce,  48  Melrose  Road,  Kirkdale  1 
Mr.  John  Rowlands,  15  Viola  Street,  Bootle  1 
Mr.  Robert  Lumley,  68  Picton  Road 

Wavertree 1 

Mr.  E.  Edwards,  14  Kings  Road,  Bootle  1 
Mr.  0.  P.  Roberts,  96  Mulgrave  Street 

Liverpool    1 

Mr.  J.  Henry  Jones,  15  Jermyn  Street, 

Liverpool    2 

Mr.  W.  Foulkes  Jones,  Y.H.,  Corwen 1 

Mr.  B.  H.  Davies,  Maesglas,  Pencader. ...  1 
Mr.  R.  O.  Parry,  7  Maiden  Road,  Liverpool  1 
Mr.  S.  Sandbrook,  The  Hawthorns, 

Merthyr  Tydfil 1 

Mr.  Salmon  Jones,  26  Penmaesglas  Road, 

Aberystwyth      1 

Mr.  John  Davies,  19  David  Street, 

Penmaenmawr 1 

Mr.  J.  H.  Pugh,  18  Priory  Street, 

Caerfyrddin    1 

Mr.  D.  Gabe,  Post  Office,  Ammanford. ...  3 
Mr.  E.  C.  Griffiths,  37  Park  Road, 

Newcastle-on-Tyne   

Mr.  James  Thomas,  Tudor  Street,  Ferndale 
Mr.  D.  Tudor,  Memorial  College,  Brecon. .      l 
Mr.  R.  E.  Ellis,  7  Gonville  Road,  Bootle. .      i 
Mr.  Joseph  Evans,  Bank  House,  Solva. ...      1 
Mr.  Lewis  Humphreys,  Dolan  Las, 

Tanygrisiau    1 

Mr.  D.  N.  Jones  (Ap  NicoJ),  Maenygroes. .  1 
Mr.  John  Holland,  32  King's  Road,  Bootle  1 
Mrs.  W.  Harries,  Hiraethog,  Colwyn  Bay. .  3 
Mrs.  Breese,  32  Richmond  Terrace, 

Liverpool    1 

Miss  Jones,  Gambier  Terrace,  Liverpool  . .     1 

Mr.  D.  Evans,  3  Canon  Street,  Aberdar 1 

Mr.  W.  O.  Williams.  The  Stores,  Corwen. .  1 
Capt,  D.  Roberts,  35  High  Streets 

Porthmadog  1 

Mr.  W.  Evans,  3  Lombard  Street, 

Porthmadog  1 

Mr.  R.  J.  Griffiths,  28  Olivedale  Road, 

Liverpool    1 

Mr.  J.  Hughes,  Cornelofau,  Llanrhystyd.  .  ] 
Mr.  E.  Ambrose  James,  3  Church  Road, 

Caerdydd    1 

Mrs.  Lloyd,  17  Theobald  Road,  Caerdydd .  .     1 


Coleg  Bala-Bangor 

Mr.  H.  E.  Rogers,  B.A l 

Mr.  J.  J.  Roberts,  B.A 1 

Mr.  J .  A.  Morris  l 

Mr.  Evan  Roberts   l 

Mr.  Morgan  Price l 

I  Mr.  J.  H.  Evans 1 

I  Mr.  H.  Dennis  Jones  1 

Mr.  W.  E.  Daniels 1 

Mr.  J.  E.  Williams  1 

Mr.  R,  T.  Gregory 1 

Mr.  D.  H.  Evans 1 

Mr.   David   Jones 1 

Mr.  Lewis  Evans    1 

Mr.  D.  R,  Pugh   1 

Mr.  J.  Llovd 1 

Mr.  W.  T.  Gruffydd,  B.A 1 

Mr.  W.  M.  Lloyd l 

Mr.  D.  G.  Davies 1 

Coleg  Caerfyrddin. 

Mr.  J.  0.  Stephens,  B.A 

Mr.  Daniel  Adams,  B.A 

Mr.  D.  L.  Evans,  B.A 

Mr.  Anthony  Lewis,  B.A 

Mr.  R.  M.  Rhys    

Mr.  J.  A.  Howells , 

Mr.  T.E.Jones 

Mr.  J.  T.  Rogers 

Mr.  T.  H.  Jones  

Mr.  T.  Lewis 

Mr.  D.  H.  Davies 

Mr.  D.  John    

Mr.  T.  Jeremy 


Bedlinog. 


Parch.  E.  Olwern  Evans. 
Parch.  E.  Egrvn  Davies. 

Mr.  R.  C.  Powell 

Mr.  Benjamin  Evans  .  .  . 

Mr.  James  Boberts 

Mr.  Thomas  Harries 

Mr.  Staffron  Bolwell   . .  . 

Mr.  Thomas  Evans 

Mr.  Daniel  Bees    

Mrs.  E.  F.  England 

Mrs.  Thomas  Davies   . .  . 


Briton  Ferry. 

Mr.  W.  Morris,  Middleton  Villas 

Mr.  John  Morris,  Top  Shop 

Mr.  W  D.  Jones,  Brynhyfryd    

Mr.  J.  West  Jones,  St.  Clement's  Terrace. . 
Mr.  David  Thomas,  26  Thomas  Street  . . 
Mrs.  David  Thomas,  Regent  Street  West. . 
Mrs.  Anna  Williams,  22  Rockingham  Terrace 


Soar,  Blaenogwy. 
Mr.  J.  Cynfelyn  Jones,  19  John  Street. 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


245 


BRYNGWENITH. 

Parch.  Dan  Evans,  D.D 

Mr.  D.  Davies,  Wernfach 

Mr.  D.  James,  Arddgoed 

Mr.  R.  Evans,  Penallt  Esgob . . 

Mr.  J.  Jones,  Henblas 

Mr.  R.  Evans,  Pantdafydd. . . 


Brynseion,  Gelli,  Rhondda. 
Mr.  David  Morgan  8 


Berea,  Gaerwen. 

Mr.    William    Jones 1 

Mr.  Henry  Jones 1 

Mr.  Robert  Thomas 1 

Mr.  John  Thomas 1 


Carmel.  Groeslox. 

Parch.  W.  W.  Jones,  Pisgah,  Arfon. 
Mr.  Robert  D.   Griffith         eto 
Mr.  Griffith  E.  Hughes         eto 
Mr.    John    Hughes  eto 

Mr.  W.  Llewelyn  Jones         eto 
Mr.    Daniel  J.   Jones  eto 

Mr.  Owen  R.  Jones  eto 

Mr.    Richard    R.   Jones         eto 
Mr.  Robert  R.  Lloyd  eto 

Mr.  John  D.  Owen  eto 

Mr.  Morris  0.  Owens  eto 

Mr.  R.  J.  Pritchard  eto 

Mr.  J.  D.  Roberts  eto 

Mr.  J.  H.  Roberts  eto 

Miss  Jane  Roberts  eto 

Mr.  J.  H.  Thomas  eto 

Mr.  John  0.  Williams  eto 

Mr.    Solomon   Williams         eto 
Mrs.  Ellis,  Palace  Street,  Caernarfon. 
Mr.  D.  Llovd  Hughes,  Dinas,  Arfon. 
Mr.  T.  R.  Hughes,' L land wrog  Uchaf. 
Mr.  W.  Herbert  Jones,  Rhosmeiliau. 

Mr.  D.  Lloyd  Jones,  Fronfair 

Mr.  Evan  Jones,  Bontnewydd 

Mr.  Robert  Roberts,  Carmel 

Mr.  R.  Williams,  Nelson  Emporium 

Caernarfon     

Mr.  R.  Roberts,  Rhandir 

Mr.  Thomas  Williams,  Garegwen.., 


Jerusalem,  Coed  dtton. 

Parch.  P.  W.  Hough 

Mr.  D.  Beddoe 

Mr.  John  Jenkins 

Mr.  Lewis  Williams 

Mr.  Thomas  Gay 

Mr.  Thomas  Matthews 

Mr.  John  Jenkins 

Parch.  J.  Morgan  Jones 


Conn  ah' s  Quay. 

Parch.  R.  R.  Owen 1 

Mr.  W.  Davies 1 

Mr.  T.  Goodman 1 


Caernarfon. 


Parch.  D.  Stanley  Jones.  .  . 

Mr.  J.  R.  Pritchard,  Y.H.  , 

Mr.  W.  G.  Thomas,  Y.H. 

Mr.  O.  P.  Owen , 

Mr.  H.  Thomas 

Mr.  John  Williams 

Mr.    Owen 

Mr.  H.  E.  Roberts   

Mr.  Henrv  Evans 

Mr.  Ellis  'Williams    

Mr.  Williams 

Mr.  John  Llovd    

Mr.  O.  R,  Owen 

Mr.  W.  Lanton 

Mr.    Richard   Jones 

Mr.  Humphreys     

Mr.  Llewelyn  Jones 

Mr.  Thomas  Williams. .  . . 

Mr.  Owen  Roberts   

Mr.  Lewis  Jones   

Mr.  Hobley    

Mr.  David  Williams 

Mr.  Morris 

Mr.  Boden 

Mr.  John  Owen 

Mr.  John  Griffith 

Mr.  J.  Barry  Hughes  .... 

Mr.     John    Hughes 

Mr.  J  ones 

Mr.   Robert  N.   Owen 

Mr.  Evan  Williams 

Mr.  Thomas  Jones   

Parch.  J.  E.  Hughes,  M.A. 

Dr.  E.  Parry-Edwards. .  . . 

Mrs.  Herber  Evans 

Mrs.  Parry     

Mrs.     Hughes        

Miss  Jones 

j  Parch.  Wynn  Jones 

!  Mr.  Roberts  . , 

Mr.  Owen,  Angor  Aur.  .  . . 

Mr.  Richard  Owen   


CAERDYDD. 

Mr.  David  Jones,  67  Albany  Road. . 
Mr.  J.  Edwin  Rees  eto 

Mr.  Idris  Davies  eto 

Mr.    Evan    Davies  eto 

Mr.  B.  Bowen,  131  Moy  Road 

Mr.  Tom  Davies,  75  Alfred  Street. . 
Mr.  J.  H.  Phillips,  7  Celtic  Corridor 
Mrs.  Sarah  Domitt,  Porth 


246 


Rheslr  y  Tanysgrifwyr. 


Penygroes,  Cbymmych. 

Parch.  E.  D.  Evans 1 

Mrs.   Sandbrook 1 

Miss  A.  Pees 1 

Miss  A.  Phillips 1 

Clifton  Poad,  Birkenhead. 

Parch.  O.  Lloyd  Owen 1 

Mr.  James  Bowen.  17  Pidlev  Street 1 

Mr.  T.  Davies,  T.C.,  44  Greenbank  Poad. .  1 

Mr.  W.  Jones,  4  Hollybank  Poad 1 

Mr.  T.  Jones,  Podnev  Street 1 

Mr.  W.  Parrv.  31  Clifton  Poad 1 

Mr.  Evan  Price,  122  Podnev  Street 2 

Mr.  O.  P.  Rowlands,  133  Chester  Street  . .  1 

Mr.  Ed.  Williams,  82  Rodney  Street 1 

Mr.  D.  G.  Williams,  57  Willmer  Read 1 

Miss  H.  J.  Edwards,  3  Cearns  Road 1 

Miss  M.  E.  Hushes,  13  Church  Road 1 

Miss  Maggie  Roberts,  3  Cearns  Road 2 

Mr.  R.  E.  Davies,  99  Rodney  Street 1 

Dr.  J.  Darbyshire,  10  Clifton  Poad 1 

Mr.  J.  Hughes,  19  Hawarden  Avenue.  ...  1 

Mr.  T.  Jones,  59  Seymour  Street 1 

Mr.  D.  Llovd,  3  Hartington  Avenue 1 

Mr.  P.  Price,  42  Hilton  Street 1 

Mr.  W.  Roeers,  54  Raffles  Road 1 

Mr.  B.  Thomas,  5  Fearnley  Road 1 

Mr.  P.  G.  Williams,  1-3  Mount  Road 1 

Mrs.  J.  Davies,  477  Borough  Poad 1 

Miss  J.  Edwards,  Bebington 1 

Miss  M.  E.  Humphreys,  25  King's  Mount  1 

Miss  Barbara  Roberts,  29  Storeton  Road . .  1 

Glandwr,  Penfro. 

Parch.  P.  E.  Price 1 

Henadur  E.  H.  James,  Y.H 1 

Mr.   Henry  Evans    1 

Mr.  D.  R.  Morris 1 

Mr.    David   Phillips 1 

Mr.  John  Thomas     1 

Mr.    William    Thomas 1 

Mr.    J.    George 1 

Mr.  John  James   1 

Mr.  David  Stephens 1 

Mr.    Dan.    James 1 

Mr.  J  ohn  Thomas     1 

Mr.   Ben   Phillips 1 

Mr.  William  Thomas   1 

Mr.  John  Davies 1 

Mr.  William  J  ames 1 

Mr.  William  Owen  1 

Mr.  Ben  Davies     1 

Mr.    Thomas   Lewis 1 

Mr.  Robert  James   1 

Mr.  Josiah  James 1 

Mr.  Ezer  James 2 

Mr.  D.  Herbert  James 1 

Mr.  William  Phillip 1 

Mr.  Thomas  Thomas   1 

Mr.    William   Thomas 1 

Mr.    Hazael    Richards 1 

Mr.    Levi   Saer 1 


Mr.  William  Davies 

Mr.  Howell  Phillips 

Mr.   Ebenezer   Davies 

Mr.   David   Owen 

Mr.  William  James 

Mr.  Ben  Davies 

Mr.   David  Thomas 

Mr.  James  Lewis 

Mr.    William    John 

Mr.  A.   O.   Griffiths 

Mr.   Evan  Morris 

Mr.  Llew.  G.  James , 

Mr.  Phillip  Nicholas 

Mr.  William-  Rees 

Mr.    John    James , 

Mr.    Robert   Davies . , , 

Mr.  Morgan  Phillips    

Mr.  Willie  J.  James 

Mr.   Jason   Thomas 

Mr.   David  Lewis 

Mr.  John  Davies 

Mr.  William  Thomas   , 

Mr.  John  Phillips 

Mr.    William   Thomas 

Mr.    E.    P.    Rees 

Mr.    Idwal     Davies 

Mr.  John  Davies 

Mrs.  Elizabeth  Jenkins   .... 

Mrs.  Thomas 

Mrs.  Sophia  Davies 

Mrs.  Dinah  Harries , 

Miss  M.  Nicholas 

Miss  Eliza  James 

Miss    Hannah    Davies 

Miss  M.  A.  Jones 

Miss  Hannah  Thomas 

Miss  Evans    

Miss  Hannah  Griffiths 

Miss  Eliza  James 

Miss  Mary  Evans 

Miss   Phoebe    Thomas 

Miss  Maria  James     

Miss  Phoebe  Davies     

Miss   Catherine   Jones 

Miss  Sophia  Davies 

Miss  Eliza  Evans 

Mr.  J  ohn  Thomas 

Cefnypant. 

Mr.   John   Williams 

Mr.   John  Gibbin 

Mr.    Rees   Phillip 

Mr.    William   Blethyn 

Mr.  Thomas  Phillips   

Mr.  William  Davies 

Mr.   David  Thomas 

Mr.  George  Blethyn 

Mr.  Thomas  Williams 

Mr.  Martin  Phillips 

Mr.    David    Reynolds 

Mr.  John  Francis 

Mr.  John  Owen 

Mr.  David  Lewis 

Mr.    Edward    Phillips 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


247 


Mr.   Thomas   Lewis .... 
Mr.   David  Howells .... 

Mr.  Thomas  John 

Mr.  Daniel  Evans 

Mr.  James 

Mr.  C.  Jenkins 

Mr.  D.  Howells 

Miss  M.  Griffin 

Miss  A.  Thomas   

Miss    M.    Phillips 

Miss   Elizabeth  Thomas 

Miss  A.  Jones   

Miss    Anne    Davies.... 
Miss   Elizabeth  Thomas 

Miss  P.  Howells   

Miss  Elizabeth  Davies 


Booth  Street,  Manchester. 


Parch.  M.  Llewelyn 

Mr.  B.  Emlvn  Davies,  35  Ashfield  Road. 

Mr.  John  Jones,  Cheetham    

Mr.  J.  W.  Meredith 

Mr.  Joseph  Jones,  3  Rumford  Street... 

Mr.  T.  0.  Williams,  Ragman  Street 

Mr.  Parry  Davies,  Ardwick  Hall 

Mr.  Jonathan  Thomas,  Whallev  Range. 

Mr.  R.  F.  Griffiths,  Ereme  Street 

Mr.  J.  L.  Jones,  Stockport 

Mr.    Rogers,   Brynarfon,    Stockport 

Miss  M.  J.  Williams,  Bowden 

Miss  Frances  Griffiths,  Dickenson  Road. 


Chorlton  Road,  Manchester. 

Parch.    R.    Roberts 

Mr.  Jones,  Fairlawn  Street 

Mr.  T.  E.  Jones,  Fairlawn  Street 

Mr.    Hugh    Pritchard,   Fairlawn  Street. 

Mr.  Joseph  Davies,  Crossciiffe  Street 

Mr.  R.  D.  Whliams,  Old  Trafford 

Mr.  J.  Edwards,  9  Lome  Street 

Mr.  D.  Price,  11  Chorlton  Grove     

Mr.  R.  B.  Hughes,  209  Regent  Road. .  . 
Mr.  D.  J.  Morgan,  75  Cromwell  Avenue. 

Mr.  E.  Owen,  54  Fairlawn  Street 

Mr.  Sidney  Howell,  17  Lofas  Street    . .  . 

Mr.    Thomas,    Stretford    Road 

Mr.  W.  O.  Farrell,  218  Clarendon  Road. 


Chatham  Street  (M.C.),  Liverpool. 

Parch  R.  Humphreys 1 

Mr.   W.   Williams 1 

Mr.  W.  Jones    1 

Mr.  R.  E.  Jones  1 

Mr.     Robert     Davies 1 

Mr.    W.    Jones 1 

Mr.   David  J  ones 1 

Mr.  Morris  Evans 1 

Mr.    Hugh    Hughes 1 

Mr.    J  acob   Roberts 1 

Mr.    Thomas   Jones 1 

Mr.  Evan    Roberts 1 


Kensington,  Liverpool. 

Parch.  J.  0.  Williams  (Pedrog) 

Mr.  D.  R.  Jones  ( Alaw  Madog) 

Mr.  John  Evans,  103  Adelaide  Road. .  . . 
Mr.  J.  M.  Rowlands,  21  Maiden  Road. . 

Mr.  W.  H.  Jones,  18  Renfriw  Street 

Miss  Jane  Jones,  163  Islington 

Mr.  R.  J.  Roberts,  Albert  Edward  Road 


Vittoria  Street,  Birkenhead. 

Parch.  G.  J.  Williams 1 

Mr.  Rowland  Owen,  39  Brav  Street 1 

Mr.  Thomas  Davies,  34  Bray  Street 1 


Hawen. 

Mr.  John  Davies,  Brynbychau. .  . 

Mr.  J.  Jones,  Nantgwvlan 

Mr.  T.  Elias,  CM.,  Rose  Cotttage. 

Mr.  S.  Owen,  Brithdir 

Mr.  D.  Owen,  Llwynyreos 

Mr.  D.  Owen,  Glanvrafon 

Mr.  J.  Thomas,  Bwlchyffin 

Mr.  T.  Evans,  Brvneirion 

Mr.  E.  Evans,  Tanglwst 

Mr.  J.  Powell,  Biaenwern 

Mr.  D.  Jones,  Liainmanal 

Mr.  J.  M.  Jones,  Hawen  Hall 

Mr.    O.   Rees,   Troedyrhiw 

Mrs.  Rees,  Felin  Brithdir    

Mrs.    Jones,   Pwllygwair 

Miss   Jones,   Bactiyrhew 


Capel  Iwan. 
Mr.  J.  Thomas,   Greengrove.. 

Mr.    J.    Davies 

Mr.    J.    Davies 

Mr.  Samuel  Hughes 

Miss  P.  J.  Davies,  Crug  Evan. . 
Miss  E.  C.  Davies,  Crug  Evan 


Hebron,  Penfro. 
Mr.  Thomas  Phillips,  Pengawse. 
Mr.  James  Thomas,  Bwlchsais.. 
Mr.  Thomas  Davies,  Pretoria. .  . . 
Mr.  George  Williams,  Glyntaf  . . 
Mr.  Ezer  Davies,  Parkyllain. .  . . 
Mr.  Thomas  Adams,  Berllan 

Mr.   Thomas  Thomas,   Gellv 

Mr.  Hugh  Morris,  Mill * 

Mr.  William  Lewis,  Trehowell.  . 
Mr.  Thomas  Lewis,  Svlvania. .  . . 
Mr.  Thomas  Morris,  Bancyfelin. . 

Mrs.  Lewis,  Ty  isaf 

Mrs.  Jones,  Yetybanal    

Mrs.  Davies,  Plas 

Miss  Margaret  Thomas,  Trefach 

Miss  John,  Aeron 

Miss  Elizabeth  Davies,  Ty  isaf.. 


248 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


Hermon,  Plasmarl. 


Parch.  Ben  Davies . .  . 
Mr.  William  Williams. 
Mr.  Thomas  Williams. 

Mr.  John  Thomas 

Mr.    John    Hopkins . .  . 

Mr.  Jenkin  Jones 

Mr.  Stephen  Thomas. 
Mr.  William  Thomas. 
Mr.  Moses  Williams. .  . 
Mr.  Henry  Williams . .  . 

Mr.  John  Cann 

Mr.  Griffith  Thomas    . 

Mr.   David  Jones 

Mr.  David  Harries . .  . 
Mr.  John  P.  Walter . .  . 


King's  Cross,  Lltjndain. 

Mr.  J.  Tudor  Jone?,  9  Cloncurry  Street,S.W. 
Mr.   Evan  Jones  eto 

Mr.  Hugh  Evans,  King's  Cross 

Mr.  D.  H.  Jones,  134  TJxbridge  Road 

Mr.  J.  Stanley  Davies,  Oxford  Street,  W. 
Mr.  R.  M.  Lewis,  9a  Margaret  Street,  W. . . 

Mr.  Tho3.  Jones,  24  Filmer  Road 

Mr.  Tho?.  Davies,  50  St.  Quintin's  Avenue 
Mr.  J.  R.  Thomas,  450  Oxford  Street,  W. 
Mr.  G.  Parry  Griffiths,  22  St.  Paul's 

Churchyard    

Mr.  Edward  Owen,  43  Red  Lion  Street.. 

Mr.  Lloyd  Lloyd,  81  Kingsgate  Road 

Mr.  B.  Ree^,  3  Carthusian  Street 

Mr.  T.  W.  Glyn  Evans,  11  Burgoyne  Road 
Mr.  John  Lewis,  58  St.  Alban's  Avenue. . 

Mr.  T.  Mathias,  22  Cross  Street 

Mr.  T.  M.  Phillips,  Holborn  Circus 

Mr.  Cyrus  J.  Evans,  20  Canonbury  Grove 

Mr.  Watkin  Jones,  Oxford  Street,  W 

Mr.  Joseph  Richards,  4  Gallia  Road 

Mr.  Josiah  Jone«,  38  Cumberland  Market 

Mr.  W.  Edmunds,  11  Vere  Street,  W 

Mr.  D.  J.  Lloyd,  272  Gray's  Inn  Road 

Mr.  Tom  Lewis,  Llwynteg,  Gt.  Portland 

Street 

Miss  H.  Evans,  16  Lancaster  Gate 

Miss  R.  John,  369  North  End  Road 

Miss  S.  Evans  eto 

Miss  O.  K.  Evans  eto 

Mrs.  Ben  Davies,  150  Palmerston  Road.. 

Mrs.  Dinah  Jones,  Rhyd-dderwen,  Glandwr 

Mrs.  M.  A.  Jones  eto 

Mr.  Dan  James,  Rhydgoch,  Narberth .... 


Llanybyther. 

Parch.  W.  T.  Francis,  Aberduar 1 

Mr.  D.  Lewis,  Brynhyfryd 1 

Mr.  W.  Lewis,  M.A.,  Llandyssul 1 

Mr.  T.  Emrys  Lewis,  N.P.  Bank,  Amlwch  1 

Mr.  B.  T.  Lewis,  Talfedw 1 

Mr.  D.  Saunders,  Gilfachwen 1 

Mr.  D.  Davies,  Llwynon 1 

Mr.  D.  Williams,  Bridge  Row 1 

Mr,  Evan  Davies,  Chapel  House 1 


Mr.  J.  P.  Jones.Bridge  End    1 

Miss  H.  Walters,  Council  School   1 

Miss  J.  Lloyd,  Troedybryn  House 1 

Bryncrug,  Towyn. 

Mr.    John    Evans 1 

Mr.  John  Owen l 

TOWYN,  MEIRIONYDD. 

I  Parch.  J.  M.  Williams l 

Mr.  H.  W.  Griffiths,  College  Green 1 

;  Dr.  E.  Lewys  Lloyd,  Gothic  House 1 

|  Mr.  Evan  Owen,  Votty ] 

Mr.  Henry  Evans,  Exuan  Hall 1 

Mr.  John  Mason,  Rhowniar 1 

I  Mr.  Thomas  Roberts.  London  House    ....  1 

I  Mr.  Edward  Williams,  16  Idris  Villas 1 

|  Parch.  D.  S.  Thomas,  Towyn 1 

Llanegryn,  Towyn. 

Parch.   E.   Evans 1 

Mr.  David  Lloyd,  Pant l 

Mr.  William  Williams,  Pant 1 

Mr.  Cadwaladr  Llovd,  Nant 1 

Mr.  John  Griffiths,  Cilysarn 1 

Mr.  Robert  Davies,  Cwm   1 

Mr.  John  Jones,  Penywern 1 

Martin's  Lane,  Liverpool 

Parch.  T.  Price  Davies   1 

Parch.  Owen  Evans,  D.D 1 

Mr.  H.  M.  Roberts 1 

Mr.  E.  M.  Davies 1 

Mr.   D.   Jones   1 

Mr.  E.  Jones 1 

Miss  M.  Jones 1 

Mr.  R.  H.  Jones 1 

Trinity  Road,  Bootle. 

Parch.   W.   Roberts 1 

Mr.  William  Jones,  Waterloo 1 

Mr.  John  Jones,  37  Hero  Street 1 

Mr.  Ed.  Edwards,  20  John's  Road 1 

Mr.  John  Rowlands,  15  Viola  Street 1 

Mr.  Thomas  Roberts,  145  Berry  Street..  1 

Mr.  Price  Morris,  23  Smeaton  Street 1 

Mrs.  Thomas,  27  Sandringham  Road, 

Waterloo     1 

Great  Mersey  Street,  Liverpool. 

Parch.  J.  L.   Williams,  M.A.,B.Sc 1 

Mr.  John  Salisbury,  St.  John's  Road..  ..  1 

Mr.  John  Roberts,  35  Netherfield  Road . .  1 

Mr.  J.  S.  Jones,  42  Luton  Grove 1 

Mr.    D.  J .  Patrick,  Everton 1 

Mr.  T.  F.  Morgan,  123  Westminster  Road  1 

Mr.  William  Jones,  51  Thirlmere     Road..  1 

Miss  Lloyd,  Anfleld  Road 1 

Miss  Harriet  Roberts,  Page  Moss,  Roby  . .  1 

Miss  M.  Williams,  35  Netherfield  Road..  1 

Miss  Roberts,   Aiaburth 1 

Mrs,   Griffiths,  Brock  Street \ 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


249 


Tabernacl,  Liverpool. 

Mr.   Henry  Jones,  Y.H.,  Ystrad 1 

Mr.  Richard  Williams,  Breck  Road 2 

Mr.   Richard  Thomas.   Tuebrook 1 

Mr    Robert  Williams,  Newcombe  Street..  1 

Mr.  Jenkyn  Thomas,  Bradfleld  Street 1 

Mr.  Daniel  Thomas,  Stanton  Road 1 

Mr.  Adoniah  Evans,  Kensington 1 

Mr.  Robert  0.  Jones,  Manton  Road 1 

Mr.  W.  Clark  Pierce,  Boaler  Street    ....  1 

Mr.  William  Jones,  Penrhos 2 

Miss  Annie  Thomas,  Richmond  Terrace..  1 

Mr.  Evan  Morgan,  Edge  Lane 1 

Mr.  William  Jones,  6  Miriam  Road 1 

Mr.  William  Evans,  3  Sunlight  Road 1 

Mr.  James  Lloyd,  9  Priory  Road 1 

Mr.  E.  A.  Davies,  35  Prospect  Vale 1 

Mr.  Charles  Williams,  Prussia  Street 1 

Mr.  J.  Morgan  Jones,  60  Eastlake  Street . .  1 

Mr.  William  Thomas,  134  Everton  Road. .  1 

Miss  Thomas,  The  Willows,  Hampstead  rd.  1 

Miss  Jones,  Carisbrooke,  Deane  Road ....  1 

Mr.  W.  0.  Thomas,  16  Hampstead  Road. .  1 
Mr.  Josiah  Thomas,  Y.H., 

"  Rutherglen,"  West  Derby 1 

Miss  Williams,  Ratcliffe  Street 1 

Prescot. 

Mr.  Edward  Williams,  50  Rowson  Street. .  1 

Mr.   Edward   Jones,   Derby  Square 1 

Mr.  John  Williams,  Rowson  Street   1 

Mr.  Gwilym  Evans,  40  St.  Helens  Road . .  1 

Mr.  R.  E.  Lloyd,  East  View 1 

Mr.  Shem  Lloyd,  Evelyn  Avenue,  Whiston  1 

Mr.  Ben  Roberts,  St.  Helens 1 

Talwrn,  Ponciatt. 

Parch.  0.  J.  Owen 1 

Mr.    E.   Hawkins 1 

Mr.    Walter   Williams 1 

Mr.     S.     Valentine 1 

Mr.  W.  Thomas    1 

Mr.    J.    Williams 1 

Mr.  David  Davies 1 

Parch.  J.  Howells 1 

Mr.  David  Bowen 1 

Park  Road,  Liverpool. 

Parch.  J.  Vernon  Lewis,  B.A.,  B.D ] 

Mr.  R.  Davies,  1  Eversley  Street 2 

Mr.  E.  P.  Pugh,  37  Kelvin  Grove 1 

Mr.  S.  Evans,  Bron  Pare 1 

Mr.  R.  J.  Roberts,  Smithdown  Road....  1 

Mr.  J.  Williams,  "  Gwynfa  " 1 

Mr.  J.  R.  Jones,  Karslake  Road 1 

Mr.  Owen  Evans,  Brodawel 1 

Mr.   W.   Jones,   84  Rosslyn  Street  1 

Mr.  E.  C.  Davies,  Windbourne   Road 1 

Mr.  0.  E.  Roberts,  Compton  House 1 

Mr.  R.  Farrell,  Sunbourne  Road 1 

Mr.  D.  Rogers,  Arthur  Street 1 

Mr.  E.  Griffiths,  Fernhill  Street 1 


Mr.  J.  Griffiths,  Fernhill  Street 

Mr.  J.  Williams,  Rosslyn  Street 

Mr.  W.  Jones,  Karslake  Road 

Mr.  J.  Parry,  Karslake  'Road 

Mr.  E.  Evans,  17  Arnold  Street 

Mr.  R.  Edwards,  Errol  Street  

Mr.  J.  Davies,  Crawford  Avenue 

Mr.  W.  B.  Marks,  Berkley  Street 

Mr.  Harry  Roberts,  Selborne  Street 

Mr.  Levy  Jones,  Holt  Road 

Mr.  R.  Parry,  Granby  Street 

Mr.  J.  Williams,  Rosebery  Street 

I  Mr.  R.  Griffiths,  Dalmeny  Street 

!  Mr.  T.  Roberts,  Ty  Capel 

Mr.  E.  Richards.  Alwyn  Street 

Mr.  T.  Hughes,  Egerton  Road 

Mr.  Thomas,  Great  George  Street 

Mr.  D.  Thomas,  Garrick  Street 

Mr.  J.  Milton,  Cranbourne  Road 

Mr.  P.  Roberts,  Ashbourne  Road 

Mr.  Prysor  Jones.  Park   Road 

Mr.  R.  Roberts,  18  Geraint  Street 

Mr.  T.  Roberts,  Teilo  Street 

Mr.  J.  R.  Roberts,  Sandhurst  Street.... 

Mr.  T.  Parry,  Hawarden  Avenue 

Mr.  T.  C.  Roberts,  Ashbourne  Road 

Mr.  R.  T.  Richards,  Northumberland  Street 

Mr.  G.  W.  Farrell,  Cromer  Road 

Mr.  E.  Roberts,  Sandon  Street 

Mr.  D.  Evans,  Vronhill  Street 

Mr.  R.  Roberts,  4  Newstead  Road 

Mr.  W.  E.  Roberts,  Admiral  Street 

Mr.  E.  Hughes,  Barrington,  Road 

Mr.  Evan  Roberts,  69  Aspen  Grove 

Miss  J.  Williams,  Sunnyside 

Miss  Williams,  Southlands 

Miss  Griffiths,  8  Ampthill  Road 

Miss  Griffiths,  Grove  Park 

Miss  Hughes,  Selborne  Street   

Miss  A.  Davies,  Coltart  Road 

Miss  Davies,  Prenton 

Miss    Jones,    Prenton 

Miss  Jones,  Waverley  Road 

Miss  Evans,  Normanton  Avenue 

Miss  Evans,  Glenbourne 

Miss  Thomas,  Glenbourne 

Miss  Hughes,  Princes  Avenue 

Miss  Williams,  Oxton 

Miss  Jones,  Beloe  Street 

Miss  M.  K.  Jones,  Selborne  Street 

Miss  E.  Owens,  Brodawel 

Miss    Jones,    Chetwynd    Street 

Miss  J.  Jones,  Southwood  Road 

Mrs.  Morris.   Gredington  Street    

Mrs.  Parry,  38  Hatherley  Street 

Mrs.   Davies,   Northumberland   Street .... 

Mrs.  Owen,  Sydenham  Avenue 

Mrs.  Flanagan,  Ullet  Road 

Mrs.    Owen,   Blytheswood   Street 

Mrs.   Roberts,  Eversley  Street 

Mrs.    Williams,    Beresford    Road 

Mr.  D.  Davies,  117  Tagus  Street 

Miss  Olive  Williams,  Rosslyn  Street 

Mr.  0.  R.  Griffith,  14  Joliffe  Street 

Mr.  James  Richards,  Madelaine  Street.. 


250 


Rhestr  y  Tanysgrifwyr. 


Penisa'rwaen,  Abfon. 

Parch.  J.  J.  Jones 1 

Mr.  E.  W.  Roberts,  Maesydref 1 

Mr.  O.  G.  Jones,  Bozrah 1 

Mr.  O.  O.  Jones,  Bozrah 1 

Penmaenmawb. 

Mr.  Edward  E.  Edwards,  Siriol  Fan 

Mr.  Ellis  Parry 

Mr.  P.  H.  Jones,  Bro  Dawel 

Mr.  J.  H.  Morris,  Owmlws 

Mr.  W.  Williams,  8  Upper  Maenan 

Mr.  Joseph  Jones,  1  Water  Street 

Mr.  Pees  Thomas,  2  David  Street 

Mr.  T.  Williams,  32  Erasmus  Street 

Mrs.  Edwards,  Llwynderw 

Mr.  Hugh  Roberts,  Plas  Maelgwyn    

Mr.  John  Roberts,  Brynglas 

Mr.  Thomas  Lewis,  36  Erasmus  Street .... 

Mr.  O.  H.  Evans,  Bodafon 

Mr.  James  Brown,  Crimea 

Mr.  William  Jones,  3  Wern  Villas 

Mr.  Ivor  Davies,  Penrhyn  Villa 

Mr.  R.  Williams,  Arfryn 

Mr.  W.  Jones,  London  House 

Mrs.  Hughes,  Everton  House 


Rhymni. 

Parch.  R.  E.  Peregrine,  B.D. 

Mr.    Owen   Thomas 

Mr.  Abel  E.  Jones   

Mr.    Thomas    Rhys   Jones.. 
Mr.  Griffith  Rhys  Jones.... 

Mr.  Jones  Edwards,  C.C 

Mr.  David  Lewis 

Mr.  Gwilvm  Rhys  Morris   . . 

Mr.  W.  D.  Thomas 

Mr.  John  T.  Jones 

Mr.  David  Morris 

Mr.  R.  Benjamin,  Y.H 

Mr.  D.  Elias  Evans 

Mr.  H.  M.  Thomas 

Mr.  L.  P.  Jones 

Mr.    Evan    Thomas 

Mr.  James  T.  Davies 

Miss  Hannah  Evans    

Miss  Lizzie  Walters 


Machynlleth 
Gbove  Stbeet 


Whitland. 

Parch.  G.  Higgs,  B.A 1 

Parch.  W.   Thomas 4 

Mr.  W.  Scourfleld 2 

Mr.  G.  Williams,  Rosebery  House 

Mr.  D.  Thomas,  27  St.  John  Street 

Mr.  A.  Thomas.  Grosvenor  House 

Mr.  T.  James,  Fernlea 

Mr.  W.  Phillips,  Paris  House 

Mr.  C.  Evans,  Postman 

Mr.  D.  Thomas,  Printer    

Mr.  J.  Griffiths    Llwyndewi 

Mr.  D.  Cannick,  Greenfield  House , 

Mr.  E.  Jones,  M.A.,  Frondeg 

Mr.    W.    Thomas 

Mr.  T.  Morgan,  Mill , 

Mr.  S.  Williams,  Ivy  House  , 

Mr.  J.  N.  Rees,  Emporium. . 

Mr.  P.  N.  Owen,  Medical  Hall , 

Mr.  C.  J.  Davies,  Park  Hotel 

Mr.  E.  Thomas,  Anchor  House 

Mr.  W.  John,  Glvntaf 

Mr.  J.  Griffiths,  2  Spring  Gardens 

Mr.  J.  Davies,  Factory  

Mr.  D.  Davies  , 

Mr.  E.  James,  Goitre  House , 

Mr.  T.  Jenkins,  6  North  Street , 

Mr.  W.  Thomas,  Llwvnon , 

Mr.  P.  W.  Watkins,  Cambrian  House. .  . , 

Mr.  T.   Davies,  Market  Street 

Mr.  D.  Jacobs,  Velfrey  Road 

Mr.  T.  Williams.  Penybryn 

Mr.  J.  Adams,   Glyntaf 

Mrs.  Thomas,  Oak  Villa 

Miss  A.  Thomas,  Park  Street 

Miss  M.  A.  Evans,  Medical  Hall 

Miss  M.  Williams,  Oroft  House 

Mr.  H.  Jones  Whitland  House , 

Mr.  M.  Williams,  Emporium 

Mr.  W    Jenkins,  Spring  Gardens 

Tabernacl,  Llanelli. 

Mr.  Henry  Thomas,  Cartref 

Mr.  Rhys  Richards,  9  Union  Terrace 

Mr.  L.  W.  Adams,  London  House 

Mr.  Wm.  Williams,  28  Forge 

Mr.  John  Hughes,  Old  Castle  Road 

Mr.  Thomas  Rees,  Dillwyn  Street 

Mr.  Wm.  Rees,  Suarez,  New  Road 

Mr.  John  Nicholas,  Pembrey  Road 

Mr.  David  Smith.  William  Street 


Oddiwrth  Lyfbwerthwyb  heb  Enwatj    50 


Deacidified  using  the  Bookkeeper  process. 
Neutralizing  agent:  Magnesium  Oxide 
Treatment  Date:  April  2006 

PreservationTechnologies 

A  WORLD  LEADER  IN  PAPER  PRESERVATION 

1 1 1  Thomson  Park  Drive 
Cranberry  Township,  PA  16066 
(724)779-2111 


LIBRARY  OF  CONGRESS 


0  017  497  5917         # 


